
1808-1908. Efisaga Pjeturs 
Pjeturssonar ... biskups yfir Islandi 

Porvaldur Thoroddsen 








Vl*|TA| 


OF T1IE 









^ r ’ ’/rSf- -±r*W V, r> 

•r F'jL 



ktjr fiVvVL - 






ex 

3 08 o 

Vs 

Ts 


/ 

Digitized by Google 




é/e r*v2 Jrtbvr & &•**, . 




<o 

'y]Tt**7ZJ , 



Digitized by Google 


i 808-1908 



•> vr: 


il L V i : A \ ! K 

' V : i: II' ! i 

\u»n. , 

’.'.i 



Digitized by Googlc 





Digitized by Google 




1808-1908 


ÆFISAGA 



on. THEOI.. 


BISKUPS YF1R fSLANDI 


DORVALDUR THORODDSEN 

«\ 

SAMDI 


EEYKJÅViK 

KOSTNADARMENN: SIGURDUR KRISTJÅNSSON OG 
PORVALDUR THORODDSEN 
1908 


Digitized by Google 



Ef cignumsl ver margan afbragdsmann 
med idni, gafur og J>rek som hann, 
og mnnnuflarrikt og hogvært hjnrta, 
vjer harum i vænduro firamtid hjnrla. 

V. Br. 


Prentsmidjan Gutenberg. 


Digitized by Google 



7 - 7 - 

<* ? f Yf 


u^r>\ +■ u 


Efnisyfirlit. 


I. Ætt Pjeturs biskups og toreldrar Bis. 1 

II. Æska og nåtnsår Pjeturs biskups — 15 

III. Pjetur Pjetursson prestur & Helgatelli og Stafla- 

stad (1837—1847). Årsrit prcsta i Porsnespingi . — 28 

IV. Utanferdir Pjeturs Pjeturssonar. Visindafileg start- 

semi — 56 

V. Dr. Pjetur Pjetursson forstodumadur prcstaskol- 

ans i Reykjavik (1847 — 1866) — 68 

VI. Landstidindin. Pjodfundurinn — 96 

Vil. Dr. Pjetur Pjetursson å alpingi (1849—1885) . . - 128 

VIII. Dr. Pjetur Pjetursson biskup yflr tslandi (1866— 

1889) — 156 

IX. Gudfrædisbækur og alpVdurit Pjeturs biskups 

Pieturssonar — 232 

X. Heimilislif Pjeturs biskups. Æfilok .... — 270 

XL Vidaukar: 

1. Brjef til Pjeturs biskups Irå Bryniélfi Pjet- 

urssyni — 293 

2. Brjet til Pjeturs biskups frå Rosenorn innan- 

rikisradherra . , , , , , , , . . . — .'107 

3. Skolavitnisburdur Pjeturs Pjeturssonar . . — 310 

4. Håskolavitnisburdir Pjeturs Pjeturssonar , — - 311 

5. Stadarfellsættin erlendis. . * . . . . . — 312 

6. Skrå yfir rit Pjeturs biskups Pjeturssonar, 

sem prentut) eru — 315 

7. Kvaedi til Pjeturs biskups Pjeturssonar og 

erflljdd eptir hann og fru Sigridi .... — 323 


Digitized by Google 


Myndir i békinni . 

1. mynd. Dr. Pjetur Pjetursson eftir målverki Sicgumfclts i 

alpingishusinu, framan vid bokina. 

2. Dr. theol. Pjetur Pjetursson 1839 . . . Bis. 116 

3. Professor, Dr. theol. Pjetur Pjetursson 

1866 . . . . . — 136 

4. Pjetur biskup Pjetursson 1880 .... — 216 - 

5. Skjaldmerki Pjcturs biskups — 225 

6. Fru Sigridur Bogadottir 1866 — 272 

7. Hus Pjcturs biskups i Rcykjavik, sjed frå 

Austiirstræti — 273 

8. l.itil skak af gardinum bak vid husid. 

Annad rcynividartrjed — 276 

9. Legsleinn yfir Pjetur biskup Pjetursson i 

Beykjavikur-kirkjugardi — 292 

10. Sjnishorn af rithond dr. P. Pjcturssonar 

( fljotaskrifl.) — 351 

11. Synishorn af rithond dr. P. Pjcturssonar 

(snarhdnd) — 352 


Digitized by Google 


I. Ætt Pjeturs biskups og foreldrar, 


Pjetur Pjetursson hiskup åtti i bådar ættir til godra 
og gofugra ad telja; hann var i fodur og médurkyn kom- 
inn af hinum helztu hofdingjaættum nordanlands, og må 
telja sex biskupa i ætt hans. Pjetur profastur Pjeturs- 
son å Vidivollum (1754—1842), fadir hans, var hinn mesti 
merkismadur, gåfumadur og hofdingi i sjén og raun, 
hann var prydilega hagmæltur og eitt hid bezta latinu- 
skåld, sem verid hefir å tslandi. Ali Pjeturs biskups, 
Pjetur Bjornsson prestur å Tjorn, var lika skåld gott, 
gåfumadur og fjormadur, en I 3 ora médir hans var sonar- 
déttir Halldors biskups Brvnjolfssonar og komin afgoml- 
um biskupaættum, I 3 orlåki Skulasyni og Gudbrandi I 3 or- 
låkssyni. Hjer er ekki porf ad rekja ættirnar med pvi 
{>ad hefir ådur verid gert å prenti, 1 ) vjer skulum adeins 
lauslega geta nokkurra Jieirra manna, sem mest kvedur 
ad i ættinni. 

1 beinan karllegg må telja fodurætt Pjeturs biskups 
fram i byrjun 15. aldar eda lok hinnar 14.; hotdu for- 
fedur hans, hver fram af odrum, i meir en 200 år haft 
umbodsvold i Hunavatnssyslu, verid jiar syslumenn og 
valdamenn og buid mann fram af manni å Geitaskardi. 
A 16. og 17. old var niikill audur i ættinni (Geitaskards- 

1) Timarit Jons Pjeturssonar I, bis. 14—20. 


Digitized by Google 



2 


ætt). Uppruni ættar jæssarar er Jio ad nokkru lev ti 
vestan frå Breidafirdi, ur Dalasy v slu. Å seinni hluta 15. 
aldar bj6 Oddur Pjetursson, Finnssonar, i Holti i Saurbæ, 
brd3ir Laga-Finns i Ljåskogum, afa Dada i Snoksdal; 
urn ætt Odds vita menn litid med vissu, en sjålfur kemur 
hann opt vid brjef å seinni bluta 15. aldar. Fyrst er 
Oddur nefndur i domi 3. ndv. 1461 og svo kemur hann 
eptir J>ad opt vid al|>ingisdoma, hjeradsdoma og onnur 
brjef, hann er 15. april 1 180 vid skipti eptir 6lofu riku 
å Skardi og er vidridinn skipti å peningum Gudmundar 
Arasonar å Reykholum, hann gefur i Flatey 27. jiili 1480 
med 7 heldri monnum vitnisburd I’orleifi Bjornssyni 
hirdstjéra, ad hann hafi farid vel med vold sin. Kona 
Odds Pjeturssonar h jet Sigridur Steinjjorsdéttir, og med 
rådi Sveins biskups Pjeturssonar spaka settu Jiau hjon 
å slofn kirkju i Holti i Saurbæ 1467 og gåfu Jjar til jardir, 
kvikfje, messuklædi, bækur og annad, er j>urfti. Oddur 
er kalladur »bondi«, eins og j>å var titt um heldri menn, 
og sjest jjad å ollu, ad hann hefir verid i åliti og talinn 
med hofdingjum, enda var hann ljådur vel. Oddur Pjet- 
ursson mun hafa dåid fyrir 1496. Finn at sonum Odds 
h jet Einar, hann giptist 1480 Asu Egilsdottur Grimssonar 
å Geitaskardi syslumanns i HunavalnssS’slu og lagdi hvort 
Jjeirra fram vid kaupmåla tvo lnmdrud hundrada i jord- 
um. Einar Oddsson vard syslumadur i hålfri Hiinavatns- 
s^’slu (liklega um 1495) og lijelt henni hålfri eda allri 
fram yfir 1509 og liklega hefir hann ekki dåid tyrr en 
eptir 1520. Finar bjo å Geitaskardi eptir tengdafodur 
sinn og vard ættfadir Geitaskardsættarinnar. 

Son ur Einars Oddssonar hjet Jon, hann t6k vid 
syslunni hålfri ad fodur sinum lifandi um eda fyrir 1513. 
J6n Einarsson gjordist snemma mikill og rikur hjerads- 
hotdingi og eigi minnkudu vold hans nje audur vid kvon- 
fangid. Jon Einarsson giptist 1516 å Holum Krislinu 
dottur Gottskålks biskups Nikulåssonar hins grimma; 
hun hafdi ådurått I J orvard logmann Erlendsson (d. 1513), 
sem var hinn mesti audmadur. Gottskålk biskup gat 


Digitized by Google 



3 


dottur sinni i heimanmund tvo hundrud hundrada i 
lausafje og prju hundrud hundrada i jordum, og voru 
par med jardirnar Holl og Bessastadir, sem hiskup hafdi 
kugad af Bjorgu konu J6ns logmanns Sigmundssonar. 
Ut ur peim jordum urdu sidar, sem kunnugt er, hin 
niestu målaferli å dogum Gudbrands hiskups. Å voruni 
dogum mundi pad pvkja hin mestu undur, ef stulka 
fengi 50 — 60 piisund kronur i heimanmund, en efna- 
hagur hofdingjanna var på annar en nu. Sjålfur taldi 
Jon Einarsson sjer til kaups vid Kristinu sjo hundrud 
hundrada i jordum og lausafje (70—80 pusund kronur); 
Kristin Gottskålksdéttir vard fjorgomul og do 14. april 
1578. Kan Jon og Kristin åttu morg born, voru tveir af 
sonum peirra Egill syslumadur og Gottskålk preslur i 
Glaurpbæ, hannreit annal pann, sem vid hann er kenndur. 
Jon Einarsson bjo fyrst i Saurhæ å Kjalarnesi, en sidan 
å Geitaskardi eptir fodur sinn. Årid 1516 komst Jon i 
illdeilur vid 6laf Didriksson fogeta å Bessaslodum ut ur 
syslugjaldi, og mim hafa ordid s tår ord ur, svo fogeti reidd- 
ist, Ijet taka Jon og setja i fjotra, og vard ad leysa hann 
lir fangelsi med ærnu gjaldi. Jon Einarsson syslumadur 
var vellaudugur ad fje og einn hinn rikasti hofdi ngi nord- 
anlands å peim timum. 

Son ur peirra Jons og Kristinar var Egill Jonsson 
(hinn fyrri), hann bjo lika å fodurleifd sinni Geitaskardi 
og do 1560, hann åtti Gudrunu dottur I’orleifs logmanns 
Fålssonar å Skardi, sem var déttursonur Bjorns rika; 
Egill Jonsson potti mikill hofdingi sem fadir hans og 
var audugur mjog, hann hafdi hålfa Hunavatnssyslu og 
sidar alla; Egill var einn af peim, sem Kristjån kon- 
ungur pridji skrifadi 1550 um ad fanga J6n hiskup Ara- 
son. Jon sonur Egils pessa tåk og vid Hunavatnssyslu 
eptir fodur sinn og sidan lok aptur vid Egill sonur 
hans, kalladur hinn seinni, hann åtti og son, er Jon hjet, 
sem lika var syslumadur i Hunavatnssyslu (f 1691). 
I^annig hofdu peir langfedgar i tvær aldir buid mann 


Digitized by Google 



4 


fram af manni å Geitaskardi, hafl vold i Hiinavatns|)ingi 
og allir verid storbændur og audmenn. 

Annar son ur Egils syslumanns Jonssonar hins fyrra 
var Eirikur å Storuborg, hann åtti Solveigu, déttur Niku- 
låsar klausturhaldara å Munkajiverå, fcorsteinssonar, Finn- 
bogasonar logmanus, og af }ieini lijonum cru Jjeir Vidi- 
vallafedgar komnir i karllegg. Jon sonur Eiriks Egils- 
sonar bj6 å Nupi i Hunavatnssyslu og Eirikur Jonsson 
eptir fodur sinn. Sonur Eiriks Jonssonar å Nupi hjet 
Pjctur og var afi Pjeturs presis Bjornssonar å Tjorn å 
Vatnsnesi. 

Pjetur Bjornsson afi Pjeturs biskups var fæddur å 
Breidabélsstad i Vesturhopi 8. mai 1723, og vom for- 
eldrar hans Bjorn Pjetursson og Halldora Årnadéttur 
blåfåtæk, en hann olst upp hjå II a 1 1 cl o ri presti Hallssyni 1 ); 
i æsku var hann nåkunnugur Bjarna s^slumanni Hall- 
dérssyni å Pingeyrum og hafdi dvalid nokkud J)ar å bæ, 
J)essvegna kunni hann svo ågætlega ad herma eptir 
Bjarna, eins og segir i hinni skritnu skolasogu, er sira 
Jon Steingrimsson segir fra i æfisbgu sinni ! ). Pjetur 
Bjornsson dalt ungur af hestbaki og gekk ad mcstu 
sundur hægri handleggurinn um olnbogabotina, lå hann i 
Jivi 12 vikur, smårjettist handleggurinn, en aldrei ad 
fullu. Pjetur for fyrst ad læra lalinu hjå sira Halldori, 
en gat eigi haldid åfrani sakir fåtæktar og vard eptir 
|>ad sex år smaladrengur å Hvoli. Årid 1746 frjetti hann, 
er hann eitt sinn kom heima frå smalamennsku, ad mod- 
ir hans hefdi brunnid inni i Kldmbrum og Jirju born 
hennar, og fjekk honum Jiad mikils. Næstu nott eptir 
fjekk hann svima yfir hofudid og missti vid jjad ad 
niestu heyrn å vinstra eyra og hjelzt Jiad vid hann sid- 
an. Næsta vor eptir for hann frå Hvoli einmana vest- 
ur um land, flaug honum |iå i hug ad finna Halldor 


1) Munnmæli um ad Pjetur liali verid launsonur sira 
Halldors virdast ekki liafa vid nein sdguleg rok ad stydjask 

2) Pjåddlfur XIV. bis. 47—48. 


Digitized by Google 


o 


hiskup, er |)å var væntanlegur med biskupstign ad utan, 
et' ske mætti hann gæti komid sjer fyrir hjå honum; 
komst hann J)å ad Grunnasundsnesi til Johanns Gott- 
rups, sem hann var nokkud kunnugur, og innti honum 
frå åstandi sinu; hjel Johann honum lidsyrdi vid bisk- 
upinn Jægar hann kæmi og ljet Johann liann fara me5 
sjer til aljiingis og mæltu f>ar margir vel måli hans, 
einkum Vigfus profastur i Hitardal, for hann svo ad 
Hdlum um haustid og gat biskup jiå eigi vid honum 
tekid, en skrifadi sira Halldori ad taka hann um vetur- 
inn; ljekk hann svo skola næsta vor, var |>ar 2V* vet- 
ur og utskrifadist 1751. Sira Halldor hafdi lofad gédu 
um ad taka Pjetur sem kapellån, en fiad hråst og lik- 
adi biskupi |iad illa. Biskup veitti honum Jiå Tjorn å 
Vatnsnesi og var hann vigdur jiangad (i. ågust 1752 af 
sira Stefåni Einarssyni (i Laufåsi, f 1754) i sjiikdoms- 
forfdllum Ilallddrs hiskups 1 ). Sama år giptist sira Pjet- 
ur Gudrunu Jonsddttur frå Tungu i Fljdtum, hun var i 
heinan karllegg komin af Smida-Sturlu og voru margir 
nafntogadir smidir i ætt hennar. F*au åttu saman 4 horn, 
3 dou i æsku, en eitt lifdi, Pjetur sidar profastur å Vidi- 
vollum. Pjetur Bjornsson var atgjorvismadur, skåld 
gott bædi å islen/ku og latinu og vel ad sjer um marga 
hluti, en jiotti litill bumadur; hann orti marga sålma og 
prentad var eptir hann: »Samtal hiskupsstolannau H61- 
um 1781 og grafletur yfir Sigurd biskup Stefånsson. Hol- 
um 1793. Arid 1792 sagdi sira Pjetur af sjer prests- 
skap, var jiå å fåtæku utkjålkahraudi ordinn orvasa 
og snaudur eptir hin morgu hallærisår er jiå gengu yfir 
landid. Fluttu jiau hj6n Jiå til sonar sins sira Pjeturs 
å Miklabæ og dou Jiar bædi i septembermånudi 1803. 

Modir Pjeturs biskups var I^ora Brynjolfsdottir, hun 
var fædd å Hafsteinsstodum 1766, fadir hennar var Bryn- 
jolfur Halldorsson gullsmidur, hann dd undir aldamotin 
1800, var vel hagmæltur og orti rimur af Kdrmaki og 


1) Prcstaæfir Hallgrims Jonssonar djåkna Lbs. 501 — -U 0 . 


Digitized by Google 



6 


Fri5|}jofi frækna. Kona hans lijet Ingibjorg Eggertsdott- 
ir. Brynjdlfur var sonur Halldors biskups Brynjdlfssonar 
å Hdlum(f. 1692, d. 1752) og fru f*dru Bjornsdottur. Ætt 
Halldors biskups må i beinan karllegg rekja upp å seitini 
hluta 15. aldar, en |>egar kvenlidir koma i milli må rekja 
hana til Lopts rika, Jons Loptssonar og f*dru Magnus- 
dottur konungs berfætts, til Sæmundar frdda og hinna 
elztu Oddaverja. Fru t’dra var fjorkona mikil og vel 
gåfud, hun var af ætt I J orlåks Skulasonar biskups og 
Gudbrands biskups, fadir hennar var Bjorn Jonsson 
Thorlacius, profastur i Gordum å Ålptanesi, en afi hennar 
Jon I^orlåksson biskups Skulas. syslumadur å Vidivollum 
i Fljolsdal (f 1712); hann ritadi lækningabdk. Af Hall- 
dori biskupi er allmikil ætt komin, jivi {uui lijon åttu 
saman 10 born, 6 dætur og 4 syni, af Jieirri ætt er medal 
annara Gisli Magnusson skolakennari og Sigurd ur bondi 
å Skumsstoflum, 6lafur læknir Sigvaldason og sira t*6r- 
hallur lektor. Ingibjorg kona Brynjolfs Halldorssonar 
var dottir Eggerts prests Sæmundssonar å Undirfelli (f 
1781) Hrolfssonar prests i Stærra-Årskogi (f 1738) af 
ætt Hrdlfs sterka og må rekja j)å ætt til landnåmsmanna, 
til I’orolfssmjdrsl’orsleinssonar og upp i Grim kamban, 
er fyrstur byggdi Færeyjar. Born Brynjolfs og Ingi- 
bjargar voru Halldor Khius silfursmidur og f’ora kona 
Pjeturs profasts å Vidivollum. Halldor var hinn mesli 
J)jo9hagi å smidar, er {>ad t. d. sagt, ad stulkur hali eitt 
sinn glelzt vid hann og hedid hann ad gera vid saum- 
nål, sem augad var brotid af, og skiladi hann aptur nål- 
inni jafngédri med nyju auga. Hann smidadi li ka hespu- 
trje og setti saman nidri i stutmjdu glasi og ålti Pjetur 
biskup J>ad glas; |jad er nu å forngripasafni. 1 ) Halldor 
var fæddur å Saudå um 1769, en dd 74 åra å Hoskulds- 
stodum i Blonduhlid 21. juli 1843. 

Pjetur profastur Pjetursson var fæddur å Tjorn å 


1) Glasid brotnndi satua daginn sem Pjetur biskup var 
jardsunginn. 


Digitized by Google 


7 

Vatnsnesi 1. november 1754, hann byrjadi latinulærddin 
hjå fodur sinum, fdr i Holaskdla 15 vetra årid 1769 og 
utskrifadist jiadan med ågælum vitnisburdi 1775. t*å 
var Halfdan Einarsson {)ar skolameislari, en Gisli Magn- 
lisson biskup. 1 2 3 * * * * ) Pjetur langadi til ad sigla til håskdlans, 
en skorti fje og for |)å til Vigfusar Hanssonar Schevings 
å Vidivollum og var |)ar eitt år, likadi Vigfusi s^slumanni 
mælavel vid hann, Jivi Pjetur »var idjumadur og gild- 
legur ad ollu«.*) Fyrir tilstilli Vigfusar s^slumanns gipt- 
ist Pjetur student 11. oktober 1777 Elinu Grimdlfsdottur 
å Sjoarborg. Elin var ckkja Sveins I’orlåkssonar, greind 
kona og vel låtin, efnud vel og f>å nokkud vid aldur. 
Pjetur Pjetursson tok nu vid busforrådum å Sjoarborg 
og syndi j)ad sig fljott, ad hann var »hinn mesti fyrir- 
hyggjumadur og athafnamadur til sjos og lands, sdtti 
hann idulega sjd, [icgar til gat, med husk orl um sinum, 
fuglaveidi vid Drangey og silungsveidi, sem opt er mikil 
å Sjoarborg i sjo og votnum |>ar i nånd, og er |>ar J)å, 
Jiegar svo ber vid, margt og mikid vid ad vinna; skorti 
Pjetur ekki utsjon nje atorkuscmi; kona hans aiTærdi og 
ekki fyrir honum. Jafnadarlega å vetrum fylgdi hann 
fje sinu i haga, og i Eldreykjar-hardindunum 1783-8-1, 
hjell hann J)vi, {>egar allur fjoldi manna gjorfelldi kvik- 
fjenad, sem ekki bafdi gomul hey«. 8 ) 

Sumarid 1783 vom hin mestli bardindi um land 
allt (Mdduhardindin) og var |>å hid aumlegasta åstand 

1) Småsaga um vidlal Gisla biskups vid Pjetur stendur i 
Sunnantara I. bis. 16. 

2) Arbækur Jons Espolins XI, bis. 14. Um siglingar-von- 
brigdi sin orti Pjetur Pjetursson latnesk ljéd, sem prentud eru i 
»Stuttri æfiminning« bis. 12. 

3) Stutt æfiminning sira Pjeturs Pjeturssonar, fyrrum pro- 

fasts i Hegranesspingi eptir Jon préfast Konrådsson. Reykjavfk 

1881, 35 bis. 8y£. Aptan_ vid eru ljddmæli Pjeturs prdlasts bædi 

å islenzku og latinu. Ur pessu riti heti eg tekid flest, sem hjer 
er sagt um æfi Pjeturs profasts. Sbr. Tvær likrædur, onnur flutt 
vid jardarfor Pjeturs Pjeturssonar prdfasts å Vidivollum, 1842; 

hin flutt vid jardarfor Dr. Hallgrims Schevings. 1862. Reykjavik 

1879, 24 bis. 8x?. Pjetur biskup gaf lit bædi pessi rit. 


Digitized by Google 



8 


å Nordurlandi. f*å tok Årni I J 6r ari nsson vid biskups- 
dæmi å Hdlum ; fmrfli hann }>å mjog ad halda å dug- 
legum rådsmanni ad halda stolsbuinu til vidréttingar, og 
hafdi J)å helzt augastad å Pjetri å Sjoarborg og vildi få 
hann til f>ess ad taka ad ser Jiessa stfslan, en f>ad tjådi 
ekki, Pjetur fjekst ekki, hvernig sem å hann var leitad; 
hann så vel, hve mikid vandaverk Jietta var å f>eini tim- 
um sokum båginda almennings, enda fér efnahag bisk- 
upsstålsins |)å mjog hnignandi og dro loks ad |)vi, sem 
kunnugt er, ad hid forna biskupsdæmi vesladist upp. 
Årni F’drarinsson do 46 åra, Jjrem årum sidar, og hinn 
sidasti Hélabiskup Sigurdur Stefånsson var 9 år i emb- 
ætti (-j* 1798). f'essir tveir sidustu biskupar voru engir 
afburdamenn og alls ekki færir um ad koma Jivi i lag 
sem umbæta jnirfti. Miklu sidar (1820) d6 Gudridur 
Halldorsddttir, ekkja Sigurdar biskups, meir en åttræd 
hjå Pjetri profasti å Vidivollum, og »var J>å orsnaud og 
seinasta biskupsfru å Nordurlandi.« 1 2 ) 

Å Sjdarborg bjuggu J)au Pjetur og Elin hinu mesta 
rausnarbui og tregadi hann jiad jafnan sidan, ad hann 
vard ad fara jiadan. t*å bj6 Brynjolfur gullsmidur, son- 
ur Halldors hiskups, å Åshildarholti, næsta bæ vid Sjoar- 
borg og åtti oftast jirongt i bui, var hann hneigdur til 
drykkjar og spiladist litt ur efnum hans. 8 ) f*6ra og Hall- 
dor hjetu born Brvnjolfs, bar f>ad oft vid ad jjau komu 
til Borgar og var |)ar vel tekid. Gedjadist Pjetri mjog 
vel ad bornunum og orti til Jieirra gamanvisur, f)6tti 
hann |iå forspår mjog eins og oft sidar. Pjetur Pjeturs- 
son kvad j)å til I’bru Brynjélfsdéttur : 

Auds ei neina åsS’nd her 
andlits-hreina snotin; 

|>essi eina mun |)6 mjer 
mædu reynast hétin. 

Og um systkinin bædi orti hann : 

1) Årbækur Jons Espolins XII, 115. 

2) s. st. XI, bis. 52. 


Digitized by Google 



9 


Lånid stora liggur iMru fyrir, 
en Halldori ami kifs 
ef hann tora nåir lifs. 

I’etta Jjétti hvorutveggja koma fram. f*6ra var5 
seinni kona sira Pjeturs og åtti miklu låni ad fagna i 
hjuskapnum, eptir f»vi sem annars er hægt ad få, en |)6 
Halldor hefdi allmikla hæfilcgleika åtti hann jafnan i 
basli. I’egar l*ora Brynjolfsddttir stålpadist fér hun ad 
Sjoarhorg og var i miklu uppåhaldi hjå båduin hjénunum. 

Årid 1786 har |iad til tidinda, ad Oddur prestur i 
Miklabæ, sonur Gisla hiskups Magnussonar, hvarf våveif- 
lega og hefir ekki spurzt til hans sidan; hjeldu menn hann 
hefdi farizt i Hjeradsvotnum, en engin vissa var J)6 fyrir 
Jjvi 1 ). Vigfiis syslumadur å Vidivollum vildi nu gjarnan 
få Pjetur vin sinn å Sjoarhorg fyrir prest sinn og nå- 
granna og hvalti hann til ad sækja um braudid, sdttu 
margir adrir, sumt gamlir prestar, svo Pjetur grunadi 
sizt, ad hann mundi få })ad, en svo vard {>6; hann fekk 
veitingu fvrir Miklahæjar-hraudi 15. januar 1787 og var 
vigdur til prests å Holum å uppstigningardag s. å., å- 
samt Årna Illugasyni, sem {>å gerdist prestur i Grimsey. 
Årni prestur (1754 — 1825) var fadir Jons Årnasonar béka- 
vardar og jijodsagna-safnara, en langafl 6lafs Davidsson- 
ar. 1 næstu fardogum flutti Pjetur prestur sig frå Sjoar- 
borg og tok vid stad og kirkju å Miklabæ. »Potti hann 
jiegar merkilegur i klerkddmi sinum, hædi utan og inn- 
an kirkju«. I J egar såttanefndir voru skipadar hér å landi 
1793 var sira Pjetur scttur såttanefndarmadur i Akra- 
hreppi og heppnadist så starf] ågætlega vel. Årid 1803 
vard sira Pjetur profastur i Skagafjardarsyslu, en sagdi 
Jivi embætti af sjer 1813; hann hjelt fyrir kapellåna og 
adstodarmenn fyrst Jon Konrådsson og svo Gisla Odds- 
son, sem bådir sidar urdu prestar i Skagafirdi og sidas« 
J6n Jonsson, sem vard eptirmadur hans i Miklabæ, {ægar 
sira Pjetur sagdi af sjer prestskap 1821, sjotugur ad aldri. 

1) Årb. Esp. XI, bis. 52. 


Digitized by Google 



10 


Fjårhagur sira Pjeturs stod lengi med miklum bléma 
og jukust toluvert eignir hans 1802 vid uppbod Héla- 
stélsjarda. f*é var hart i åri um aldamotin og gestrisni 
jafnan mikil og gédgjordir å heimili hans vid Jnirfamenn 
•og fåtæklinga. En Pjetur préfastur var hinn mesti dugn- 
adarmadur i buskap ollum og framurskarandi addrått- 
armadur. 

Eptir flutninginn ad Miklabæ var Elin Grimélfs- 
déttir kona sira Pjeturs opt vcik og lå longum rumfost 
Jiunglega haldin og kendi undarlegra veikinda å geds- 
munum, en um veturinn 1801 — 1802skånadi henni snogg- 
lega. Hinn sama vetur tok Pjetur préfastur Jningan 
sjukdém og var lengi tvisen t um lif hans, lå hann veik- 
ur nærri hålft år, en var |>o ad mestu leyti batnad haustid 
1802, svo hann gat (ijåningalitid ferdast nordur å Akur- 
•eyri. Um sama leyti for konu lians aptur ad hnigna og 
var jafnan lasin unz hun andadist snogglega i rumi sinu 
néttina milli 15. og 16. mai 1801. 

Årid 1805 sidasta dag vetrar gekk Pjetur préfastur 
ad eiga I’éru Brynjélfsdéttur Halldérssonar biskups, sem 
lengi hafdi dvalid å heimili hans. »Var {iar ekki fyrir 
audlegd ad gangast« segir Jon Konrådsson, »en }iar å 
moti gåfnasnild, gedprydi og gudrækni«. Brudkaup 
Jieirra var haldid ad Miklabæ,« var Jiar saman kominn 
fjoldi virdingarmanna ur Skagafjardarsyslu og vidar og 
var veizla hin rausnarlcgasta, en daginn eptir var veizla 
haldin soknarfolkinu, og ])å veilt af kappi sem hinn 
fyrra dag«. Bædi voru Jiau lijon jiå nokkud roskin ad 
aldri er jiau giptust, Pjetur préfastur nimlega fimtugur, 
en kona hans nærri ferlug. f*é urdu Jiau svo kynsæl 
sem raun vard å. Bjuggu jiau nu fyrst å Miklabæ, en 
iluttu svo ad Vidivollum 1809. Vigflis syslumadur Sclie- 
ving fjekk lausn frå embætti 181M) og flutti sig 1804 sud- 
ur ad Innra-Hélmi til Magnusar Stephensen tengdason- 
ar sins, og bjå honum dé hann i Videy 1817. 

A Vidivollum var Pjetur préfastur busj'slumadur 
sem fyrr og bjé lika å hålfum Miklabæ, en hinn helm- 


Digitized by Google 



11 


ingirm byggeli hann kapellåni sinum Gisla Oddssyni. 
Vidi velli keypti hann 1807 og hof t>ar mikla gardyrkju 
og starfadi mest ad henni sjålfur. Gardrækt var |)å ad 
utbreidast å Islandi og af eptirdæmi og fortolum sira 
Pjeturs utbreiddist hun mjog i Skagafirdi. Pjetur pro- 
fastur var hinn mesti hjeradshofdingi og lysa samtidar- 
menn honum svo, ad hann hafi verid fågætur og fram- 
urskarandi madur, mikilmenni ad likamlegu og andlegu 
atgjorvi og hid mesta prudmenni i lramgongu. Hall- 
grimur Jdnsson djåkni lysir honum svo: »Sira Pjetur 

er hofdingi mikill, gestrisinn, godgjordasamur vid fåtæka, 
audugur madur og bujjegn gddur, andrikur rædumadur, 
mjog lærdur og inerkilegt skåld, med stærri medalmonn- 
um å hæd, vel Jirekinn, kraptamadur mikill, fridur syn- 
um og einn lunn duglegasti jardyrkjumadur«. Jon 
Espélin getur Pjeturs profasts alstadar med mikilli vird- 
ingu, enda voru f>eir beztu vinir, og frå Vidivollum kom 
Espolm ur kynnisfor er hann andadist 1. ågiist 183G. 
Årid 1824 getur Espolin [jess i årbokunum, ad Pjetur 
profastur bafi låtid af prestsskap og segir um leid: »hafdi 
hann verid hinn mesti merkismadur og hjelt hofdings- 
skap sinum og godgjordum« 1 ). Pjetur Pjetursson var 
mjog vinsæll madur, fridgjarn og rådhollur, enda var 
hans jafnan leitad i vandamålum, hann var ætid skemt- 
inn og Qorugur i samrædum og {>ad fram å elliår Jjegar 
likaminn var farinn ad hrorna. Sira Pjetur var mjog 
gott skåld og orti margar hnittnar og heppilegar tæki- 
færisvisur og sumar snildarlegar, hafdi hann erft hag- 
mælskuna eptir fodur sinn og fdr snemma ad yrkja. 
Fjortån vetra orti hann Berserkjarimur og eru j)ær visur, 
sem lir [)cim eru kunnar, mjog lidlegar, og eins margar 
adrar visur, sem prentadar eru 3 ). Latinumadur var 
Pjetur profastur framiirskarandi og ågætt latinuskåld, 
sem sjå må å ljédum jieim, sem enn eru til. 

1) Arbækur Espolins XII, bis. 149. 

2) Synishorn af ljédmælum Pjeturs profasts er prentad 
aptan vid »Stutt æflminning«. Hvik 18441, bis. 12—35. 


Digitized by Google 



12 


Pora Brynjolfsdottir var fædd 1766, sem fyrr var 
getid; hun var fremur litil vexti 1 ), dokkhærd og hjålm- 
fogur, kvik og ljett å sjer, Qorug og skemmtin, hin bezta 
médir og skorungur i husstjdrn og bunadi; mann sinn 
stundadi hun i clli hans, me3 nåkvæmni, umhyggju og 
adhjukrun. I 5 6ra Brynjolfsdottir andadist å Vidiyollum 
8. sept. 18-43. Born |)eirra Pjeturs préfasts og Kiru voru: 

1. Elinhorg Pjetursdéttir f. 1. november 
1805, hun giptist 1828 Sigurdi student Arnorssyni, sem 
hafdi uppalizt hjå sira Pjetri, hann var fæddur 7. marz 1800, 
vigdist 1838 og vard prestur å Mælifelli* 1851, d6 1866. 
Peirra son er Pjetur Sigur3sson, sem bjé å Sævarborg, 
en nu i Borgargerdi, fadir Sigurdur Pjeturssonar, svslu- 
manns i Sudur-MulasS’slu (f. 23. n6v. 1867; d. 1. jan. 
1896). Elinhorg Pjetursdottir var hin mesta merkis- 
kona, afljragdsfrid svnum, gåfud og pryd i lega vel ad 
sjer til munns og handa*; i hannyrdum var hun fram- 
urskarandi, og var stiilkum opt komid til hennar til 
nåms. Eptir dauda manns sins fluttist Elinhorg Pjet- 
ursdéttir å eignarjord sina Sjåvarborg og do Jjar 9. fe- 
bruar 1886. 

2. Pjetur Pjetur sson biskup f. 3. oktober 
1808; d. 15. mat 1891. 

3. Brynjolfur Pjetur sson f. 15. april 1810, d. 
18. oktober 1851. Brynjolfur var åduren hann d6 ord- 
inn forslodumadur hinnar islenzku stjornardeildar i Kaup- 
mannahofn, og hafdi mikil åhrif å islenzk mål; var J)ad 
mikill mannskadi ad hann dd svo ungur, J)vi hann var 
fyrirtaks gåfumadur og dugnadarmadur og hvers manns 
hugljufi; var hans sårt saknad af ollum, er Jiekktu hann*. 

1) Gudlaug Aradottir fr;’» FlugumV’ri, seinni kona Bjorns 
Gunnlaugssonar, sem var nåkunnug Poru Brynjolfsdétlir, sagdi 
mjog opt vid Poru Pjetiirsdoltir biskups, er lnin hitti hana: »en 
hvad pli getur verid lik henni oinmu pinni«. 

2) »Hun var albekkt gåfu og atgerflskona og eigi sidur 
fyrir gudrækni« segir lsafold XIII, 1886 his. 53. 

3) Æfiågrip i Logfrædingatali Magnusar Slcphensen, Tima- 
rit Bokmf. III, 1882, bis. 217. 


Digitized by Google 



13 


4. J 6 n P j e t ursso n håyfirdomari, f. 16. januar 
1812, d. 16. januar 1896>. 

5. J6nas Pj e t u r ss o n f. 28. ågust 1813, dd ungur. 
fcad mun vera fågætt, ef ekki einsdæmi å lslandi, ad 
jafnroskin hjon liafi eignast slikt afkvæmi, med jafn- 
miklum hæfillegeikum til sålar og likama. 

Pjetur profastur sparadi ekki lje til ad mennta born 
sin og koma Jieim fram; hann kostadi alla syni sina til 
skdlanåms og utanferda til håskolans, vildi jiad til, ad 
hann var busyslumadur mikill og aflamadur, Jivi mjog 
var stada hans utdråttarsom å jieim årum, »hjelt hann 
|>6 jafnan hinum sama hofdingskap og gestrisni, og orlæti 
vid naudstadda, jafnvel framar en efni hans og åstædur 
syndust leyfa; var jafnan vidkvædi hans, jiad verdur 
drjiigast, sem flestir af njdta«. Sira Pjetur naut Jieirrar 
ånægju i elli sinni, ad sjå syni sina alla å hinum ågæt- 
asta framfaravegi; Pjetur sonur hans var ordinn håskola- 
kandidat i gudfrædi, prestur og profastur å Stadar- 
stad og »licentiatus« i gudfrædi. Brynjdlfur og Jdn voru 
bådir kandidatar i ldgum med hezlu einkunn og Bryn- 
jdlfur var ordinn adstodarmadur i rentukammerinu. — 
Allir voru jiessir upprennandi ungu menn i miklu åliti. 

Pjetur å Vidivollum vard mjog gamall madur og 
hjelt heilsu sinni fram i hån elli, en burdir hans toku, 
sem edlilegt var, mjog ad jiverra, eptir ad hann var 
ordinn åttrædur, og jiå missti hann sjdn å ddru auga 
»las |io jafnadarlega i hdkum, jiegar Jioldi, og hafdi fota- 
ferd, jiott med veikum hurdum, allt fram å jiorra vetur- 
inn 1842, |)å lagdist hann til fulis og alls i rekkju, hafdi 
|j 6 med kdilum uppisetumått, og gat i vidlogum ritad 
einstoku brjef å linje sjer, har liann veikindi sin med 
hetjulegri og kristilegri jiolinmædi og hugarrdsemi; dapr- 
adist meir og meir lifsljos hans, jiar til jiad slokknadi 
til fulis med liægu og fridsælu andlåti, samkvæmt hans 


1) Æfiågrip i Andvara 26. årg. 1901, Sunnanfari I, 1892. 
bis. 61 — 62. fjéflolfur 18. arg. 1896, bis, 11. — 15. 


Digitized by Googie 



14 


fridgjarna liferni, å fostudag 29. dag julimånadar 1842, 
|)å hann lifad hafdi i Jiessnm heimi 88 ar, 3 månudum 
og 2 dogum fått i, verid prestur 38 år og profastur 
10 år« 1 . 

1) Jon Konrådsson: Atfminning P. P. bis. 10. 


Digitized by Google 



II. Æska og nåmsår Pjeturs biskups. 


Pafl er einkennilegt afl sjå, hvernig mikilmenni med 
framurskarandi hæfilegleikum stundum koma fram i 
veraldarsogunni i hopum, a vissum timum og å vissum 
stoflum, ån pess hægt sé afl gjora sjer nokkra grein 
fyrir hvernig å Jivi stendur. Pegar svo ber lindir hefjast 
st6r og små pjoflljelog å hærra menningarstig en aflur, 
en svo kern ur opt lådeyfla å eptir og apturfor, pangafl 
til ny alda ris og er hennar opt langt afl hifla. Um slika 
framkomu afhragflsmanna få pjoflirnar engu råflifl, stund- 
um virflist hin mesta port å gåfuflum leifltogum, en på 
fæflast engir afhurflamenn um langan aldur, aptur er 
groflurinn stundum svo mikill, afl hver kappinn oflrum 
meiri ris upp å stuttu timabili. Ur veraldarsogunni 
mætti tilfæra 6tal dærni, pafl må afleins minna å skor- 
unga på å Englandi, sem uppi voru å dogu m Elisabet- 
ar drottningar, og å rikisårum Victoriu drottningar, å 
hin miklu andans mikilmenni i Apenuhorg å dogum 
Periklesar og i Rémaborg å dogum Augustusar keisara 
o. s. frv. 

Po oliku sje saman afl jafna, på virflist mega sjå 
einhver drog til svipaflra fyrirbrigfla å lslandi. Pannig 
er pafl mj5g athugavert, hvernig andlegur åhugi og 
hæfileikar å 19. old, hafa dafnafl å vixl i Jmsum hjer- 
uflum å lslandi, horfifl og komifl svo fram annarstaflar. 


Digitized by Google 



16 


Framan af 19. old var bdkmennta-åhugi og frddleiksfysn 
mest i Skagafirdi, sidar, um midja oldina å Breidafirdi 
og eptir pad i Fingeyjars^'slu. Å fyrsta hluta 19. aldar, 
var Skagafjordur adset ur margra frædimanna og skalda, 
nefna må t.d. J6n Espdlin, Pjetur Pjetursson å Vidivollum, 
Gisla Konrådsson.JonKonrådsson, Hjalmar Jonsson i B6lu, 
Niels Jdnsson o. m. (1., prestar voru par lærdir velogall- 
margir bændur voru sogumenn og ættfrodir. Eptir 18-10 
f6r ad draga ur pessari frodleiksåstundun Skagfirdinga, 
en J>å toku Breidfirdingar vid; annars hefir sagnafrod- 
leikur og ættvisi prdast vel ad fornu og n£ju i pessuni 
bjerudum. f'ad getur ekki hjå pvi farid, ad andlegur 
åh ugi umheimsins, hafi haft åhrif å unga gåfumenn i 
pessuni sveitum og eflaust hafa |>eir Vidivalla-hrædur 
i uppvextinum notid g6ds af hinni almenmi pjddmenn- 
ingu og frddleiksfysn, sem på gagnldk alla hina greind- 
ari menn i Skagafirdi. 

Pjetur hiskup var fæddur 3. oktdbermånadar 1808 
å Miklahæ i Blonduhlid, en |)adan fluttu foreldrar hans 
å næsla åri ad Vidivollum, par olst hann upp med bnedr- 
um sinum og systur sinni Elinhorgu, sem var prem år- 
um eldri, en Pjetur var elztur brædranna. 011 voru 
hornin mjog mannvænleg og eru pjddsogur um pad, ad 
Pjetur prdfastur lnifi pegar sjed fyrir upphefd sona sinna 
og ågæti, pvi hann potti mjog framsynn. Medal annars 
er altalad, ad liann hafi eitt sinn sagt: »Pjetur verdur 
hiskup, Brynjolfur eitthvad m i kid og Jon minn lallar å 
eptir«. ^å er pad lika i fråsogur fært, ad Pjetur hinn 
ungi var mjog veikur og modir hans sorgbilin ogåhvggju- 
full og helt hun mundi missa hann; sira Pjetur gekk ad 
voggunni, en hinn sjiiki sveinn leit storlini augum upp 
å fodur sinn, på mælti Pjetur profastur: »ekki devja 
hiskups-augun«. l’essa hefir pjodskåldid sjera Matthias 
Jochumsson longu sidar getid i fogru kvædi. 

Bdrnin å Vidivollum olustuppvid vanalega sveita- 
vinnu, og fengu eigi adeins mikla munnlega tilsogn, 
heldur og verklega, og storl'udu kappsamlega ad hverju 


Digitized by Google 



17 


{)vi, sem Jieim var å hendur falid. Drengirnir urdu 
d uglegi r smalar og slåttumenn, systirin vard fyrirmynd 
i hiisstjorn og hannyrdum; sagdi Pjetur biskup lika ad 
Jieir brædur hefdu å vokunum prjénad marga eingirnis- 
sokka. Pjetur Pjetursson var 12 ara gamall sendur sem 
lestadrengur med lest sudur Storasand til Reykjavikur 
og å Jieirri ferd kom liann til Geirs biskups Vidalins, 
sem var aldavinur fodur hans; biskup tok sveininum 
mjog vel, årnadi liouum allra heilla og gaf honum silki- 
kliit. Pjetur profastur sendi Geir biskupi vanalega ym- 
islegt med lestamonnuni, oplast hest med smjori og kom 
|iad sjer vel, J>vi jafnan Jiolti utdråttarsamt i bui Geirs 
biskups 1 ). 

Pjetur å Vidivollum var mjog lærdur i fornmålun- 
um og kenndi morgum piltum undir skola, hjå honum 
herdu |>eir brædur hinn fyrsta skolalærdom i latinu og 
grisku, {ivi forntungurnar voru jn* adal-kjarni alls nåms. 
Sidan foru Jieir brædur Pjetur og Brynjolfur 1822 til 
sira Einars Hallgrimssonar Thorlacius i Goddolum, sem 
var nafnfrægur latiuumadur, og ilutlust brått med hon- 
um ad Saurhæ i Eyjafirdi. t*ar hjeldu jieir kappsam- 
lega åfram mi mi nu tvo velur, og låsu }iar marga lat- 
neska hofunda, og af griskum hofundum Xenofon, Plu- 
tarch og Homer. Peir brædur fengu snemma mikla 
æiingu i ad skrifa latinu, og var jmd sjerstaklega yndi 
og ånægja Pjelurs, ad gjora latinska st5’la, notadi hann 
til fiess allar fristundir sinar frå vinnu å sumrum, og 
skauxt opt frå oriinu i stylakompuna. 

Arid 1821 foru jieir brædur bådir i oktobermån- 
udi i Bessastadaskola og voru |iå svo vel undirbiinir i 
fornmålunum, ad Jieir settust i efra bekk. Inntakan var 
eingongu eptir latneska stylnum, og Pjetur var |iå f»ef»ar 


1) Hjå Geir biskupi var mikilt gestagangur og gestrisni og 
uppgangsamt i bui, cnda prong kjor biskupa på i samanburdi 
vid pad sem ådur var. Pegar Geir eitt sinn gekk i gegnuni cl<!- 
liiisid hjå sjer, vard honum ad ordi: »å tveim stddum slokknar 
aldrei eldur, i helviti og lijå mér«. 


Digitized by Google 



18 


ordinn svo fær, a5 hann vard vid inntokuprof hinn 6. 
i efra hekk. Vid midsvetrarprof hrapadi hann med pvi 
hann hafdi pvi nær ekkcrt lært i 6drum nåmsgreinum 
en fornmålum, ådur hann kom i skdia, enda var pess 
eigi krafizt. Pjetur stundadi nåmid af hinu mesta kappi, 
og for opt å vetrum å fætur kl. 5 og las vid ljosK’iu 
nidri 1 koldum hekk; alla æfi var hann mjog årrisull. 
Piltar gerdu sjer på helzt til skemmtunar i jolafrii og 
og odrum frium, ad heimsækja kunningjana å Alptanesi, 
og var på einkum mannkvæmt hjå Pdrdi Bjarnasyni i 
Svidholti 1 , en J>eir brædur Pjetur og Brynjolfur åttu helzt 
athvarf hjå J6ni lektor. Stundum foru menn kynnis- 
farir til Reykjavikur, en |)ar åttu f»eir brædur |)å fåa 
kunningja, j)vi Geir biskup Vidalin var dåinn årinu åd- 
ur en Jieir komu i skola; bærinn måtti J>å heita aldansk- 
ur, verzlunarmenn og idnadarmenn voru allir utlendir, 
en tått var jiar af islenzku folki nema sjémenn og 
vinnufolk. 

Aldrei hefur å jafnstuttum tima jafnfritt urvalalid 
ungra manna komid frå nokkrum skéla å Islandi, eins 
og frå Bessastadaskola å årunum 1820—1840. Orsokin 
til |>essa bldma, getur ekki eingongu hafa verid su, ad 
å j)vi timahili hafi fleiri gåfadir og J)rekmiklir menn 
fædst og Jiroskast, heldur hitt, ad godir hæfilegleikar 
hafa fundid hentugan jardveg. Bessastadaskoli hefur å 
|)eim timum haft mikil og god åhrif å lærisveinana, 
enda her ollum saman um, ad skålalifid hafi Jiå, fyrir 
tilstilli samvaldra ågætiskennara, verid stadbetra til menn- 
ingar og proskunar. en sidar vard. t*ad var ekki fjoldi 
kennslugreina, sem pessu olli, }>ær voru fåar og sumar 
fåtæklega frambornar, heldur var pad eptirdæmi godi-a 
manna og samvera vid på, sem mestu rjedi, kennararnir 
nutu sin, af pvl peir voru samhentir, og af pvi skolinn 
var i sveit og enginn hæjarglaumur glapli fyrir. 


1) Pordur var fadir Sesselju fyrri kon« Borgs Thorbergs 
landshofdingja. 




Digitized by Google 



19 


I J egar Pjetur Pjetursson kom i Bessastadaskdla var 
skolinn i seni mestlim bloma, f>ar voru fjorir kennarar 
allir ågætismenn hver i sinni rod og Jx'> dlikir, en eitt ein- 
kenndi j)å alla, ad [)eir voru mestu sdmamenn, {jjodlegir 
i anda og fråbitnir allri fordild og tildri og allir meira 
en i medallagi gæddir sidferdislegu Jn eki og alvoru. Kenn- 
ararnir bjuggu allir bui sinu å jordum å Ålptanesi og 
skolinn var lika å sveitabæ, lifid var |)vi allt alislen/kt, 
einfalt og obrotid og miklu beilsusamlegra var }nid fyrir 
sidmenningu pilta, en bæjarlifid hefir sidar ordid. Å 
Bessastodum voru kennararnir allir samlvndir og må 
Jnid heita undur niedal Islendinga. Einum af lærisvein- 
um Bessastadaskola farast fiannig ord: »Kennararnir 

lifdu i hinni mestu eindrægni, samlvndi og vinåttu, og 
})ad må fullyrda, ad åstiidlegri samvinna og samfjelag en 
var milli kennaranna vid skolann å Bessastodum hefir eigi 
ått sjer stad vid nokkurn skola, frar voru lika |)vi nær 
altaf somu kennararnir, hver um sig hinir ågætustu menn; 
åttu lærisveinarnir J>vi einnig i Jiessu atridi fvrirmynd i 
kennurum si mim eins og jiessi eindrægni andans hafdi 
å hinn boginn heillarik åhrif å kennsluna i skolanum, 
er hver kennaranna studdi annan i jivi, er laut ad Jreirra 
sameiginlega ætlunarverki« 1 ) Skolinn åtti f»å lika J>vi 
låni ad fagna, ad stjornarvoldin voru ljarri, sudur i Dan- 
morku, svo stofnunin fjekk ad vcra i fridi, en sidar hefur 
hlutsemi yfirvalda og afskipti åbyrgdarlausra blada- 
manna allopt spil t reglu og framforum skdia ns. 

I’essir fjorir kennarar voru: Jou Jonsson lektor, 
Hallgrimur Scheving, Sveinbjorn Egilsson og Bjorn Gunn- 
laugsson. J6n Jonsson (f. 31. jan. 1777, d. 1-1. juni 
1860) var J)å skolastjdri, eda lektor, sem f>å var kallad; 
hann var gudfrædiskandidat frå håskolanum og adallega 
kennari i gudfrædi, jjvi ad skolinn var f>å medfram presta- 
skdli sem kunnugt er. Jon leklor ljet sjer nijog annt 
um framfarir pilta og hegdun, vandadi rækilega um vid 


1) Pjodolfur XII, 1860 bis. Hl. 


Digitized by Google 



20 


Jiå og gekk riki eptir, ad engir osidir nædu ad festa rætur 
i skoianum, og tdkst lionum skdlastjdrnin mæta vel å 
Jiessum årum niedan hann var i fullu fjori, en tregar 
seinna, eptir ad hann for ad tyjast og eldast og nyjar 
hreyfingar utan ad toku ad hafa åhril å skolann. Samt 
var piltum altaf vel vid lektor, jivi Jieir fundu velvildar- 
hug hans, en hentu stundum gaman ad lionum fyrir 
fljotfærni hans, fum og mismæli. Jon lektor var godur 
kennari og mesti gædamadur. Annar kennarinn var 
Hallgrim ur Scheving (f. 13. juli 1781, d. 31. des. 
1861) hann var langatkvædamestur kennaranna, fast- 
lyndur og gedrikur, kjarkmikill og fornmannlegur i sjon 
og reynd, hann var mjog skyldurækinn madur, vandlåtur 
kennari og hin oruggasta stod skolans, hann var sida- 
vandur mjog en Jio mikils virtur af ollum skolasveinum. 
Einn af lærisveinum hans tysir honum svo: »l’egar 

hann kom inn i skolann med hina latinsku rithofunda 
undir hendi, var eins og romversk alvorugefni sæti å 
svip hans; enda kom Jiå optast einhver alvorufull lircyt- 
ing å hin ungu hjortu i brjoslum lærisveina hans. En 
Jirått fyrir Jiessa alvorugefni brå hann stundum fyrir sig 
og Jiad i timunum sjålfum hæglatri gladværd; jiotti Jiå 
lærisveinum hans sem skt drægi frå solu, og ad sjå hann 
brosa ålitu Jieir sem merki jiess, ad Jiå væri mål til ad 
brosa. f*ad var li ka furda, hversu hann gat, frem ur oll- 
um liinurn kennurunum å Bcssastddum, tekid jiått i leik- 
um lærisveina. Varia aldrei var jiar haldin svo bænda- 
glima, ad doktor Scheving horfdi eigi å til enda; vakti nær- 
vera hans ekki litid kapp hjå lærisveinum, er Jieir vissu ad 
|>ar horfdi å Jiå einhver mesti glimumadur å fvrri år- 
um, og svo eymdi eptir hjå honum af gamalli glimu- 
longun og glimulagi, ad osjålfrått bar hann stundum 
fæturna eptir |ivi, sem hann så ad leggja skyldi å glimu- 
brogdin. Med Jivi ad taka Jiannig hlutdeild i skemtun- 
um skolapilta åvann hann sjer hylli Jieirra og innilega 
velvild, sem hans hversdagslega alvorugefni hefdi annars 
traudlega utvegad honum. Doktor Scheving elskadi skol- 


Digitized by Google 



21 


ann svo af hjarta, ad hann måtti ekki einu sinni vita 
ad skolapiltur fjelli til jardar fyrir utanskolamanni«. 1 ) Dr. 
Pjetur Pjetursson segir um Scheving: »skyldurækt hans 
og åhugi å framforum skdlans var sameinud næmri 
rjettlætistilfinningu. fo æskualdurinn sje gjålifisaldur, 
er f>6 hjartad vant ad vera dspilt å Jieim aldri og å 
medan er tilfinningin fyrir hinu rjetta næm og lifandi. 
fess vegna er |iad edlilegt, |)6 æskumadurinn heri sjer- 
lega traust til f>ess kennara, sem hann veit ad lilut- 
drægnislaust vill gefa hverjum sitt og liita hvem einn nå 
rjetti sinum, og Jietta var eitt med odru sem åvann Dr. 
Scheving heidur og hylli lærisveina skdlans, ad Jjeirvissu, 
ad eins og hann gekk rikt eptir, ad hver einn gerdi 
skyldu sina, eins ålti sjerhver hjå honum visa vorn og 
vernd, væri rjetti hans i einhverju misbodid. En eins 
og hann vildi gæta rjettar hins einstaka, eins vardi hann 
og jafnan rjett skdlans yfir hofud eptir }>vi sem embættis- 
stada hans frekast levfdi. Og jiad, sem hann åleit rjett 
vera i hverjum hlut, vardi hann med einurd og djorf- 
ung, hverjir sem i hlut åttu, hvort heldur jiad voru ædri eda 
lægri«. Scheving var ågætur målfrædingur i latinu og 
islenzku og i alla stadi hinn merkasti madur. Svein- 
bjorn Eg il ss on (f. 6. marz 1791, d. 17. åg. 1852) og 
Bjorn Gunnlaugsson (f. 28. sept. 1788, d. 17. marz 
1876) voru ågætir visindamenn, gddir kennarar og mestu 
gædamenn, en stjorn å unglingum ljet jieim midur, enda 
Jiurfti ekki å ]ivi ad halda å Bessastodum medan Schev- 
ing hjclt i taumana. Sveinbjdrn var sem kunnugt er 
einn hinn lærdasti fornfrædingur, sem fsland hefur ått, 
ritsnillingur og skåld, og Bjorn Gunnlaugsson var aljiekkt 
mikilmenni i stærdtrædi og stjornufrædi, orti Njdlu, 
mældi Island o. s. frv. fad voru fvi engin småmenni 
sem skdlanum styrdu. Um Jielta levti var forgrimur 

1) Pjodålfur 111, 1850 bis. 220. Dr. Pjetur hjclt rædu yfir 
Ilallgrimi Scheving latnum 1862 og cr hun prentud i ritlingi sem 
heitir »Tvær likrædur« Rcykjavik 1879; i pessari rædu er Dr. 
Scheving mjdg vel lyst. 


Digitized by Google 



22 


Tomåsson (f 1819) skolaråøsmaøur, hann var at- 
orkumøur og mikiø i liann spunniØ aø morgu leyti, 
hjålpsamurog raungoøur, en var harølyndur og råørikur, 
hrottalegur og ofyrirleitinn })egar |ivi var aø skipta, og 
svakalegur viø drykk 1 . I’otti piltum vistarveran hjå 
honum ekki alltaf hin bezta, fæøi illt og af skornum 
skammti, og aøbunaøur allur ljelegur, en menn voru J)å 
litlu vanir og sætiu sig viø flest*. 

Eitt hid Jiyøingarmesta afrek Bessastaøaskola å 
Jiessu timabili var viøreisn islenzkrar tungu å 19. old, 
Jiaøan rann su alda, er siøan o\, umskapaøi islenzkar 
bøkmentir, og haføi hin mestu åhrif å islenzkt tøøøerni. 
Eggert Olafsson var hinn fyrsti, sem fann til |)ess å 
miøri 18. old, ad islenzkunni var hætta buin og br<’ndi 
fyrstur fyrir londnm sinum a3 vanda malid, en Islend- 
ingar nutu hans ekki lengi. Adrir toku |)å viS er hann 
hætti, einkum eplir a3 gomlu Félagsritin foru aø koma 
lit undir umsjon og s tjørn Jons Eirikssonar. Jon Ei- 
riksson, einn af hinum mestu monnum, sem Island helir 
ålt, haføi smckk fyrir goøu måli og måliø å Félagsrit- 
unum er miklu betra en menn åøur hoføu ått aø venj- 
ast, og miklu betra en mål Magniisar Stephensens siøar. 
Pvi miøur leiØ lærdomslistafjelagiø undir lok eptir dauøa 
Jons Eirikssonar, mest fvrir sorglegt sundurlyndi og 
regluleysi ungra Islendinga i Hofn. Framan at old- 
inni åttu Islendingar Jjo alltaf einhverja rithofunda. 


1) Svo .sagdi Magnus Eiriksson mjer, ad pad lieidi jafnan 

ordid ædi håvadasamt og slarkfengid å Hessastodum pegar Hjarni 
assessor å Gufunesi heimsokti Porgrim vin sinn og pcir såtu vid 
drykkju, pvi bådir voru stdrir vid dl. Porgrimur var rådrikur 
og fannst mikid til sin og potti jafnvel dll åbyrgd utn skolans 
hag hvila å sjer. Eitt sinn kom P. F. Hoppe stiptamtmadur 
sudur ad tiessastodum til pess ad skoda skolann, gekk stiftamt- 
madur med Joni lektor og leit eptir Jmsu, en Porgrimur gull- 
smidur gekk å eptir pcim, taladi fram i og var målskrafsmikill, 
pangad til Ilopjje sndgglega sneri sjer vid og hropadi: »Hold 

Mund!« På pagnadi Porgrimur en piltum var skcmmt. 

2) Safn til sdgu Islands IV. bis. 89 — 90. 


Digitized by Google 



23 


sem ritudu lipurt og tiltolulega hrcint mål eins og t. d. 
Sveinn Pålsson, Hannes Finnsson, J6n Espolin o. 0. 
En hin verulega umbét, sem gagntekur allar békmennt- 
irnar, kemur frå BessastoSum, einkum frå hinum mikla 
snillingi Sveinbirni Egilssyni og svo mun dr. Scheving 
einnig hafa haft mikil åhrif. Endurhétin å islenzkri 
tungu mundi aldrei hafa geta3 rutt sér svo lljétt til 
rums, ef hun hefdi eigi komi3 frå skolanum; |>a3 voru 
åhrif BessastaSa-kennaranna å hinn menntada æskuly3, 
sem mestu rje3u, {>5 voru åhrif |)essi meira innifalin i 
eptirdæmi en kennslu, J>vi kennslan i Jjeirri grein var 
mjog litil å BessastoQum. Bjorn Ciunnlaugsson(l) kendi 
islenzku og oli kennslan var i [)vi fdlgin a3 ne3ri hekk- 
ingar voru låtnir einu sinni i viku snara einhverri danskri 
klausu å islenzku. I J o eru framfarirnar audsjedar å 
tlestu, sem skrifad var fyrir mi3ja oldina. Si3an tok 
Fjolnir vi3 og jiar var J)a3 lipurd og fegurSartilfinning 
Jonasar Hallgrimssonar, sem mestu rje5i, og svo mål- 
fræ3isleg greind Konråds og leidbeiningar. I J o mun opt- 
ast verå of miki5 gjort ur åhrifum Fjolnis; um sama 
leyti og litlu si3ar risa upp margir islenzkir rithofundar 
sem skrifa fallegt og vandad mål og geta |)eir ekki hafa 
lært })a5 af Fjolni, {>eir byggdu å Bessastada-kennurun- 
um og jjeim målhreinsunar-anda sem [>å var litgenginn 
frå skolanum. Um |)a3 leyti vakti lika fornfrædafjelagiå 
i Kaupmannahofn mikinn åhuga å fornmålinu, forn- 
fræSi og islenzkum sogum. A |)eim timum (milli 1810 
og 50) jåtudu menn lika fuslega a3 endurbot islenzk- 
unnar væri skolanum a3 Jnikka. 1 n\’jum Fjclagsritum 
18-19 er koniizt svo a3 orfli 1 : »F’aS atvik undirbjo einnig 
a3 vorri hyggju viQreisn mo3urmåls vors næsta mikid 
jjegar jieir Hallgrim ur Scheving og si3ar Sveinbjorn 
Egilsson gjordust kennarar vi3 skolann å Bessasto3um, 
a3 visu var Jiar aldrei kennt islenzkt mål svo a3 telj- 
andi væri, en |>essir menn voru ekki a3 eins betur a3 


1) Ny Fjelagsrit IX, bis. 72. 


Digitized by Google 



24 


sjcr i islenzkri tungu en allir samtidarmenn |)eirra, held- 
ur élu f>eir einnig i brjosti sjer svo lifandi virdingu og 
åst å médurmåli sinu og hofdu slikt yndi af ad vekja 
somu tilflnningu hjå jieim lærisveinuni, sem sinntu |)vi, 
ad )>ad gat ekki ordid åvaxtalaust og vard |>ad ekki, 
margir })eirra Islendinga, sem å hinum seinni årum hafa 
gjorzt forgongumenn ad efla og cndurbæta målid med 
ritum sinum og vandad ]>ad mest sjålfir, hafa einmilt 
verid i nånum kunningsskap vid fiå og handgengnir 
Jieim ur skola«. Astin å médurmålinu er augljos grund- 
vollur flestra ritgjorda, er ungir Islendingar skrifudu i 
))å daga og {)ad er audsjed å hinum elztu ritgjordum 
Pjeturs Pjeturssonar, ad hann hefir mjog gjort sjer far 
uin ad vanda målid og skrifa l>ad hreint og lipurt. 

Hinn 16. juni 1827 utskrifadist Pjetur Pjetursson 
ur Bessastadaskéla med bezta vitnisburdi, en Brynjolfur 
brodir hans utskrifadist årinu eptir. Hina næstu tvo 
vetur dvaldi Pjetur Pjetursson å Nordurlandi og fjekkst 
jiå mest vid kennslu hædi heima å Vidivollum og å 
Geitaskardi. Um sumarid 1829 sigid u J)eir hådir bræd- 
urnir Pjetur og Brynjolfur til håskélans og var Pjetur 
skrifadur i stiidentatolu 24. oktober 1829. Pjetur ték 
1. prof J)å um veturinn 16. april 1830 med lofi og annad 
prdf 23. oktober s. å. lika med bezta vitnisburdi 1 ). 

Medal hinna yngri landa i Kaupmannahofn var J)å 
mikill flokkur framurskarandi manna, sem hofdu sidar 
mikil åhrif å framfarir Islands å 19. old. Hid fjoruga 
samlff milli |)essara ungu manna hl^tur ad hafa haft 
vekjandi og hvetjandi åhrif. Su kynsldd ungra manna, 
sem utskrifadist ur Bessastadaskola å årunum 1825 — 35, 
her h5fud og herdar yfir llesta, ef ekki alla, nåmsmanna- 
ilokka, sem sidar hafa farid til håskolans. Tomas Sæ- 
mundsson utskrifadist lir skola med Pjetri Pjeturssyni 
1827, Baldvin Einarsson årinu ådur, Brynjolfur Pjeturs- 
son og Bjarni J énsson rektor komu til Hafnar 1829, 


1) P. P. fjekk i odru profi 5 pra?, 3 laud og 1 baud. 


Digitized by Google 



25 


Konrad Gislason, Magnus Eiriksson og Oddgeir Step- 
liensen 1831, Jonas Hallgrimsson 1832, J 6 n Sigurdsson 
1833, J 6 n Hjaltalin og Påll Melsted 1834, Jon Pjetursson 
1835 o. s. frv. Pad er eptirtektavert, hve ungir islenzkir 
mimsmenn i Knupmannnhofn f)å eru andlega Jnoskadir, 
hver sem les hinar morgu ritgjordir um almenn mål, 
sem jiessir nåmsmenn ritudu å årunum 1825—45, hlytur 
fljått ad sjå, ad{)eir, hvad Jiroskada liugsun snertir, standa 
iniklu framar en flestir håskéla-studentar å saina reki 
sidar meir. Hver så, sem }>ekkir til fullnustu storf og 
ritgjordir Jiessara manna, mun fmna hjå jieim visirinn 
til flestra |)eirra fra m fara, sem sidar eru ordnar. 

Um Hafnarveru Pjeturs Pjeturssonar å nåmsårun- 
um vitum vjer nå litid, studentalifid mun ad hinu ytra 
hafa verid likt f>vi sem sidar var, nema hvad menn 
almennt i }ui daga vom litil|)ægari i krofum sinum til 
lifsins en nu er ordid. Pjetur student bjo um lima å 
Christianshavn i kvistherbergi saman vid Geir Bach- 
mann (7 188f>) er J>eir bådir lengu mislinga; Geir fyrst 
og stundadi Pjetur hann; åttu Jieir mjog illt og ordugt, 
J)vi herbergid var svo hrorlegt, ad J)ar rigndi og snjoadi 
inn um rifurnar, |>egar urkoma var, en ekkert fje 
var fvrir hendi til |>ess ad få sjer betri hjukrun og 
husakynni. 

f*egar Pjetur Pjetursson hafdi tekid hin fyrstu lær- 
domspréf, tok hann ad lesa gudfrædi af miklu kappi 
og var mjog åstundunarsamur, sagdi hann sidar svo 
sjålfur frå, ad hann hefdi gjort sjer ad reglu, ad 
låta engan dag lida svo, ad hann ekki læsi, pvi hann 
minntist J)ess jafnan, ad hver dagur var til utgjalda 
fyrir foreldra hans. t^ad hefdi heldur ekki verid hægt 
fyrir annan en mjog idinn mann ad afkasta svo miklu 
og taka jafngott prof å jafnstuttum tima. 1 gudfrædi 
naut hann kennslu pråfessoranna J. Moller, H. N. Clau- 
sen og M. H, Hohlenberg. Sumarid 1831 brå hann sjer 
snoggva ferd til Islands og tok um haustid prof i he- 
bresku med lofi. I J å um veturinn hafdi hann tilsogn 


Digitized by Google 



26 


Chr. Th. Engelstofts, sem sidar (1833) var 3 professor i 
gudfrædi og hiskup, i litskyringu NS’ja Testamentisins, 
og sagdi Pjetur biskup, ad Engelstoft hefdi fvrstur vakid 
h jå sjer åhuga å sjålfstædum visindalegum rannséknum, 
voru (>eir jafnan godkunningjar eptir |iad. Pjetur hiskup 
bar jafnan mikla virdingu bædi fyrir Chr. Engelstoft, 
og fyrir Laurids Engelstoft, sem lika var hinn lærdasti 
madur, sogu mad ur tnikill og vinveittur Islendingum 1 ; 
skrifadist hann sidar å vid |iå bada. Hjå Hohlenberg 
og Clausen tok Pjetur Pjetursson jiått i skriflegum æf- 
ingum og tjekk jafnan mjog goda vitnishurdi fyrir ur- 
lausnir sinar. Kenningar heimspekingsins F. Chr. Sihbern 
hofdu og all-mikil åhrif å hann, sem adra unga menn 
i |)å daga, en [)ad dré nokkud lir, ad unglingar å 5'msan 
hått gjordu sjer dælt vid Sibbern, al |>vi hann var nokk- 
ud sjervitur og utan vid heiniinn. 

Hinn 14. aprilmån. 1834 tok Pjetur Pjetursson prof 
i gudfrædi med he/la vitnishurdi og med sjersloku lofi 
fvrir hid skritlega prof. Engelstoft, sem {lå var ordinn 
håskolakennari sagdi, er hann hafdi lesid hinar skriflegu 
urlausnir Pjeturs Pjeturssonar, ad hann mnndi få »laud« 
jio hann Jiegdi i hinu munnlega, og um hina skriflegu 
trufrædi (dogmatik) sagdi hann, ad |>ad væri hin bezta 
profritgjord i fieirri grein, sem hann hefdi sjed vid hå- 
skolann. I J ess må geta hjer, ad Pjetur Pjetursson 
kynntist å jieim årum hinum mikla målfræding N. 
Madvig, sem {)å var upprennandi stjarna i latneskri 
målfrædi og nj-lega ordinn håskolakennari. Einu sinni 
i viku kom Pjetur Pjetursson saman vid Madvig og fåeina 
adra unga menn, og var |iå aldrei tolud nema latina, 
hofdu Jieir jiessar samkomur sjer til æfingar i latinu. 
Dådist Madvig sidar ad jivi, live lidugir jieir hofdu verid 
i latinu Pjetur hiskup og Konråd Gislason og haldi 

t) Um hann segir l)r. Pjetur i Landstidinduni II. bis. 207: 
»hann var tryggur vin og velgjordamadur islcndinga og taladi 
jafnan liiåli islcnzkra studenta og lijelt i lidnd med peim medan 
hann var i håskolastjorninni«. 


Digitized by Google 



27 


hann vonad, a9 Konrad mundi leggja fyrir sig latneska 
mdlfrædi 1 2 3 . 

Ad a flokn u embættispréfi for Pjetur Pjetursson 
heim til Islands til foreldra sinna og fekkst vid kennslu 
hinn næsta vetur, en hinn 17. november 1835 gekk 
hann ad eiga heitmey sina Onnu Sigridi Aradéttur 
læknis d Flugumyri* og dvoldu [)au hjon j)ar hinn 
næsta vetur. Hefur kand. Pjetur Pjetursson jiessa vetur 
eflaust fengizt vid visindaleg storf og undirbuid rit Jiau, 
er hann sidar gaf ut. Auk Jæss prjedikadi hann vid og 
vid og æfdi sig i harnaspurningum. f brjefabok Skaga- 
fjardar profastsdæniis 1824—42 eru enn til vitnisburdir 
um kand. Pjetur Pjetursson; J6n Konrådsson segir, ad 
hann sje i miklu afhaldi, vel lærdur og mikid gédmenni, 
en sira Benedikt Vigfusson å Hélum segir, ad Pjetur 
hafi »prjedikad med snilli«. Hinnl.ågust 1836 andadist 
J6n Espolin syslumadur og sagnaritari, hann var alda- 
vinur Pjeturs profasts d Vidivollum og do i kynnisfor 
}>angad; Pjetur kandidat var einn af |)eim, sem hjelt 
rædu vid tilfor hans 8 , og nokkru sidar samdi hann skrå 
yfir eiginhandarrit Espolins 4 5 . Sumarid 1836 16r Pjetur 
Pjetursson sudur til Reykjavikur og tok |)å prestsvigslu 
17. juli til Breidaholsstadar d Skégarstrond, en samtimis 
mun hann |)6 hafa solt um Hrafnagil 6 . 


1) Longu sidar heimsotti 1‘jetur biskup Madvig i Kaup- 
mannahdfn, er hann for utan til vigslu 186(5, og toludu peir på 
margt um a’skuårin. Madvig konist på medal annars svo ad ordi, 
ad mjog liefdi sjer pott leidinlcgt, ad ekkert skyldi liafa ordid 
ur Konrådi Gislasyni! Konråd var po på ordinn embaettisbrodir 
Madvigs og professor i norrænni målfrædi, en pad potti Madvig 
ckki ncitt sjerlega merkileg i'rædi. 

2) Ari Arason å Flugumj'ri f. 1764, hafdi verid fjordungs- 
la'knir i Nordlendingafjordungi, sagdi af sjer 1820, do 1840. 

3) Saga Jons Espolins. Kmh. 1895 bis. 181 — 182. 

4) Hun er prentud i Sj’slumannaæfum Boga Benedikts- 
sonar I. bis. 426—430. 

5) Brief til L. Kriegers frå l’jetri Pjeturssyni dags. 1. sept. 

1836. Lbs. nr. 166. Fol. 


Digitized by Google 



III. Pjetur Pjetursson prestur å Helgafelli og 
StaflastaO (1837—1847). Årsrit 
presta I t>6rnes|)ingi. 

Hinn 17. juli 1836 var Pjelur kandidat vigdur i 
Reykjavik til Breidabolsstadar å Skogarstrond af Stein- 
grimi biskupi Jénssyni, pangad bafdi årinu ådur sira 
Åsmundur Jénsson (sidar i Odda) verid vigdur og kom 
hvorugur peirra p6 pangad til ad pjdna sdknunum. 
Må sjå ad pessir tveir ungu menn hafa verid i åliti, er 
annar strax fjekk Odda, en hinn Stadastad, og voru po 
bådir drevndir eda litt reyndir sem prestar. Næsta år, 
hinn 22. april 1837, fjekk sira Pjetur Helgafell og sidar 
å sama åri (26. ågust) Stadastad; um vorid 1837 settist 
hann ad å Helgafelli og pjénadi pvi braudi tæplega år. 
Stadurinn var allur i nidurnidslu og husakynni mjog 
ljeleg, rjett komin ad falli; åtti Pjetur prestur i nokkru 
stimabraki lit lir littekt og ålagi svo leita vard biskups- 
urskurdar. Helgafell var på metid 97 rd. 8 sk. og var 
par i afgjald af Hlidarhi'isum og Ananaustum i Reykja- 
vik 1 )- f*ad var mjog ordugt fvrir sira Pjetur ad haldast 
i busum å Helgafelli um veturinn sakir kulda, en næsta 
vor llutti hann buferlum ad Stadastad, svo aldrei kom 
til pess ad hann pyrfti ad byggja upp stadinn å Helga- 

1) Olafur boiuli 6lafsson f»af Helgafellskirkju Hlidarlnis 
med Ananaustum (F. J. Hist. ecclcs. Isl. III, bis. 510), en med 
konungsurskurdi 24. februar 1835 (Lovs. f. Isl. X, bis, 002) voru 


Digitized by Google 



29 


felli ad fullu 1 ); skiladi liann af sjer kallinu i hendur 
sira Joni Gudmundssyni hinn 12. juli 1838. Veitingu 
fyrir Stadastad fjekk sira Pjelur, sem fyrr var getid, 20. 
ågust 1837 og å n£ konunglega stadfestingu fy rif braud- 
inu 21. januar 1812; prdfastur vard hann i Snæfellsnes- 
syslu 1838, en sira Jon Gudmundsson å Helgafelli gegndi 
préfastsstorfum Jiegar sira Pjelur var Ijarverandi. 

Vorid 1838 flutti sira Pjelur ad Stadastad og vard 
sama år préfastur i Snæfellsnessyslu; j>ar var sira Pjetur 
i 10 år prestur, |io med morgu m fråtofum sakir innan- 
landsferda og siglinga. A Stadastad settu |iau hjon bu 
1838, Jio af litium efnum, gekk buskapurinn {)å optast 
fremur tregt. Anna Sigrldur fyrri kona Pjeturs profasts 
var mikil tridleikskona, gæf og godlynd*), en litill skor- 
ungur og engin bukona; jio sira Pjetur væri råddeildar- 
madur, |)å hafdi hann å jieim årum svo miklar fråtafir, 
ad hann gat litt sinnt buinu. I J ad var sira Pjetri til 
mikillar adstodar hin fyrstu lniskaparår, ad hann hafdi 
proventufolk, sem lagdi vel til busins. 1‘egar jiau hjdn 
Pjetur og Anna iluttu sudur ad Stadastad, fylgdu med 
jieim ad nordan vel efnud, barnlaus prestshjon, sem 
hofdu tekid åstfoslri vid sira Pjetur og Onnu Sigridi 
konu hans, sira Sig ur dur Jonsson uppgjafaprestur 
frå Goddolum og Elin Magn lisdottir kona hans. 
Sira Sigurdur var ættadur nordan ur l^ingeyj arsvslu, 
hann var sonur sira Jons Sigurdssonar presis å Gardi i 
Kelduhverfi (-J- 1790), modurbrodir 1‘ordar Jdnassonar 

jardir pessar lagdar undir Reykjavfkur-kaupstad med pvi skil- 
yrdi ad kaupstadurinn nrlega greiddi Helgafellspresti 9 vættirog 
30 flska, en kirkjan u Helgafelli skyldi halda dskertuni rekarjetli 
sinum fyrir landi jardarinnar. 

1) Dadi Nielsson segir ad sira Pjetur hali tekid vidstadnum 
å Helgafelli nidurniddum, »en byggdi å næsta hausti mikla og 
vandada hadstofu med adstod sdknarmanna sinna og komst hann 
hrått i virdingu ii j a peim« (Hdrs. J. Porkelss. nr. 37 fol. 
his. 379). 

2) Pjetur profastur getur pess opt i brjefum sinum, live 
åstudleg eiginkona hun sje. 


Digitized by Google 



30 


håvfirdomara, og var fæddur 1770. f'egar Sigurdur 
Jonsson hafdi lokid nåmi i Holaskola, vard hann ad- 
stodarprestur hjå sira Magnusi Jonssyni å Saurhæ i 
Eyjafirifi (f 1807) og kvongadist déttur hans Elin u. 
I’egar sira Magnus sagdi af sjer 1801 fjekk sira Sigurdur 
braudid og hjelt jjvi til 1822, [)å fliitti hann ad God- 
dolum, var {>ar prestur i 16 dr og sagdi af sjer 1838; 
s. å. fluttust Jiau hjon Jiadan vestur ad Stadastad og 
dvoldu hjå sira Pjetri fram lir |)vi. Son hofdu ]>au hjon 
ått, sira Magnus Sigurdsson å Reynistad (f. 1800) 1 ), 
en hann drukknadi i Svartå i Tungusveit »af égætilegri 
reid« 1827. Sira Magnus hafdi bedid Onnu Sigridar en 
ekki fengid, hun mun |)å hafa verid Ieynilega lofud sira 
Pjetri; snemma hefir kviknad æskuåst milli nåbua- 
harna, jjvi orstutt er å milli F'lugu myrar og Vidivalla 
og hafa |iar eilaust opt verid samgongur. Sira Sigurdur 
galt med sjer å åri 20 spesiur, en Elin gaf sira Pjetri 
(med testamentisgjorningi 2. september 1840) prdventu 
sina, hel mi ng busins. Sira Sigurdur jijonadi tvisvar 
braudinu i fjarveru Pjeturs profasts er hann sigldi 1 8.30 
— 11 og 1843—44. ^egar Dr. Pjetur flutti til Revkja- 
vikur stod til ad J>au hjon færu sudur med honum, en 
jiau voru |iå sakir ellilasleika hvorugt ferdafær, og utveg- 
adi hann jieim samastad å Raudkollsstodum, |ivi jiar 
gåtu jiau fengid goda hjukrun hjå lYirdi honda og danne- 
brogsmanni Jonssyni (7 1866), en sonur hans t’ordur 
I'oidarson hafdi lært skrift og reikning hjå sira Pjetri, 
og Asdis Gisladoltir kona hans hafdi verid Jijdnustu- 
stulka å Stadastad. A Raudkollsstodum do sira Sig- 
urdur 78 åra gamall, hinn 8 . juni 1848 og Elin kona 
hans 12 årum sidar (1860). Sira Sigurdi er lyst svo, ad 
hann hall verid atorku- og dugnadarmadur vid buskap, 
fjormadur og idinn, fljétgedja nokkud og fljotfær, en 
stillti sig vel, hann var nokkud hneigdur til bokmennta 

1) Dadi Nielsson frédi scj;ir, ad sira Magnus hafl verid 
»pokaprestur og kalladur Magnus hinn gncni«. (Ildrs. J. Pork. 
nr. 37 fol. his. 582). 


Digitized by Google 



31 


og hafdi ank skélalærdoms lært toluvert i fiS'zku og 
ensku 1 2 ). 

Da5i Nielsson lysir Onnu SigriSi å {lenna hått i 
»Prestaæfum«: »Hun var med fri (la ri koiuun, bj art hærd 
og ijell hårid ad belti nidur, hun var godlåt upp i eyru 
hverjum manni, en i medalmåta einlæg, kimin måske 
mig, adsjål og skrautgjorn«*). Aptur segir t’orsteinn 
Loptsson, sem |)å var å Stadastad ad hun hafi verid 
»afbragdsfrid kona og hugljufi allra, og manni sinum 
svo eptirlåt og åstiidleg eiginkona ad annålsvert væri«. 

Samfarir jieirra Onnu Sigridar og Péturs profasts 
vom hinar åstudlegustu, en urdu ekki langar, hun and- 
adist barnlaus å Stadastad å uppstigningardag 1839 eptir 
3 1 /* års hjénaband. 

Dadi Nielsson segir, ad Anna Sigridur hafi ordid 
veik litln eptir ad hun kom ad Stadastad, liafdi Oddur 
Hjaltalin med miklum rådum og dåd reynt ad lækna 
hana, en tjekk ekki adgjort. Hun var jordud ad Stada- 
stad 3. mai 1839 »med dæmafårri vidhofn og ojiarfri« 
segir Dadi, »hafdi hun sjålf sagt fyrir uttor sinni ådur 
hun andadist, en Pjetur profastur setli prf’dilegan niinnis- 
varda å leidi konu sinnar«*). Sira Sigurdur hjelt lnis- 
kvedju og rædu yfir Onnu Sigridi og eru f>ær prent- 
adar 3 ). Sira Pjetur tok sjer edlilega |>enna missi mjdg 
nærri og ojjreyjan å heimilinu mun medal annars hafa 
hvatt liami til siglingar til Jiess ad leita sjer af()reyingar 
med visindalegum storfilm; tvo hina næstu vetur (1839 
— 41) dvaldi Pjetur profastur i Kaupmannahdfn og å- 


1) Hædur vid utfor prestsins sira Sigurdar Jdnssonar frå 
Stadastad. Reykjavik 1849, 18 bis. 8y£. 

2) Hdrs. Jons dr. Porkelssonar nr. 37 fol. bis. 578 — 579. 
Dadi er stundom ædi illbryssingslegur i domum sinum, svo på 
er ekki altaf ad marka. Mælt er ad Pjetur profastur léti bua 
lik konu sinnar svo til moldar ad pad hvildi i kistunni å 
koddum lir hreinsudum ædardun. Ldngu sidar ljet hann smida 
grindur lir raudavidi kringum leidid. 

3) Tvær fåordar likrædur, fluttar vid jardarfor Madame 
sålugu Onnu Sigridar Araddttur. Kmhdfn 1840, 16 bis. 8^p. 


Digitized by Googte 



32 


vann sjer 11. niai 1810 vid håskolann nafnbot sem »Li- 
centiatus Theologiæ« og liafdi enginn Islcndingur hlotid 
jwmn heidur fyrri, en hinn næsta vetur ljet hann prenta 
kirkjusogu Islands (1740 — 18*10). 

Pegar Pjetur profastur kom lir siglingu vorifl 1841 
og åtti ad taka vid embætti og busforrådum å Stada- 
stad hugdi hann aptur til kvonfangs. £*å voru {tær 
Stadarfellssystur, dætur Boga Benediktssonar sagnarit- 
ara og Jaidfirudar Jdnsdottur, taldar be/tur råflahagur 
vestan lands. Hildur var |tå fyrir longu gipt Bjarna 
Thorarensen amtmanni, Solveig Oddi lyfsala, en Ragn- 
heidur ålli M. Smith kaupmann, sidar konsul i Reykja- 
vik, en Jon Pjetursson båyfirdomari giptist sidar (1848) 
Johonnu yngst u systurinni. Pjetur profastur bad Sig- 
ridar Bogadottur og fjekk bennar, jjau giptust i ågust- 
rnånudi 1841 og varadi sambiid Jieirra nærri i ")0 år, 
jv.iu eignudust 6 born, en ad eins 3 Jieirra komust til 
fullordinsåra. 1 ) 

Sigrldur Bogaddtlir var bin mesta biikona, og 
komst nu buskapurinn å Stadastad i annad borf en 

1) 1 på daga urdu allir peir, sem foru ur einni syslu i 
adra, ad hafa passa. Pegar Sigridur Bogadottir for irå Stadarfelli 
hafdi hun edlilega passa sem adrir, og af pvi hann er enn til, 
set jeg hann hjer til garnans og frodleiks: 

»Christian Magnusen K. H. syslumadur i Dala Syslu Gjorir 
vitunlegt, ad veledla jomfru Sigridur B. Benediktsen frå Stadar- 
felli, innan Dala Syslu vikur nti padan alfarin til (iarda 
pingsoknar innan Snæfcllsnessyslu med sinu heidarlega standi 
samhodnu mannordi og civil friheitum, hvar fyrir velnefndri jdm- 
fru hjermed meddeilist pessi syslupassi, uppå hvdrn vidkomandi 
sdknarprcsti mælti pvi pdknast ad teikna silt geistlega attesti«. 

Skardi pann 10d* august 1841. 

C. Magnusen. 

»Ofannefnd S. T. Jomfru Sigridur Bogadottir Benedictsen 23 
åra, revaccinerud, sem nu hid brådasta åsetur ad vikja hjedan frå 
sokn til Stadarstadar, er geistlega frjåls, og ad minni vitund dld- 
ungis dhindrud hjer frå ]»rcstakalli til ad byrja åformadan ekta- 
skap, hvdrn godur Gud hlessi og farsæl i i bråd og lengd.« 

A embættisferd ad Stadarfelli pann 22. Aug. 1841. 

Porleifur Jonsson soknnrprestur. 


Digitized by Googte 



33 


» 

ådur hafdi verid. Bogi å Stadarfelli gaf hverri dætra 
sinna jmsund dali i heimanmund, og |>6tti |)ad mikid i 
j)å daga, en fjc Jjetta gekk ad miklu leyli upp f skuld- 
ir og til jæss ad auka buid å Stadastad, sem tiltolulega 
var litid og fåtæklegt, Gat fru Sigridur f>ess sidar, ad 
sjer hefdi |)6tt mikil vidbrigdi ad koma ur allsnægtum 
å Stadarfelli i fåtækt å Stadastad, en hun ljet ekki sitt 
eptir liggja til [>ess ad reyna ad rjetta vid efnahaginn, J>vi 
t>ar var dugnadur og hagstfni samfara. Almennur efna- 
hagur Pjeturs profasts batnadi |)6 cigi ad neinum mun 
fyrst um sinn, af ])vi hann stéd i Jjeim storrædum, sem 
enginn annar fåtækur sveitaprestur nokkurn tima mun 
hafa rådist i, ad sigla tvisvar til Kaupmannahafnar til 
J>ess med mikilli fyrirhofn ad åvinna sjer visindalegar 
nafnbætur vid håskélann. Til pessara siglinga gekk 
mikid fje, sem sira Pjetur vard ad låna, og komst hann 
å j)eim årum i storskuldir, og Jmrfti sidar langan tima 
og mikla råddeild til jiess ad borga J>ær, og hafdi hann 
ekki lokid Jæim fyrr en longu eptir ad hann var flutt- 
ur til Reykjavikur. Veturinn 1813 — 44 dvaldi sira Pjet- 
ur aptur i Kaupmannahofn, og åvann sjer |)å doctors- 
nafnbot i gudfrædi, hafdi hann verid tregur til jieirrar 
siglingar fyrir kostnadar sakir, og velti J>vi lengi fyrir 
sjer, hvort hann ætti i J)ad rådast, og {)akkadi hann j)ad 
sidar upphvatningu fru Sigridar konu sinnar, ad nokkud 
vard af ferdinni. 

Dr. Pjetur hafdi snemma hug å ad komast ad lat- 
in uskolanum, og i brjefi dags. 24. februar 1S42, bidur 
hann Finn Magnusson, ad sækja um lectorsembættid 
fvrir sig, ef j)ad losnadi, og mun Finnur hafa gjort |>ad 
1844 eda 1845. En J)å skrifar dr. Pjetur professor Fin ni 
(15. februar 1845): »eg heyri sagt, ad Barden flet vilji 
hafa prdfast Årna Helgason (fyrir rector) og vik eg 
fiislega lir vegi, og liefi nu sétt um Beykjavikurhraud- 


3 


Digitized by Google 



id«; en hann fjekk pad ekki heldur, seni sidar mim 
sagt verda. 1 

Medan Pjetur Pjetursson var prestur å Stadastad 
var hann sistarfandi, fjorid og prekid voru samfara, pad 
gegnir undrum, hve miklu hann på fjekk afkastad. Hin 
visindalegu rit hans, sem ut komu å årunum 1840—44 
eru svo yfirgripsmikil, ad pad er dmogulegt ad hann hafi 
framkvæmt pau 611 å peim tima, hefir hann eflaust å 
nåmsårunum medan hann dvaldi i Hofn verid farinn 
ad safna til pcirra, Jjvi å Stadastad gat hann ekki ått 
kost å ad nota heimildarrit pau og skjol, er hann purfti. 
t^egar hann var hcima i préfastsdæmi sinu vantadi heldur 
ekki dugnad i embættistorfum, ljet hann sjer mjog annt 
um menntun séknarmanna og kom å samtokum milli 
presta, svo par komst miklu meira fjor i andlega lifid 
en menn J)ar um slédir adur hofdu sjed dæmi til. Allar 
pessar tilraunir kulnudu po ut pegar hann flutti ur 
s^slunni. Sira Pjetur stofnadi lestrarfjelag f Stadarsveit 
og starfadi med Bjarna Thorsteinsen amtmanni ad stofnun 
og aukning bokasafns Vesturamtsins, ritudu peir morgu m 
fjelogum erlendis um bokastyrk og somdu skrå yfir b6ka- 
safnid.*) Å peim årum voru gjordar 5'insar tilraunir til 
ad stofna styrktarfjelog fyrir hid islcnzka Békmennta- 
Qelag i ^msum hjerudum å Islandi, par ed menn ætl- 
udu ad slik fjelog med laglegri forstodu gætu ordid til 
hinna mestu nota å margan hått til ad efla samheldni 
og béklega menntun i hjerudunum og jafnframt til styrks 
fyrir B6kmenntaf]elagid,en ekki heppnadist neinum, nein- 
stadar å Islandi, ad koma å sliku fjelagi, nema Pjetri 
préfasti, en fjelag petta lidadist aptur i sundur er hann 


1) Bréf Dr. Péturs til Finns préfessors Magnussonar eru 
geymd 1 brjefasafni Finns i Rikisskjalasafninu i Kmhofn. 

2) Skyrsla um Vesturamtsins almenna bukasafn i Stykkis- 
hélmi samin af B. Thorsteinson og P. Pjeturssyni. Rvik 1847. 
39 bis. 8^£. 


Digitized by Google 



35 


fdr frå Stadastad. 1 2 3 ) Fornfrædafjelagid styrkti hann lika 
med jivi ad utvega |>vi fjelaga og 1841 var hann åsamt 
Birni Gunnlaugsen og anitmonnunum Bjarna Thorar- 
ensen og Bjarna Thorsteinson kosinn i landfrædis- og 
fornfrædanefnd fyrir Island, en hvori sii nefnd hefur af- 
rekad nokkru, vitum vjer ekki. 

I } ad gelur ekki hjå |ivi farid, ad Dr. Pjetur hefur 
stundum ordid ad taka nærri sjcr er hann stod i svo 
miklum framkvæmdum, enda fjekk hann 1846 hættu- 
legan hlédsp^ting. t brjefi til Årna Helgasonar stipts- 
profasts dags. 9. mai 18-46 segir hann: »Opt må eg remb- 
ast vid og blåsa i verkinn eins og illhveli, ef nokkru å 
ad verda framgengt, enda hefi eg nu i hålfan månud 
legid rumfastur i blodspvting; en er f)6 nu kominn å 
fætur aptur. Okkar danski læknir, sem hefur skodad 
mig innnan med glerpipu sinni, eda stethoscoperad mig, 
segir, ad blddker i lungunum hafi sprungid og sje sårid 
eins og væn specia, liklega af Christians 8da«. 

Årid 18-15 stofnadi Dr. Pjetur prestafjelag i Pårnes- 
Jnngi*) og ritadi og gaf ut årsrit |>ess i tvo år, (1846 — 47), 
en |)ad do lika ul er hann for ur hjeradinu. Rit Jjetta 
var ad morgu leyti merkilegt og mun Jiess brått nånar 
getid. Årid 1846 kom Pjetur profaslur å pdstferdum um 
sysluna milli allra presta i prdfastsdæminu og ha fdi slikt 
aldrei jiekst |iar ådur. Pdstur |)essi h6f ferd sina frå 
Stadastad i byrjun hvers månadar og for svo med brjef, 
bækur og boggla hringinn i kling til allra prestanna. 
Stadastadur hefur audsjåanlega medan Dr. Pjetur dvaldi 
{iar verid middepill hins andlega lifs å Snæfellsnesi. 

Hid fyrsta rit sem sira Pjetur ljet prenta heitir 
»Stutt rædusnid«3) og kom ut i Videy 1839; ritlingur })essi 


1) Fimtiu-åra afmælisrit Bokmenntafjelagsins. Kmhofn 
1867 bis. 46. 

2) Gestur Vestfirdingur I, bis. 42 — 43. 

3) P. Pjetursson: Stutt rædusnid eda fåeinar hugvekjur ætl- 
adar prjedikurum. Videyjarklaustri 1839, 52 bis. 


Digitized by Google 



3fi 


er tileinkadur Steingrimi hiskupi og Pjetri prdfasti å 
Viflivollum, fodur hofundarins. Bæklingurinn er frod- 
legur og hefir inni ad halda hugleidingar um kenni- 
mannlegt embætti og leidarvisir fyrir unga klerka, hvernig 
Jjeir skuli laga rædur sinar svo, ad Jiær verdi setn ålieyri- 
legastar og åhrifamestar. Er enginn efi å J)vi, ad margir 
hetdu not af ad lesa bækling jienna enn å vorum dogum, 
jiar eru margar gédar bendingar og hugleidingar. Målid 
å riti Jiessu er ågætt, hreint og lipurt og segir hof. |)6 i 
formålanum »{lykir mjer islenzka vfsindamålid allerfitt 
og ogreitt yfirferdar, sem vonlegt er, jiar sem vegir |iess 
eru svo ad kalla hjå okkur éruddir, einkuni hvad heim- 
spekina snertir, og hefi eg vida rekid mig å Jietta, Jiegar 
jeg ætladi ad samjifda [lesskonar bugmyndir edli islenzk- 
unnar«. Yfirleitt å dr. Pjetur miklar jiakkir skilid fyrir 
})ad, hve stérkostlega bann hefur bætt målid å islenzkum 
gudsordabékum, heri menn hinar eldri bugvekjur og 
prjedikanir, sem J)å voru notadar å hverju beimili.saman 
vid hin fyrstu rit dr. Pjeturs, j>å bera rit lians eins og 
guil af eiri af hinum eldri, Jiar sjest afarmikil breyting 
til batnadar. 

Hinn mikli framfarahugur, sem å Jieim årum gagn- 
tok unga menn, svo jieir fremur en ådur leitudust vid 
ad knyja jijddina åfram til endurbota i ollum greinum, 
lysir sjer ekki sizt i »Årsriti presta i Porsnesfiingi«. 1 ) 
Pjetur profastur ritadi sjålfur meir en helming al tima- 
riti Jiessu, ef ekki meir, og lysir sjer i ritgerdum lians 
eldlegur åhugi å ad vekja [ijodina ur gonilum doda og 
drunga; hann hvetur stjettarbrædur sina til Iramkvæmda 
og dugnadar og vill laga margt i {ijodlifmu, einkuni å 
jieirri blid, sem ad honum sjålfum sn^r i kirkjulifi og 
kennidomi, sjerstaklega lætur bann sjer annt um ytri 
kjoi* presta, af jivi bann så, live afarmikla {i^’dingu |iau 
bofdu, eigi adeins fvrir ålit og jiroska stjettarinnar, heldur 

1) Arsrit samid og gcfid ilt af prestum og adstodarprcstuin 
i Syflra-Porsncspingi, I. — II. Reykjavik 1846 og 1847. 8^ (IV+59 
og IV+52 bis.). Ritdémur i Rcykjavikurposti I, bis. 179—184.. 


Digitized by Google 



37 

og fyrir andlegan voxt og vidgang kirkjulifsins. Tak- 
markinu vill hann nå med samtokum og fjelagsskap, 
hvetjandi samkomum og umrædum. Timarit J>etta er 
nu flestum ékunnugt og gætu f>o margir enn å vorum 
dogum haft gott af ad lesa })ad. Ritgjordirnar eru samdar 
å godu måli, liprar og lidugar. Til |)ess ad svna stefnu 
ritsins set jeg hjer kafla tir ritgjordum Dr. Pjeturs. Ut- 
gefandinn byrjar årsritid med ljdmandi herhvot til Is- 
lendinga um ad vakna nu til meiri samtaka og fram- 
kvæmda : 

»f’ad er komid upp i svo langvinnan vana tyrir okkur 
Islendingum, ad hver fari einforum og sje ad pukra sjer, 
ad flestir eru bunir ad missa sjonar å ollum jæirn hin- 
um oteljandi gædum sem samtok og fjelagsskapur leida 
af sjer fyrir |jå, sem ætla ad koma einhverju til leidar. 
F'ad mun Jiykja gifurlega mælt, en er {>6 dagsanna, ad 
tjelagsandinn, sem j)6 er verndarengill allrar menntunar 
og framfara, er sofnadur hjå okkur, ad fjjodlif okkar er 
fyrir longu ut af dåid, og vid gongum hver sina gotu, 
flestir åhugalausir og afskiptalausir um |)ad, hvort gata 
vor liggi åfram eda aptur å bak, eda hvort vjer sjåltir 
stondum i stad eda okkur rnidi nokkud å vegferdinni. 
Ad sonnu getum vid ekki komist hjå allri samvinnu vid 
adra medan vid ekki tokum fyrir okkur ad leggjast ut i 
Odådahraun eda odrum obyggdum, å medan vid erum 
i mannlegu fjelagi og hofum log jiau, sem med morgu 
moti aptra okkur frå ad komast å sundrungu, og [)ad 
eru sum verk, sem ekki verda unnin ån samtaka t. d. 
åralagid; vid eigum enn{)å målshått f)ann, sem segir, ad 
margar hendur vinni ljett verk, en mun ekki margur 
{jykjast godu bættur {jegar hann getur unnid einn og J)arf 
hvorki ad ljå odrum hond eda j)iggja lidveizlu annara«. 

»t*vi fer midur ad {>essu er fiannig varid. Lands- 
lagid og bunadarhættirnir, orbyrgdin og langvinn verzl- 
unar-einokun eru buin ad gera okkur f>reklitla og åræd- 
islausa hædi i likamlegum og andlegum efnum, svo vid 


Digitized by Google 



38 


{torum hvorki sjålfir a5 råSast i nokkurn hlut nje fara 
ad annara rådum, og litum horna uga til hvers j)ess, er 
s> v nir okkur ofan å vesæld okkar og livetur okkur til 
samtaka og samvinnu. Kid kynni nu einhver ad segja, 
ad athugasenid |iessi eigi nu ekki lengur vid, og Jiurfi 
ekki ad vitna lengra en til al|>ingis til ad s^’na roklcysu 
hennar, {>vi |iar birtist fjelagsandi Jijodarinnar med fullu 
fjori. Kitta værinu oldungis satt, efvidallirieinu hljédihefd- 
um bedid konung vorn um ad gefa okkur einhverja {tess 
konar tilskipun, |ivi vid gætum nå ekki lifad einlifinu 
lengur. En — hjer er allt odru måli ad gegna. Al{)ingi 
er sett ad bodi konungs, en ekki fyrir okkar bænastad, 
og }iad er kunnugra en frå Jiurfi ad segja, hvada mot- 
spyrnu gjof Jiessi hefir mætt. 1 ) Aljting er ekki vottur 
Jiess ad fjelagsandi sje vaknadur hjå okkur, heldur er 
Jiad gæzkurik tilraun konungs til ad vekja hjå okkur 
fjelagsandann, og medan {tessi andi lifnar ekki i landinu 
sjålfu, {iå er jiingid eins og daudur drnmbur, eins og 
beinagrind, sem hefir alla y tri skopun og samtengingu, 
en vantar sålina, sem |io ridur mest å. En vid jivi er 


1) Bændur niargir voru å peim åruin og sidar nijog 6å- 
nægdir med alpingi. cinkum af pvi peir purftu beinlinis ad borga 
kostnadinn. Arid 1819 neitudu bændur i 01 fus- og Selvogshrepp- 
um i cinu liljodi å manntalspingum adgreida alpingiskostnadinn 
af peim åstædum »ad kostnadi pessum væri skipad nidur å landid 
odruvisi en vera ælti og ad alpingi liefdi ekki unnid landinu 
gagn«. Fyrir petta liltæki voru prir breppstjdrar settir af (Reykja- 
vikurpéstur III, 1849 bis. 145 — 146. Sbr. Pjodolfur, II, 1850 bis. 
139—40). Årid 1865 er pess jafnvel getid i Nordanfara (IV. bis. 
29) ad su skodun sje ekki oalgeng, ad pingid sje »landplåga, sem ekki 
verdi undan koinist«; i sama bladi (VIII, bis. 94) er 1869taladuin 
hvad illa gangi ad flytja pingtidindin ut um landid ogerpad kennt 
»åhugaleysi landsmanna, sem sprottid er af dlund peirra vid og 
vanlrausti å pinginu«. Årnesingar somdu lika 1845 boenaskra um 
pad, ad alpingi yrdi haldid fyrir luktum dyrum. (N^' Fjelagsrit 
V. bis. 84; VI, bis. 19) og margt flcira skritid mætli til tina frå 
peim årum, ef pori gerdist. Jonas Hallgrimsson segir i brjefi til 
Finns Magnussonar dags. Bessastddum 18. oct. 1840 »konungsiir- 
skurdurinn 20. mai p. å hefir po vakid umhugsun margra, en ekki 
skilur samt almenningur vel hvad um er ad vera«. 


Digitized by Google 



39 


ekki ad buast, ad n>% lifsstraumar spretti upp å alpingi 
og renni |>adan ut yfir landid til ad frjdvga og vokva 
|jad, ef vid eins eptir sem ådur stondum adgjdrdalausir 
og storum og einblinum å alpingi, leitandi j>adan teikns 
einsog af himni, bidandi eftir pvi, ad jiadan fljugi steiktar 
gæsir i munn okkur. Vid verdum sjålfir ad lifna vid 
ef vid viljum hafa nokkur not aljiingis, |)å verdum vid 
ad risa upp af svefninum og hrinda frå okkur småmuna- 
andanum, en fadma og adhyllast og glæda fjelagsandann 
hjå sjålfum okkur og odrum alstadar f)ar sem vid sjåum 
nokkud lifsmark med honum. Vid verdum ad taka 
hvert målefni, sem vidvikur stodu okkar eda almennings 
heillum, hugsa um |>ad svo vandlega sem vid getum og 
ræda og rådgast um j)ad vid adra«. 

»Midaldirnar hafa stungid okkur fslendingum svefn- 
jjorn, svo vid hofum sofid fast og lengi, en [)6 hefdum 
vid altaf getad heyrt hinn fagra frelsis-om sogu vorrar, 
ef vid hefdum rjett gefid gætur ad honum. Opt hefir 
verid dimmt i landi hjer, en aldrei svo dimmt, ad 
ekki hafi endur og eins brugdid fyrir bjarma upp af 
gullold vorri og nu er farid ad elda aptur og sol er 
farin ad roda å fjoll, og nu getur gullaldarljosid skinid 
skært i hjortum okkar og tyst okkur og leidbeint okkur 
og sj-nt okkur, hvernig vjer eigum ad feta i fotspor fedra 
vorra med dåd og dugnadi, djorfung og frams^ni. Vid 
eigum ad lesa sogur okkar, ekki einungis til ad muna 
mannanofn og ættartolur og einstok afreksverk, ekki 
heldur til ad rigbinda hugann vid fornoldina, heldur til 
|>ess vjer oruggari og vongladari getum rennt honum 
fram å leid til hins yfirstandanda og okomna timans. 
f soguna eigum vjer ad sækja Ijorid og frelsid og Jiadan 
eiga fyrirtæki vor sifellt ad draga og drekka i sig nvjan 
lifsvokva v svo Jiau verdi ekki kæfd og ofurlidi borin af 
sipingsskapnum og sjervizkunni, afskiptaleysinu og tor- 
tryggninni, eigingirninni og ofundinni og odru Jiesshått- 
ar illgresi, sem allt of lengi hefir timgast hjer i landi. 


Digitized by Google 



40 


Snemma gekk hin fagra frelsissdl okkar islendinga i 
æginn, i hid mikla djiip heimskunnar, bjåtruarinnar og 
ånaudarinnar. Nu er vonandi ad n^r dagur sje runn- 
inn med al|)ingi hinu n5 r ja, en vjer vitum ad oss ber 
ad vinna medan dagur er, og |iad Jieim mun hraust- 
legar og kappsamlegar sem nottin hefir verid lengri. 
Verketnid er mikid, margt og mikid liggur ounnid, en 
eigi okkur ad verda nokkud ågengt, hljétum vid ad 
hafa fiad sivakandi i minni, ad margar hendur vinna 
ljett verk, ekki ad eins i likamlegum, heldur ollu frem- 
ur i andlegum efnum. Så fær litlu afkastad, sem ein- 
samall er ad bjåstra og berjast, hann Jireylist fljott, 
leggur årar i båt og lætur reka å reidanum; en ef menn 
halda saman og eru samtaka i åreynzlunni, J>å verda 
Jjeir hraustari og hugbetri og J)å gengur langt um meira 
undan jieim«. 

t*ad er efasamt hvort hljdmfegri og mergjadri hvot 
til frelsis og samtaka hefir verid ritud å islenzku, ad 
minnsta kosti hefi jeg hvorki i Årmanni å aljiingi, 
Fjolni nje Fjelagsritum fundid neina hugvekju, er taki 
|)essari rædu fram; og svo er målid svo gott og lipurt, 
ad adrir skrifudu |iad eigi betur i {iå daga. 

Eptir Jiessa almennu hvot til framfara sn^r hof. 
sjer ad hofudatridinu ad hvetja presta til meiri fjelags- 
skapar : »I 3 ad er gråtlegt ad hugsa til Jiess, hve litil 
samtok hafa verid og eru ennjiå medal prestanna bjer 
i landi, {ivi }iad er eins og {ieir vida hafi ymugust og 
agnua hver å odrum og vil ji halda sjer sem lengst hver 
frå odrum og sjaldgæft mun J)ad vera ad ]>eir beri sig 
saman um nokkur målefni embættum f>eirra vidvikjandi«. 
Hof. br^'nir fyrir monnum live mikil tålmun Jiad er fyrir 
framfarir i ollu sidgædi ad prestar eru eigi samhentir i 
ad utr^ma ymsum ésidum, og Jiad ber stundum vid, ad 
klerkar gjora litid ur tilraunum nåbuapresta og draga 
svo mått ur framkvæmdum jjeirra. »Gætu nu meiri sam- 
tdk og nånari Qelagsskapur komist å med prestimum, 
Jiå er audsjed, ad }iad mundi eyda margri oreglu bædi 


Digitized by Google 



41 


i fari sjålfra |>eirra og annara og verda oflug måttarstod 
heillavænlegra åiorma og fyrirtækja«. Prestar i sama 
préfastsdæmi sjåst nii, segir hof., stundum adeins einu 
sinni å åri, »ef til vill i kaupstad og j)å voru gomlu 
prestarnir vanir ad scgja : salve domine frater! en nu 
geta |)eir sagt : god Dag. t*eir sjåst einstoku sinnum i 
veizlum og erfisdrykkjum og geta |jå farid i tvisong et 
jteir eru raddmenn og sungid ad tarna : »annars erindi 
rekur« o. s. frv. eda »morg er hrydja mdtlætis um aldur- 
etc.« Lestrarfélogin, sem J)å voru ad komast å, voru 
reyndar spor i åttina, en J)o engan veginn fullnægjandi. 
Hof. hvetur presta til nånari fjelagsskapar og stingur 
upp å, ad f>eir semji ritgjordir um kirkjumålefni og jafn- 
vel yms onnur målefni er snerta almenna Jijodarheill 
og låti sidan ritgjordirnar berast til embæltisbrædra sinna, 
ættu menn svo ad gjora athugasemdir hver vid annars 
ritgjordir og låta skodanir sinar i ljosi. Adfinnslur og 
umrædur um rit og målefni eru alveg naudsynleg. en 
adfinnslurnar verdur ad meta rjettilega, hvorki of mikils 
eda of litiis. »Okkur tslendingura hættirvid ad vera 
hrædilcga horundssårir, og jjad er eins og komid sje vid 
hjartad i okkur, ef fundid er ad nokkrum hlut, einkan- 
lega {)egar vid ritum eitthvad, og {jetta fælir marga frå 
ad rita sem })o annars væru færir um og eflaust gætu 
med ritum sinum komid morgu godu til leidar, en å 
medan j)vi fer fram er litilla irainfara ad vænta hjå okk- 
ur i visindum og bokmentum, |>vi adiinnslan er dmiss- 
andi hiutur, hun er hreinsunareldur sannleikans og Jiad 
sem i sjålfu sjer er gott og gullvægt, getur ekki brunnid. 
I J ad er ad visu satt, ad å seinni timum hefir verid tekid 
nokkud djupt i årina og dmjuklega farid med margt Jiad, 
er oss virdist mega hrinda med vægari ordum, 1 ) en eng- 
inn getur f>o neitad Jjvi, ad hlifdarleysi Jjetta hefir leitt 
af sjer margt og dmetanlega mikid gott, einkum fyrir 
målid okkar .... Vjer skulum heldur ekki taka okkur 


') Hér er vist ått vid Fjolni. 


Digitized by Google 



42 


of nærri {j6 {jeir hinir goda menn rifl og tæti sundur 
{jad sem vid ritum, {jvi til {jess er jardveginum rbtad 
nm, ad hann verdi frjosamari og færi meiri åvoxt«. 

Wdingarmestar ålitur {>6 hof. samkomur presta til 
Jiess ad ræda almenn målefni og {>vi betra {jvi fleiri eldri 
ogyngri menn sem komasaman » {jega r h ugsa n i r {jei rra birt- 
ast i einu {jå upplysir hver annan og n^ju ljosi siær yfir 
ofjekkta eda efasama hluti, æskumennirnir koma med 
f|6rid og åkafann og hinir eldri med dvrmæta reynslu 
og råddeild«. »Ættu menn ad undirbua slikar samkomur 
å undan og hugsa {jau målefni sem ræda skal, svo tim- 
inn eydist ekki {)egar å fund er komid i rådleysi og 
handaskolum«. 

Samkvæmt Jjessum skodunum stofnadi Pjetur pro- 
fastur fjelag presta i F’orsnesJjingi og var {>ad |)å eins- 
dæmi ad {jesskonar fjelagsskapur væri settur å stofn. 
Hefdu menn t odrum prdfastsdæmnm farid ad dæmi 
sira Pjeturs og fylgt hugmyndum hans, einmitt å {jeim 
årum {jegar umhugsunin uni almenn mål var ad vakna 
hjå almenningi og toluverdur framfaralnigur var kom- 
inn i hina yngri kynslod mentamanna, {jå hefdi {jad 
eflaust getad ordid ad miklu gagni, eigi adeins fyrir 
prestastjettina, heldur og fyrir land allt. Kjor og kring- 
umstædur presta å Islandi hafa jafnan verid nåtengdar 
hag aljjydunnar, svo oliklegt er, ad veruleg misklid hefdi 
ordid milli stjetta, er {jurftu ad gæta svipadra hagsmuna. 
En {jessi tilraun Pjeturs prdfasts datt fljdtt um koli; 
{jegar hann for ur hjeradiuu losnadi fjelagid sundur, og 
annarstadar skeyttu menn eigi ad iylgja uppåstungum 
hans; Dr. Pjetur var of langt å undan timanum. 

Fyrsta fund hjelt fjelag t*6rsnespresta å Stadastad 
1. juli 1845 og voru {jar teknar vmsar åkvardanir, sem 
allar eru samkvæmar {jeim skodunum, sem Pjetur pr6- 
fastur hafdi, enda hefur hann einn verid lif og sål i 
{jessum fjclagsskap. Prestar gerdu {jå åkvardanir og 
samtok um barnaspurningar og husvitjanir, um verd- 
laun handa idnum bornum og um sameining lestrarfje- 




Digitized by Googte 



43 


laga vid bdkasafn Vesturamtsins. Ennfrenuir sam{jyktu 
f»eir ad reyna ad stofna jardabdtafjelog hver i sinni sokn, 
åsettu sjer ad reyna til med skynsamlegum fortolum ad 
leida almenningi fyrir sjdnir, {>au hin miklu not, sem 
hann geti haft af aljjingi, og gangast fyrir [jvi med inn- 
byrdis samtokum, ad al{>yda geti låtid alj)ingi vilja sinn 
i ljdsi, og kosta kapps um hvervetna ad glæda {jjoderni 
og tjelagsanda, Ennfremur sam{jykktu |>eir ad leitast 
vid af fremstå megni ad eyda drykkjuskap og nota oli 
tækifæri til lesturs og samfunda. 1 2 ) Ad lokum var sam- 
jjykkt ad gefa ut årsrit. Ollu {jessu ætludu {jeir ad koma 
i verk af eigin rammleik, {jå voru menn ekki enn farnir 
ad læra ad sækja um styrki til hvers smårædis. 

Å hinu fyrsta al|)ingi 1843 var til umrædu »frum- 
varp til tilskipunar, er nåkvæmar tiltæki {jad sem fyrir 
er mælt i reglugjord 17. juli 1782«, en sti reglugjord er 
um tekjur presta og kirkna å Isla ndi; f»etta frumvarp 
snerti |)6 {jvi nær eingongu upphæd å aukatekjum presta, 
sem lengi hafdi verid |)jarkad um medal stjornarvald- 
anna. tøngmonnum jjotti stjdrnin taka aukatekjurnar 
of riflega til fvrir klerkana, og {jo skodanir væru mjog 
misskiptar og mikid væri skrafad, |)å vard adalårang- 
urinn at ollum umrædunum ad klipa fisk eda alin af 
jmsum tekjugreinum og meiri bluti lagdi |jcss utan til 
»ad ekki væri hrevft vid endurbot å kjorum presta ad 
svo voxnu måli«. Pjetur prdfastur hafdi jafnan haft 
mikinn åhuga å ad studla til |>ess ad kjor prestastjett- 
arinnar bot nudu, hann ritadi ålitsskjdl um [jetta mål til 
stjornarinnar 1810 og ritgjord i Fjolni 1844, hann hafdi 
Jjo ekki mikla tru å {jvi ad hækkadar aukatekjur mundu 
ad nokkrum mun bæta bag presta. Honum gramdist 
samt ad al{)ingi tok svo klaufalega i {jetta mål ogskrif- 
adi i årsri tid 8 ) stutta, en kjarnorda grein um medferd 
aljjingis å {jcssu frumvarpi. Hof. telur frumvarpid i 


1) Arsrit presta I, bis. 12 — 14. 

2) Arsrit presta I, bis. 41—48. 


Digitized by Google 



44 


sjålfu sjer sjer ekki mikils vir5i, f>vi hvort aukatekjurnar 
eru hækkadar um fåein fisk\irdi hefir i raun og veru 
ekki mikla |)5'9ingu, en honum Jjykir »of mikill jarmur 
hafa komid upp å [linginu um {ietla mål og kroptum 
Jæirra manna hafa veriå heldur oheppilega varid, sem 
hafa rembst vid ad gjora målalenging ur jivi«. f sam- 
lleytt 17 år liafdi utan lands og innan verid skrifad og 
skrafad svo mikid um {>etta mål, ad Jiingid Jjråll fyrir 
langar umrædur bætti engu vid sem nvtilegt var og 
segir sira Pjetur, ad {)ad hefdi verid heppilegra ef målid 
umtalslitid hefdi verid samjjykkt eda fellt, en i stad Jæss 
for nu allt å sundrungu. Hof. Jjykir |)ingid hafa heldur 
en ekki s^’nt prestum småmunasemi og bætir vid: »I*ad 
er nu komid sem komid er, og litsjed um afdrif måls 
Jjessa ad svo stoddu, og liggur ml ekki annad fyrir 
okkur prestunum en lifa vid vonina, von um, ad ein- 
hverntima muni hlyrra og betur blåsa, en Jiessi nåpinu- 
nædingur, sem lagdi å okkur ur atkvædum al})ingis um 
J>etta mål, ad einhverntima muni rakna frani ur fvrir 
okkur og kjor okkar batna, |)6 b a ^ ef til vill eigi langt 
i land. Von b ess i niun |)d ellaus rætast, Jid ekki verdi 
fyrr en menntun og samlok okkar eru ordin meiri, 
samband okkar nånara og tjelagsandi okkar alvakandi. 
I’å munum vid ekki lengur una vid eintéman skotufbt, 
og stjérnin mun |>å lika mildilega ljå eyra sanngjornum 
bænum stjettar Jjeirrar, sem hefir svo håleitt og åridandi, 
en |)6 svo vandasamt og erfitt embætti å hendi. Leggjum 
J)vi ekki årar i båt, brædur godir! roum heldur ad |)vi 
ollum årum, ad oss midi åfrain i menntun og mann- 
kostum og ollu b' T i se m okkur og almenningi getur 
ordid til heilla i andlegum og likamlegum efnum, 
en gætum l>ess ad hafa allir sarna åralagid og vera sam- 
taka i åreynzlunni, låtum aldrei å okkur rætast, ad vosi 
venjist vesæll madur«. 1 ) 


1) Um kjor presta sjå Xy l - 'j<‘lagsrit VI, 1816 bis. 71 — 90. 


Digitized by Googte 



45 


1 årsritinu eru 5'msar leidbeiningar er snerta kirkjur 
og kristinddmskennslu, medal annars ritadi Pjetur pré- 
fastur »Um ad kenna foreldrum og husbændum ad 
spvrja born« 1 2 3 ), og ennfremur »Bæn um nyja messu- 
songsbok« 8 ) og um kirkjurækni 8 ). Ad Jjvi er snertir 
barnalærddminn leggur Dr. Pjetur adalåherzluna å skiln- 
inginn, hann vill ad bornin »nåi sk$’rri Jickkingu å J>vi, 
er |)au nema, ad skilningur jæirra æfist og greindaraflid 
aukist«. Ad læra kverid skilningslaust utan ad, Jjykir 
hof. f>5*dingarlitid. barnasp urningarnar eiga adallega ad 
gera tvennt, ad æfa skilninginn, svo sålin vekist til um- 
hugsunar, og ad hræra tilfinninguna »svo gudlegum sann- 
indum greidist vegur til hjartans«. Dr. Pjetur getur j)ess, 
ad j)ad hafi fyrrum verid alsida å Islandi »ad spyrja 
born og unglinga bædi lir lestri og messu. I^etta var 
fallegur sidur og kom miklu godu til leidar, og fer illa, 
ad hann er nu atræktur af vel flestum«. 

Hin stutta ritgjord um messusongsbokina er mjog 
athugaverd, J»vi hun synir, hve snemma Dr. Pjetur hefir 
farid ad hugsa um pad målefni, sem hann sidar bar svo 
mjog fyrir brjésti. Hann så })å jiegar gloggt, ad sålma- 
bækur frå aldamotum, sem Magnus Stephensen hafdi 
komid ut, voru alveg ohafandi. Truarstefna og aldar- 
andi var nu allt annar en f»å. Dr. Pjetur byrjar rit- 
gjord sina um messusongsbokina med |)essum ordum: 
»Seinustu aldamétin voru illa logud til sålmaskåldskapar. 
Så hinn mikli byltingastraumur, sem gekk yfir Nordur- 
ålfuna, var f>å buinn ad brjota nidur flestar gamlar vis- 
indabyggingar i andlegum og veraldlegum efnum, en 
ålti eptir ad rcisa nyjar i hinna stad; aldarblærinn var 
gråleitur og truræknin var efnislitil. Menn fundu ad 
sonnu til J)ess, ad ekki måtti vid svobuid standa og 
hofdu alian vilja å ad endurbyggja |)ad sem hrunid var. 


1) Årsrit presta IF, bis. 25 — 39. 

2) s. st. II, bis. 49—52. 

3) s. si. II, bis. 3—16. 


Digitized by Googte 



46 


en jæir voru ekki biinir ad åtta sig å hvernig byggja 
skyldi og litudust um eptir- nyju byggingarefni; Jieir såu 
fyrst seinna, ad ekki vard hjå {ivi komist, ad byggja 
ofan å hinn gamla hyrningarsleininn, sem er Jesus 
Kristur«. Sidar heldur hann åfram: » 1 > ad er J>vi ekki 

von til ad olckar J)j6d uni mi vid J>ær sålmabækur, sem 
komu å gang um scinustu aldamot, J)ær voru ekki annad 
en liksongur lidinnar aldar, og geta j)vi ekki verid lof- 
songur yfirstandandi eda okomins tima«. Telur hof. |>å 
messusongsbdk, sem |)å var brukud i alla stadi urelta 
og li tt nytilega, enda hafi hun aldrei fallid almenningi 
i ged«. F*vi auk jiess sem hun, eins og vonlegt er, ber 
menjar truardeyfdar Jjeirrar, er alstadar rikti um alda- 
motin, og hefir allvida skort å sonnum idrunaranda, 
innilegum audmyktar tilfinningum og kristilegri anda- 
gipt, J>å er bokin mikilstil of stutt, gomlu sålmunum i 
henni er vidast hvar illa og éheppilega breytt, fåir sålmar 
eru frumkvednir og i mcirgum sålmum er skåldskapur- 
inn svo ovidfeldinn og slirdur, ad tilfmningarnar eru 
ordnar brolnar og brengladar, jjegar |)ær loksins koma 
i ljds og eiga Jivi svo bagt med ad vekja vidkvæmar 
tilfinningar bja sofnudinum, Javi gudsord verdur ad koma 
frå hjartanu, eigi }>ad ad nå til hjartans«. Rilgjordin 
endar med bæn til biskups, ad hann vilji gangast fyrir 
J)vi, ad ortir sjeu nvir sålmar og safnad til nS’rrar sålma- 
bokar, ad prolostum sje skrifad i jiessu skyni og sett 
sjerstok sålmabokarnefnd til J)ess ad dæma um sålmana 
og velja J>a beztu. 

1 timaritinu 1 ) eru tvær ådeilugreinir um 5’nisa osidi, 
sem tidkast å islandi vid kirkjur, og er i Jjeim greinum 
margt hnittilega sagt. Ekki vitum vjer med fullri vissu 
hvort J>ær ad ollu leyti eru eptir Dr. Pjetur, en ritblær 
hans virdist vera audjiekktur å jjeim, svo hann hl^tur 
ad minnsta kosti ad hafa ått nokkurn jiått i samningi 
jjeirra. Horundsårum monnum mislikudu J>ær og toldu 


1) Årsrit presta I, bis. 33—43; II, bis. 17—24. 


Digitized by Google 



47 


pad ésæmilegt, ad tnifrædistimarit flytti pesskonar skop- 
legar fråsagnir, en pær hafa po liklega ekki verid åhrifa- 
minnstar 1 ). Greinir pessar hafa enn pydingu fyrir kiill- 
ursogu 19. aldar, og pvi set jeg lijer tvo kafla ur peim 
sem synishorn. Fyrri greinin lvsir kirkjusongnum svona: 
»thi sjerd på mann sitja vid altarishornid, pad er mi 
forsongvarinn. Jeg sje strax å pjer, ad pig furdar å hann 
skuli sitja parna, vid annan enda safnadarins og pjer 
dettur i hug ad spyrja, hversvegna hann sje ekki eins 
låtinn sitja vid kirkjudyr? Petta get jeg ekki lad pjer, 
en gættu ad: hann hefir verid hreppstjdri og peir vilja 
hjerna låta rada sjer nidur i kirkjunni eptir metordum, 
aud, ættgofgi, aldri og jeg veil ekki hverju fleiru, po 
ætla jeg pad margt nokkud. Forsongvarinn hyrjar mi 
parna, hann er sæmilega lagviss og hefir allgéd hljdd, 
en pau hafa ætid verid veik og mi er hann farinn ad 
eldast; pad hefir aldrei gjort betur en til hans hafi heyrst 
fram ad korstaf, auk heldur lengra er hann var upp å 
sitt bezta. Så sem honum situr næstur er hreppstjori 
mina, hann her alls ekki vid ad syngja og svo er lim 
prjå hina næstu utar frå honum, forsongvarinn verdur 
pvi ad tista einn sjer, par sem svo illa vill til ad prest- 
urinn tekur ekki sessunautum hans fram med songinn, 
po hann sje godur i stolnum. Songinn hinna, sem utar 
sitja parna ad sunnanverdu, skulum vid ekki nefna, 
Nordanvert vid altarishornid situr spjåtrungur, sem kom 
inn i soknina i vor; pli sjerd ad hann er i marghneptri 
st^rimannstreyju, å stigvjelum og med hringi i eyrunum, 
svo hann vard ad sitja parna; hann hefir dåfalleg hljdd, 
skær, hå og lidug, en pu heyrir hvernig hann fer med 
pa u; nijer skal mikid pykja, ef p'u pekkir lagid, sem 
hann er ad syngja og er pad po algengt; hann ber sig 
optast nær ad tara par upp sem lagid gengur nidur, 
hann heldur ad pad heri ekki å hljodunum ella, svo på 
hæst fer og hann fer ad beita roddinni, på heyrirdu ad. 


1) Reykjavikurpostur I, bis. 183—184. 


Digitized by Google 



48 


liann Jiri- og fjorhnykkir å atkvædunum, vid skulnm 
ckki kalia jiad udtur, medan hann er ad liækka sig; 
sidan er nu leikid stundarkorn å hjolum og å |>eim oltid 
nidur i gornétur aptur. f*ar utar sitja {irir, sem allir 
syngja, en 6gæfan er ad |)eir heyra ekki til forsongvar- 
ans fyrir dillinu i spjåtrunginum, svo jieir fylgja honum. 
Aptur vid kdrstafinn eru tveir efla jirir sem nokkud 
syngja, Jieir heyra ekki heldur til forsongvarans, en 
Vmist syngja sjer, eda råda af Jivi ad horfa framan i 
hann, hvar komid er i laginu, optar fara jieir samt eptir 
stigvjelamanni, nema hvad jieir syngja tljdtar en hann 
af gomlum vana. f framkirkjunni er bædi kvenfolk, 
vinnumenn og unglingar, sem margt hvad hetir da god 
hijod. t*ii spyr livers vegna jiad syngi ekki? Naumast 
hugsadi jeg jni mundir spvrja svo fåvislega, fyrst er jiad 
ekki sidur, og Jiå er jiad égjorningur eins og Jni skilur, 
enda mundi jni ekki fara belur, jiar kæmi jiå ennjiå 
einn songflokkur og hver veit hvad margir, jivi jiangad 
heyrist ekki vitund til forsongvarans, er situr innst i 
kornum. Er nu von ad vel fari, og er kyn jio jijer 
heyrist Jietta laglaus dhljéd. Forsongvarans gætir ekkert 
og er hann j>6 beztur. Stigvjelamadurinn er ad leika å 
hjolunum, hnykkja og rykkja, jiegar honum likar vid 
sig hvad hått hann kemst, dregur hann seiminn svo ad 
sem lengst skuli til hans heyrast upp lir odrum, er jivi 
ætid hålfri hendingu å eptir forsongvaranum og jieir 
sem stigvjelamanni fylgja annari hålfri å eptir honum, 
svo aldrei heyrist hvenær forsongvarinn hæltir eda byrjar 
ii hendingu. Fii heyrir hvernig songurinn fer i dag og 
er hann Jio i skårra lagi, en jieir hafa margsinnis ått 
eptir hclminginn af versinu ad nordanverdu i kdrnum, 
jiå er iiti var ad sunnan; jiad vill lika svo vel til, ad 
hondinn å Heidi er ekki vid kirkju, verst fer jiegar hann 
er, hann hetir bylmingshljod, mikil, en tjarska stird, 
getur ekkert lag haft og engum manni ordid samréma, 
Jiegir samt aldrei og syngur alltaf iiti å Jiekju«. Eptir 
jiessa ly si ngu, sem vel mun hafa ått vid margar kirkju r 


Digitized by Google 



49 


um midja 19. old, koma itarlegar og frddlegar hugleid- 
ingar um kirkjusonginn, hvernig hann megi bæta. 

I greininni um sidsemi vid kirkjur 1 ) er prestur å 
Hålogalandi låtinn ad nafninu til segja frå kirkjusidum 
i sinni sokn, en i rauninni getur oli fråsognin ekki verid 
mcira håislenzk en hun er. Presturinn er medal annars 
låtinn segja svo frå kirkjusidum: »Pegar loks er nu 

ordid messufært, {)å geng eg ut i kirkjuna og eru |>å 
ætid nokkrir seztir i framkirkjuna edur uppi å lopti. 
Eg fer på ad ganga um gdlf, medan djåkninn er ad 
kveikja o. s. frv. På pykir mér opt og tidum ordrædur 
og athæfi peirra, sem inn eru komnir, ekki samsvara 
minum hugleidingum og pvi, sem stendur til ad fram- 
fari i kirkjunni. Kvennfolkid er ad skauta hvert odru 
og lagfæra klutana, pad læt eg nu allt saman vera, fåist 
ekki rum eda nædi til pess i iveruhusum stadarhaldara, 
en mjer f>ykir |>ad mælti fara lægra. Ein kallar upp: 
Par stakkstu mig; onnur: Pu hårreitir mig, klaufinn 

pinn, Sigga, haltu vel til bekkjanna å rosaklutnum o. 
s. frv. Svo heyrist i sdmu andrånni ofan af loptinu: 
Hvad fjekkstu i gær, lagsmadur? Prjåtiu i hlut af porski, 
5'su og heilagiiski. Pu held jeg hafir ekki farid svangur 
af stad i morgtin; hvar var hann beztur? Hamarinn 
fastan og Hausinn um Kerlinguna. Hann hetir verid 
bridvitlaus vid ykkur, pvi pid såtud enga stund. Hon- 
um var varia pakkandi po hann vildi blddrauda skild- 
ina og gloandi greppina. Jål pad er allteins og vid, sem 
aldrei fåum neitt i hrognkelsa-netin, pid erud aldrei 
seinastir i pau å morgnana. Ha! ætlardu .... Pegar 
petta og annad eins gengur, på verdur mjer ad sonnu 
stundum ad lita upp med pykkjusvip, kern ur på hljod- 
skraf fyrst å eftir, likast til um hid sama åridandi efni, 
en sumir bregdast svo vid, ad peir fara ad hlæja, og et 
til vill giora gys ad mjer. Pegar nu djåkninn er buinn 


1) Dadi Nielsson segir, ad sira Magnus Hakonarson i Mikla- 
holti sje hofundur pessarar greinar. 


•1 


Digitized by Google 



50 


ad samhringjn og lesa bænina i kordyrum, J>å eru ekki 
nema vid tveir einir i kornum fram i annad versid i 
inngongu-sålminum, J>å fer almenningur fyrst ad koma 
og lælur })å fotatakid og skroltid i bekkjunum opt hærra 
en songurinn, sumir ganga ekki inn i kirkjuna fyrr en 
rjett undir prjedikun; hvad Jieir eru ad gjora uti. veit 
jeg ekki, en Jjad litur svo lit sem [>eir åliti ekki sålma- 
songinn hluta messugjordarinnar. Undir prjedikuninni, 
rjett |)egar buid er ad fly I ja gudspjallid, fara |ieir ad 
heilsast og kyssast, sem ekki eru bunir ad hittast fvrir 
embælti, sumir fara ad gera jietta undir songnum, en 
J)å ber minna a. Svo er nu lika farin ad tidkast li jer 
tdbaks-nevzla og ber ekki sizt å henni undir embættis- 
gjord i kirkjunum. t’egar litid eitt fer ad sækja fram i 
pijedikun, |jå eru ^mist tektiar upp dosir eda baukar; 
jeg læt nu vera Jjo hver taki i nefid sjer, svo lilid å 
bæri, en jjvi er ekki jiannig varid; jjegar eigandinn er 
buinn ad hressa sig, rjettir hann sessunaut sinum, svo 
Jiegar jiessi er buinn og ætlar ad skila ilåtinu aptur, 
hnippir eigandinn i hann til ad låta næsta mann få 
hressingu, bendir sidan f)essum til ad låta ganga enn 
lengra og sliku fer fram unz komnir eru ef til vill einir 
7 eda 8, svo verdur opt ad lokunum ad rjetta dosirnar 
eda pontuna yfir um Jivert korgolf, grådur eda jafnvel 
altarid sjålft ad eigandanum aptur. Opt eru morg ilåt 
å lopti i einu og må nærri geta, ad Jiessi håttsemi åsamt 
snytunum, soginu og hnerrunum, sem hjer af lljota, 
muni ekki studla til ad taka eplir ordinu, sem fram er 
flutt. Sumir hafa {>ann osid, ad spretta å fætur undir 
inidri prjedikun, ganga lit fyrir kirkjudyr og dvelja |)ar 
stundar korn og |)ad jio Jieir sjeu n^komnir inn; auk 
jjess sem J>eir missa morg ord og kunna ad tyna ollum 
Jirædi rædunnar sjålfir, glepja fieir fyrir morgum odrum 
.... Ekki er nu enn buid med Jiad, sem giepur fyrir 
mjer og sofnudinum medan å embættisgjord stendur. 
Hjer er eins og vida annarsstadar vid sjd mikill hunda- 
fjoldi å hverjum bæ; jieim er ekki aptrad ad elta å kirkju- 


Digitized by Google 



51 


stadina og eru stundum J>rir og fjdrir med hverjum 
manni; p6 peim sje haldid utankirkju, sem stundum 
veitir ordugt, Jjå eru peir med åflogum, gelti og span- 
goli alls stadar umhveiTis hana, koma stundum å glugga 
og upp å pekju 1 ) og pad liefir optar en einu sinni borid 
vid, ad jeg hefi ordid ad pagna i midju efni pangad til 
mestu olåtunum hefir limit.« 

f*6 årsrit presta i f’orsnespingi væri litid rit, lifdi 
ad eins i tvo år, fengi litla utbreidslu og enn sé pekkt 
af fåum, f>å eru po audsjen å pvi fjormerki hins vakn- 
andi pjodaranda; pad stefnir ad sama takmarki eins og 
Fjolnir og Ny-Fjelagsrit, Jjo pad sjerstaklega snui sjer 
ad einni hiid pjodlifsins. Ad måli og ordfæri stendur 
Arsritid ad minnsta kosti jafnfætis Nyjum-Fjelagsrituni, 
en prdfarkalestur og réttritun er mjog åbotavant, enda 
var pad prentad langt frå hofundinum. Ritid ber vott 
um mikinn åhuga å almcnnum målum, frjålslyndi og 
jijodrækni og utgefandinn hefir fullt årædi til ad segja 
monnum til syndanna, f»o med allri kurteisi ogjivium- 
burdarlvndi, sem var svo nåtengt ollu edli hans. 

Hinn seinasta vetur sem Pjetur profastur dvaldi å 
Stadarstad, samdi preslaljelag i I^ornesjiingi ymsar uppå- 
stungur og bænarskrår, sem Jiad sendi vorid 1847 til al- 
pingis. Bænarskrår pessar fara fram å < r msar mikils- 
verdar endurbætur og hefir dr. Pjetur eflaust verid vid 
pær ridinn og liklega frumkvodull peirra cda hofundur. 
Bænarskrårnar voru fjdrar og komu pær til umrædu å 
pinginu 1847. Efni peirra var: Endurskodun og um- 

1) Sncmma å 19. old var prestum bodid ad skrifa rædur 
sinar og lesa pær å stdl. Margir gomlu prestarnir, sem voru 
vanir ad tala bladalaust, voru mjog danægdir med pessa råd- 
stdfun, medat annara Pjetur protastur å Vidivollum. 1 gaman- 
brjefi tit Geirs V'idalins biskups vinar sins skritadi hann eitt 
sinn: »Eins og pu veizt, er dimmt hjå okkur i sveitakirkjunum. 
Hvernig å ég ad fara ad, ef hundur sezt å stolgluggann undir 
midri prjedikun, svo jeg ekki sé til ad lesa ræduna.?« Geir biskup 
svaradi ad eins: »Sigadu, blcssadur, sigadu!« 

P. Th. 


Digitized by Google 



52 


bét å tilskipununi um husaga, husvitjanir, helgidagahold 
og hjonabond; uppåstunga um jardamat, skatlgjaldo.il. 
Hin pridja uppåstunga um ad nefnd manna vrdi sett til 
ad veita prestakoll og hin fjdrda um loggjof vidvikjandi 
jardabdtum. 

Loggjofin um husvitjanir, helgidaga og husaga var 
J>å ordin 100 åra gomul og alveg urelt, lilskipun 29. tnai 
1744 baud t. d., ad hver madur skyldi fara til kirkju å 
hverjum sunnudegi, en ef hann kom eigi tvo sunnu- 
daga å sumrum eda J>rjå å vetrum, åtti hann ad sektast 
um 4 mork, en ef prestur pagdi yfir sliku afbroti s6kn- 
armanna sinna, åtti hann ad borga fvrir tvofalt heigi- 
dagsbrot. Eptir lilskipun 27. mai 1746 åtti prestur ad 
husvitja hvert bv li |) ri svar å åri og yfirheyra hvem 
mann i kristindémi, ef hann vanrækti petta var hann 
sektadur. 1 lilskipun 3. juni 1746 um husaga er bannad 
ad fara med svonefndar sogur, afmorsvisur eda rimur 
»sem kristnum somir ekki um hond ad hafa, og heil- 
agur andi angrast vid.« I^ingid beiddist pcss af stjorn- 
inni ad allar pessar gomlu tilskipanir væri endurskod- 
adar og n^ frumvorp logd fyrir pingid og fjekkst smått 
og smått breyting å pessu sidar. Uppåstungan um nelnd 
til ad veita braudin var felid med 19 atkvædum og somu- 
leidis uppåstungurnar um jardamat, skattgjald ogjarda- 
bætur. 

Eptir pad hofum vjer ekki ordid varir vid neitt lifs- 
mark eda framkvæmdir hjå fjelagi presta i l J 6rnesspingi, 
svo pad heflr liklega dåid ut å næsta åri. l'lestallar 
uppåstungur um framkvæmd og breytingar å islenzkum 
kirkjumålum å peim årum eiga rot sina ad rekja til Qe- 
lags pessa, en dr. Pjetur Pjetursson var lifid og sålin i 
Ijelaginu og frumkvodull alls pess, sem pad starfadi. 

Pad var varia vid odru ad buast en ad sumum mis- 
likudu kenningar pær, sem fluttar voru i »Årsritinu«, 
pvi pær komu of nærri kaunum alpydu, åminntu menn 
um sidgædi og fundu ad brestum peirra, en slikt keniur 
sjer sjaldan vel. På komu ut tvo dcilurit gegn »Års- 


Digitized by Google 



53 


ritinu« og var hid fyrra 1 2 ) mest stilad gegn ritgjordinni 
um tekjur presta og er allhardort i Jjeirra gård, heldur 
med ålyktunum {nngsins i }ivi efni og telur utgef- 
endur vanftakklata gegn stjorninni, sem annist svo ein- 
staklega vel hag prestanna! Hid sidara ritid er miklu 
stærra, en Jjo i raun og veru eins omerkilegt,*) s^nir ad 
eins gremju hofundarins og er alveg roksemdalaust. I^ar 
eru tvo kvædi illa ort i 20 versum med sdlmasnidi, f)ad 
eru skætingsvisur gegn flestu |?vi, sem gott er i ritinu; 
hof. er åkaflega reidur, sjerstaklega yfir greininni um 
kirkjusidina, vill heldur ekki hafa nyja sålmabék ogvill 
ekki auka tekjur presta. Um greinina um song segir 
hann medal annars: »Slikur fivættingur sem hun er, 

er ekki ad eins hædnisfullur og meidandi alla sidsama 
sofnudi i landinu, heldur og orsakar ritsins hofundum 
ovildar og ofiokka hjå otium vel innrættum ogsidudum 
monnum og jafnvel morgu m embættisbrædrum hofund- 
anna.« Um ritin segir hann: »t*au fåu, sem almenn- 
ingur hefir glæpst å ad kaupa, eru hofd til synis sem 
furduverk i kristninni og sem ljos vottur })ess hve mjog 
hofundana skortir af hdgværd og åstud til soknarmanna 
|)eirra og allrar al|)ydu.« 

Dr. Pjetur undi allvel hag sinum å Stadasfad og 
|)6tli Jiar lagurt og skemmtilegt. Hann var almennt 
elskadur og virtur af soknarmonnum sinum og odrum, 
er hann kynntist, fyrir lilillæti sitt, ljuft vidmdt og prud- 
mennsku. Fjelagsmadur var hann hinn be/ti, alltaf 
skemmtinn og gladlyndur og alls stadar var hann i miklu 
åliti fyrir lærdom og dugnad og var Jiad |)å |>egar i al- 
mæli, ad hann væri sjålfkjorinn til ad verda biskup eptir 

1) Athugasemd vid ritgjordina no. -i i Årsriti Presta i Sydra 
Pornesspingi 1840. Skrifud å Breidaflrdi af bonda i januar 1847. 
8<j_ 4 bis. 

2) Um rit prestanna i Porncspingi 1846 og 1847 af J. Gud- 
mundssyni og fåeinum bændum par. Åbyrgdartnadur Magnus 
Årnason. Rcykjavik 1848. 20 bis. 8^. Einkunnarord: »Prestagdz 
plagar ei lengi vara.« 


Digitized by Google 



54 


Stein grim Jonsson. Å fieim årum K’sir Dadi Nielsson 

frodi Pjetri profasti svo: »Sira Pjetur er gildur mcdal- 

madur å voxt, jarpur å håralit, folleitur i andliti og ekki 
fridur synum, f>o eygdur vel; prjedikari godur, enginn 
raddmadur, vidfeldinn, litillåtnr i umgengni og skapvær 
ån ois. Stendur hann nu næst til ad verda biskup fs- 
lendinga ef hann yfirlifir Steingrim biskup, sem liklegt 
er fyrir aldurs sakir.« 1 ) 

Dr. Pjetur var å yngri årum afburdamadur ad afli 
og gengu 5'msar sogur um krapta hans. f*ad var medal 
annars talid til marks um karlmennsku sira Pjeturs, ad 
hann hafdi tekid upp hellu, sem nu er fyrir bæjardyrum 
å Stadastad og sem kvad i minnsta lagi vera 50 fj6rd- 
ungar å jjyngd.*) Dr. Pjetur var hinn mesti reidmadur 
og hestamadur. I } å åtti hann ågætan hest ljdsan, sem 
Ari å Flugum^ri tengdafadir hans hafdi gefid honum; 
var så hestur kalladur Snjotillingur og var frægur um 
allt Vesturland. Hestur jæssi var allra hesta fegurstur 
og beztur ad gædum og måtti enginn koma honum å 
bak nema sjålfur eigandinn og fvrri kona hans medan 
hun lifdi, en ad henni låtinni reid enginn honum nema 
sira Pjetur sjålfur. Annan reidhest åtti dr. Pjetur, brun- 
an ad lit, gæding mikinn, sem ekki komst |)6 i hålf- 
kvisti vid Snjétitling. Einhverju sinni for sira Pjetur å 
stad ur Reykjavik å bådum Jiessum hestum kl. 8 ad morgni 
og kom kl. G næsta morgun heim ad Stadarstad. Aldrei 
var svo siæmt vedur ad vetri til, ad sira Pjetur ekki færi 
tvisvar å dag ut i hesthus ad fmna Snjotitling sinn, tala 
vid hann og strjuka honum. Hesturinn var hlaup- 
styggur, svo ad jafnadarlega nådist hann ekki i haganum 
nema sira Pjetur kæmi til, Jiå kom hesturinn til hans 3 ) 

1) I)adi Nielsson: Um presta i Skålholtsstipti. Hdrs. Jons 
Porkelss. nr. 37 fol. bis. 581. 

2) Eptir sogn Bjarna Porkclssonar, Eyjolfssonar frå Stadar- 
stad. 

3) Eptir sogn Porsteins Loptssonar, er Bjarni Porkelsson 
hefir ritad. 


Digitized by Google 



t*ess må geta, ad å Stadarstad var å Jjeim årum tik 
em stér af utlendu kyni, sem kollud var Kara, og fylgdi 
hun heimilinu sudur i Reykjavik; Jonas Hallgrimsson 
hafdi ått hana og skilid hana eptir å Stadastad, af Jivi 
hun var honum til trafala å ferdalaginu. Dr. Pjetur 
Pjetursson var alla æfi mikill d^ravinur, enda var eins 
og skepnurnar vissu {>ad, hestar, hundar og kettir voru 
undarlega elskir ad honum, sumir hestar hans i Reykja- 
vik komu undir eins hlaupandi {>egar hann kalladi til 
{jeirra. Benedicte Arnesen-Kall segir frå {>vi, hve Pjetur 
biskup kenndi i brjdst um og ljet sjer annt um litid 
lamb, sem tekid hafdi verid undan médurinni 1 ) og i 
hinum islenzka »D^ravini« segir biskup sjålfur skemmti- 
legar småsogur um krumma å Vidivollum*); hann hafdi 
frå barnæsku vanist {>vi hjå foreldrum sinum ad vera 
godur vid d^rin. 

1) Dyrevennen 1889 bis. 78. 

2) D^ravinur III, 1889 bis. 15 (Hrafnar.) 


Digitized by Google 



IV. Utanferflir Pjeturs Pieturssonar. 
Visindaleg starfsemi. 


Vjer skulum på pessu næst fara nokkrum orflum 
um utanferflir Pjeturs prflfasts Pjeturssonar og hina 
visindalegu starfsemi hans. Pegar Pjetur profastur å 
annari siglingu sinni dvaldi veturinn 1839 — 40 i Kaup- 
mannahofn voru merkileg timamot. Um vorifl 18t0 
20. mai, skommu eptir a3 Pjetur profastur haffli unnifl 
sjer Licentiat-nafnhot vifl håskolann, kom ut hifl fyrsta 
konungsbrjef um stofnun al|)ingis. Fjolnir var på i 
andaslitrunum og Sunnanpésturinn var alveg sofnaflur, 
på kom ekkert timarit efla hla3 lit å islenzku. Deyrøin, 
sem hvildi yfir Islendingum hrevttist vi5 penna fagnaSar- 
boøskap i fjor og framkvæmdir. Peir, sem aflur hofflu 
staflifl fyrir utgåfu Fjolnis hofust nu handa og stoinuflu 
nytt fjelag til pess afl halda timaritinu åfram og var 
Pjetur préfastur einn af peim er gekk i fjelagifl. Jon 
Sigurflsson var reyndar fyrst einn af fjelagsmonnum, en 
honum likafli ekki afl ollu stefna peirra, skildi sig vifl 
på og stofnafli annafl fjelag 1 , sem tok afl gefa ut 
tjelagsrit, pau kornn fyrst ut årid 1841. Pjetur profastur 
var i Fjolnis-fjelaginu meflan pafl stofl, eins po hann 

1) Dr. Hjorn M. Olsen hefir itarlega skS'rt fra fjelogum 
pessum i Timariti Bokmenntaljelags XII, 1891 bis. 43 — 63. 


Digitized by Google 



57 


væri heima å lslandi, en ekkert ritadi hann i Fjolni 
fyrr en 1843, [jegar hann i [jridja sinn kom til Hafnar 
til |>ess ad verja doktors-ritgjord sina. Ad ålidnu sumri 
18-13 kom Pjetur prdfastur heiman frå lslandi og hinn 
9. september stingur hann upp å |)vi å fjelagsfundi 
Fjolnismanna, ad stofnad sje bindindisfjelag, og var hann 
og Konrad Gislason kosinn i nefnd til ad semja log 
handa |)vi og voru [jau samjjykkt å næsta fundi 16. 
september. Å fundi 25. s. m. var Pjetur Pjetursson 
kosinn forseti Fjolnis-fjelagsins og hjelt [jeiin storfum 
til vors 1844, er hann forheim, [jå var Brynjdlfur brddir 
hans kosinn i hans stad. Pjetur Pjetursson ljet sjer 
mjog umhugad um ad koma å bindindisfjelogum medal 
fslendinga og [jo su hreyfing hefdi |)å eigi mjog mikinn 
årangur, [>å var hun [jo hid fyrsta spor i åttina. Pjetur 
Pjetursson var einn af hinum fyrstu formælendum 
hindindisins å lslandi og reit skyrslu um bindindistje- 
lagid og hvot til lslendinga gegn ofdrykkju 1 2 . hjelags- 
menn i Kaupmannahofn sendu bodshrjef um hindindid 
vifls vegar um Island og |jar å ofan ritudu jjeir brjef 
Sleingrimi hiskupi Jonssyni og beiddu liann a3 greiøa 
gotu fyrir (jessu åfornii med [jvi a3 litbvta bodsbrjefum 
og brast hann ljufmannlega vi3 [jcssu og sendi hofls- 
brjefin til alba profasta og presta. Aileidingin af bo3s- 
brjefum [jessum varå su, ad vids vegar voru stofn ud 
bindindisfjelog i sveitum å lslandi og (lestallir piltar i 
Bessastadaskola gengu i bindindi. Hofdu fjelog jjessi 
toluverdan årangur, svo vinnautn minnkadi ad mun, 
en brått sdkti i sama horfid aptur*. Heima i hjeradi 
hafdi Dr. Pjetur mikil åhrif å soknarmcnn sina og adra 
i profastsdæminu, svo bindindid breiddist mikid ut frå 
honum vestra, einkum um Snæfellsnes. Pjetur prdfastur 
var å yngri årum hneigdur fyrir vin, en gat med miklu 
|jreki yfirunnid [jå åstridu og [jad svo vel, ad hann allan 

1) Fjolnir VII, bis. 58 — 70. Gunnlnugur Pérdarson åtti 
pi'ttt i fyrri hluta skyrslu pessarar. 

2) Sbr. Pjodolfur XV, 1863 bis. %. 


Digitized by Google 



58 


seinni hluta æfi sinnar neytti hdflega vinfanga, ån |>ess 
nokkurn tinia ad leyfa freistingunui, ad komast of langt. 
f*ad var [id ekki nema 2 eda 3 åi å Stadastad, ad 
Pjetur profastur naut vintanga ad mun, og aldrei kom 
[iad i baga vid embættisfærslu lians eda onnur storf. 
Bjarni Thorsteinsson amt madur segir i brjefi 16. ågust 
1846: »Pjetur profastur var å yngri årum hneigdur til 

vinnautnar og var [id, eins og vandi er til, meira gert 
ur }>vi en [>ad var i raun og veru, en med sjålfsaga og 
{ireklyndi hefir hann å seinni årum yfirunnid fienna 
brcizkleika; hann hefir hreinskilnislega jåtad yfirsjdnir 
sinar og hefir leynt og ljdst s5’nt kapp og einlægna 
vidleitni i |>vi ad utbreida hindindi, svo drykkjuskapur 
er nærri horflnn i sofnudi hans og i nåbuasdknunum«. 
Eptir ad Dr. Pjetur flutti sig til Reykjavikur var hann 
og toluvert ridinn vid hindindismål Jiar sydra. I lærda 
skolanum var stofnad hindindisijelag 1846 og 16. jamiar 
1847 hindindisijelag i Reykjavikurbæ med hjålparsjod 
fvrir fåtæka fjelagsbrædur; åtti |ietta fjelag ad verda 
midljelag islenzkra hindindismanna; fyrir tilstilli Jiess 
samdi Jon I J orsteinsson landlæknir rit »um skadsemi 
åfengra drykkja«, sem prentad var i Reykjavik 1847. 
Tveir voru forsetar i f)elaginu og var Dr. Pjetur Pjet- 
ursson annar Jieirra 1 . 

Pjetur préfastur tok å 5'nisan hått jiått i fjelagslifi 
tslendinga i Kaupmannahofn medan hann dvaldi |>ar 
vid disputatiur sinar. Svo bar vid veturinn 1843 — 44, 
ad danskur madur ad nalni Beder fjekk loford af kon- 
ungi Kristjåni 8. fyrir sj'slu einni å tslandi, en hann 
kunni ekki ord i islcnzku. Konungur vard Jiess åskynja, 
ad Islendingum i Kaupmannahofn var Jætta mjog å méti 
skapi, og tdk |iå af sjålfum sjer jiad råd, ad hann ur- 
sku rdadi : Manninum hefir verid heitid cmbættinu og 
hann skal få jiad, en til |iess verdur hann ad vinna |iå 
Jjraut, ad taka prbf i islcnzku og standast Jwd. Sam- 


1) Reykjavikurposturinn I, bis. 61, 105; II, 61, 173 — 175. 


Digitized by Google 



59 


dægurs (8. april 1844) var gcfid ut konungsbrjef, sem 
akvad, ad peir, sem embætti vildu få å Islandi, yrdu ad 
hafa vottord um kunnåttu i islen/ku. tslenzkir b6k- 
nienntamenn ritudu |)å konungi pakkaråvarp og voru 
prir Islendingar sendir med å varpid; pad voru peir 
etazråd og leyndarskjalavordur Dr. phil. Finnur Magnus- 
son. Dr. med. J6n Hjaltalin og Dr. theol. Pjetur Pjet- 
ursson 1 2 3 . Hinn fyrrnefndi Beder fjell vid profid og er 
lir sogunni, en lagabodi pessu var sidar slælega fylgt 
og farid alla vegu kringum pad. Alping tok på i streng- 
inn og vard årangurinn af pvi rådgjafabrjef 14. juni 1857. 
På komst profid i hendur prdf. Kon rådi Gislasyni, en 
hann hjclt prdfid heima hjå sjer, einsamall ån pr6f- 
domenda. en pad kolludu Islendingar »badstofupréf« og 
voru dånægdir, sem edlilegt var. På var profid gert 
opinbert og med préfdomcndum, en eigi likadi monn- 
um pad ad heldur og spunnust ul ur pvi miklar hlada- 
deilur 1 ; morgnm årum sidar vard prof petta lika, sem 
kunnugt er, ad åsteitingarsteini, pegar Schierbeck åtti 
ad verda landlæknir. 

Årid 1844 skrifadi Dr. Pjetur i Kaupmannahofn 
frodlega ritgjord um tekjur presta 1 ; hun er ågætlega 
leidbeinandi fyrir alp^du og p6 ritud med pekkingu og 
lærddmi; par er rakin tekjusaga presta frå pvi kristni 
var Iogtekin og svo synt fram å, hve kjor presta hafi 
versnad eptir sidahot og hve mikil naudsyn sje å ad 
endurbæta braudin. Vid sidabétina hefdi verid hægt ad 
leggja eitthvad af klausturjordum til braudanna og af 
stélsjordum, pegar pær voru scldar, en ekkert vard af 
pvi. Um sidabétina hugsudu stjdrnarvoldin mest um 
ad rupla og ræna kirkjnrnar, sem engan rjett åttu å sjer. 
Hof. rædir fiestallar uppåstungur um endurbot brauda, 

1) Å varpid er prentad i Fjolnir VII, bis. 136 — 138 og i 
Nyjum fjelagsrilum IV. bis. 168 — 171. 

2) Pjodélfur XV. bis. 161—63, 169—70, 178—179, 182 -83 
XVI, bis. 12-14. 

3) Fjolnir VII, bis. 3-26. 


Digitized by Googie 



60 


sem si5an hafa verid å dagskrå. Hann telur litla von 
å Jjvi, ad hægt sje ad hækka borgun fyrir aukaverk, og 
ålitur oliklegt, ad hægt sje ad sameina braud »vegna 
erfidleika Jieirra, sem prestur og soknarfolk å flestum 
stodum eiga vid ad strida sokum vegalengdar, vatnsfalla 
og ymislegra torfærna, sem of vida leidir af sjer hirdu- 
leysi i frædingu barna og tidasoknum og deyfir og deydir 
allt andlegt fjor og samheldi bædi hjå prestin um og 
soknarbornum hans«. Ef prestarnir i hinum samsteyptu 
braudum eiga ad taka sjer adstodarprest, J)å batna 
braudin ekki nema ad nafninu til, »og 611 likindi eru 
[)å til, ad embættid verdi midur stundad en ådur; ank 
|>ess eru rjettindi adstodarpresta svo litil og hagur Jæirra 
svo stopull, ad |)ad må virdast åhorfsmål, ad fjolga Jieim 
ham yfir J>ad, sem nu er«. »Ekki mundi braudunum 
heldur bot ad J)vi, ad selja allar kirkjujardir og setja 
andvirdi Jieirra å leigu, og ber |jad einkum til |)ess, ad 
verdi ekki leiga andvirdisins meiri en nemur landskuldar- 
upphæd, |)å er ekkert åunnid med Jjvi, en prestinum 
bokiid |)au umsvif, ad kaupa |>ad, sem hann fiarf vid 
af landaurum, fyrir peninga, i stnd )>ess hann tok ådur 
vid landaurum å hladinu hjå sjer«. Auk Jiess vrdi |>ad 
mikill skadi sidar meir, af |>vi peningar falla allt af i 
verdi gagnvart landaurum. Pjetur protaslur er sann- 
færdur um, ad preststekjurnar sjeu rjettastar og vissastar 
i hinu forna formi samkvæmt morg hundrud åra lands- 
venju, og ålitur litlar likur til |)ess, ad prestar verdi 
settir å fost laun af almannafje, enda yrdu launin Jiå 
bædi litil og onotalegri en |iau sem eru mi. Telur 
hann tekjur presta smått og smalt muni aukast med 
vaxandi velmegun al|)yflunnar og vid landbuskapinn sje 
framtid prestanna bundin. Sjerstaklega leggur hann å- 
herzlu å, ad bujardir presta sjeu bættar og vel sctnnr, 
og hvetur presta til ad stunda belur buskap en verid 
hefir, rækta vel jordina, girda tun og gera adrar jarda- 
bætur. Allir prestar å tslundi fmrfa ad bua, en morg- 
um er biiskapurinn til einlomrar armædu og stafar |>ad 


Digitized by Google 



61 


opt af fækkingarleysi og dbeit å biiskapnum, »en allt 
vill lagid hafa og langt um minna |)arf ad hafa fyrir 
|)eim hlutum, sem byggflir eru å jækkingu, forsjå og 
frams^ni, en hinum, sem bardir eru fram blåkaldir i 
hugsunarleysi og vankunnåttu. t*ad er })vl dtrulegt og 
edli hlutauna oldungis gagnstætt ad imynda sjer, ad 
[>ad mundi deyfa andlegt fjor og framkvæmdarsemi 
presta, jHi busonnum Jieirra væri komid i betra horf; 
J)6 J>eir lærdu belur ad |)ekkja edli jardarinnar og laga 
biiskap sinn eptir jjvi. l J ad væri langtum skynsamlegra 
ad geta sjer til hins, ad eptir jjvi sem jiekking jjeirra 
færi vaxandi og jjeir Jjyrftu ad hafa minna fyrir bu- 
skapnum og sa*ju gédar afleidingar hans, j>å mundu 
jjeir bædi få betri hentugleika til ad gegna embættis- 
onnum sinum og stunda |iær med betra og gladara 
gedi en ådur. t*vi belur, sem menn læra ad jtekkja 
edli hlutanna og krapta jjå, sem stjorna nåtturunni, j>vi 
andlegri verda hugsanirnar, og jjvi meira nålgast J>eir 
drottin og stjornara allra bluta, en fjarstar jiekkingu 
hans eru skynlausu skcpnurnar, sem bita grasid i hag- 
anurn, og Jieir sem dimast eins og skynlausar skepnur 
og grufa sig ofan i jardarsvordinn og lypta aldrei aug- 
um sinum til himins eda huga sinum til hins almåttuga 
kraptar, sem erfidar i ollum hlutum«. I J ad hefir lika 
synt sig å fslandi, og er ndg reynsla fyrir |jvi, ad Jieir 
prestar sem eru be/tir biimenn, eru oplast be/.tir leid- 
togar lydsins i andlegum efnum, jjvi skvnsemi og råd- 
deild |)arf til beggja bluta, en biiskussar eru opt Ijelegir 
prestar, |)d undantekningar sjeu edlilega til. Pj'etur 
profastur ålftur |);td naudsynlegt, ad preslsefni Jiegar å 
skolanum fåi nokkra |)ekkingu i bunadarvisindum og 
kynnist edli fosturjardar si nnar, »svo J>eir Jjurfi ekki ad 
berjast i hlindni og eyda efnum og tima til dnytis, er 
Jieir reisa bu«. Hof. stingur og upp å |)vi, ad prestar 
fåi endurgjald fyrir jardabætur, ef [)eir skipta um brand 
eda styrk til ad bæta jardir sinar. Adalefni ritgjordar- 
innar er ad hvetja presta til ad treysta å eigin all, 


Digitized by Google 



G2 

byggja velmegun sina å Jijdfllegum grundvelli og gam- 
alli landsvenju, en treysta cigi å tekjuauka af uppbota- 
fje efla odrum utan afl komandi reytingi. 

Dr. Pjetur licflr snemnia haft |>etia målefni i huga, 
jjvi fjorum årum aflur (24. juli 1840) haffli hann sent 
stjflrninni svipaflar uppåstungur um afl bæta kjorpresta. 
1 Jieim tiilogum stingur hann meflal annars upp å, afl 
holdsveikra-spitalarnir, sem J)å voru engum til gagns, 
sjeu lagdir nidur og afgjaldi spitalnjarflunna skipt å milli 
r^rustu hrauflanna, spitalahlutina vill hann lika låta 
ganga til klerka. Hof. vill låta hækka dålitifl borgun 
fyrir aukaverk, en J>å Jjegar ålitur hann jarflrækt og 
jarflabætur å prestssetrunum aflalskilyrfli fyrir aukinni 
velmegun presta. Hof. leggur til, afl uppbfltafje |)vi, 
sem ætlafl er fåtækum hrauflum, sje varifl til jarflabota 
å prestsetrum; hann vill låta skvlda prestana til |)ess, 
er Jaeir få brauflin, afl gera vissar jarflabætur, ttina- 
sljettanir, garflhleflslur o. s. frv.; stingur hann upp å, 
afl hver prestur låti minnst sljetta 100 ferh. faflma å åri, 
og hindi 16 faflma af steingarfli efla 20 faflma torfgarfl. 
Profastur åtti svo afl hafa umsjén mefl |)essum jarfla- 
hétum og senda hiskupi skyrslur um (»ær. Hof. stingur 
enn fremur upp å Jjvi, afl settir sjeu tveir kirkju- 
visitatores, J>vi hiskupi sje omogulegt, siflan biskups- 
stfllarnir voru sameinaflir, afl visitera allar kirkjur, hve 
duglegur sem hann er; åtti annar |>essara umsjonar- 
manna afl bua nyrflra og vera prestur å Miila og 
Grenjaflarstafl, sem |)å åtti afl sameina, en hinn åtti afl 
bua vestra og liafa auk braufls sins afgjald af Arnar- 
stapajorflum. Annars Jjykir hof. mjog oheppilegt afl 
biskupsstolarnir skyldu liafa verifl sameinaflir. 

Hinn 11. mai 1840 varfli Pjetur profastur rit silt 
um kirkjufoflurinn Tyrannius Ru fimis vifl håskolann og 
hlaut »licentiatus«-nafnb6t i guflfræfli. Pjetur biskuper 
hinn eini Islendingur sem »disputerafl« hefir fyrir lær- 
domsnafnbotum i guflfræfli. Arifl 1774 var Finnur bisk- 
up gerftur beiflursdoktor i guflfræfli fyrir kirkjusogu sina 


Digitized by Googie 



63 


og var hann på rjett sjotugur, hann var hinn fyrsti ls- 
lendingur, sem på nafnbot hlant. På vard Hannes Finns- 
son einnig heidursdoctor i gudfrædi 1790 og var |)å 5t 
års; hinn pridji og sidasti gudfra*dis-doctor var Pjelnr 
hiskup; hann vard eins og adrir tvisvar ad verja rit sin 
1810 og 1814. Synir allt, ad Pjetur Pjetursson hefir 
verid i mildn åliti medal håskolakennara i gudfrædi, pvf 
doctors-nafnbdt pessi (Doctor theologiæ) potti på og 
pvkir enn tignasta nafnbot håskdlans, hver og einn gctur 
eigi fengid leyfi til ad verja profrit i peirri greineinsog 
i odrum visindum, fyrst verdur hann ad vera ordiim 
»licentiatus theologiæ«, og svo verdur hann ad få åskonm 
frå gudfrædisdeild håskdlans um pad, hvort hann vill 
keppa um doctors-nafnbdt; nafnbot pessi er vi enn 
mjog fågæt, hun er stundum ' gefm gomlum gudfræd- 
ingum i heidursskyni, en ad ungir menn vinni sjer hana 
inn med ritum er mjog sjaldgæft. Par vid hættist, ad i 
på daga vard ad skrifa prdfritin å latinu og lika verja 
pau i hey randa hljodi å somu tungu; nu er su skylda 
afnumin, bækurnar eru ritadar å donsku og hin munn- 
lega vorn fer lika fram å donsku. 

Ritid um kirkjufodurinn Tyrannius Rufinus 1 ) skyrir 
frå æfi hans og kenningum og åhrifum å trufrædina. 
Rufinus var fæddur i Aquileja å Italiu nærri årinu 345 
e. Kr. og dd årid 410, hann hafdi toluverd åhrif å hina 
romversku kirkju med pvi ad pyda rit griskra kirkju- 
fedra å latinu og gera Vesturlandaklerkum kunnar 
kristnisskodanir Austurlanda. Rufinus var skirdur 370 
og gjordist mikill vinur Hieronymusar kirkjufodur, en 
sidar urdu peir osåttir ut ur kenningum Origenesar, svo 
vinåttan breyttist i fjandskap; trubragdadeilur vorn på 
algengar og orsokudu eigi allsjaldan hættuleg upphlaup 
og manndråp. Rufinus for til Egyptalands og kynntiSt 
par munklifinu og ymsum lærifedrum; 378 fdr hann til 

1) Pjetur Pjelursson: Symbolæ ad fidem et studia Tyrannii 
Kufmi presbyteri Aquileiensis illustranda, e scriptis ipsius pctitæ. 
Havniæ 1840 IV-f 102 bis 8vo. 


Digitized by Google 



64 

Gydingalands og settist ad i einsetumanns-klefa å Oliu- 
fjallinu. 1 J)å daga var sægur einsetumanna alls stadar i 
kringum Jerusalem og vfdar um landid helga. Rufinus 
fjekkst vid austrænar bdkmenntir og ritstdrf og vard 
alkunnur lærdomum grisku kirkjunnar; hann fdr og 
ferdir til Syrlands og Mesopotamiu og svo aflur til 
Egyptalands, en 398 f6r hann til Romaborgar og hin 
seinustu æfiår sin åtli hann heima i fedraborg sinni 
Acpiileja og jiar do hann. Rufinus hafdi miklar mætur 
å ritum hins mikln kirkj ufodur Origenesar (185—254), 
sem hefir haft afarmikil åhrif a trufrædiskenningar 
kirkjunnar fram å vora daga, sjerstaklega med vi ad 
hann manna mest of griska og egypzka heimspeki og 
dulspeki saman vid hina fornu kristnu trufrædi. Ul ur 
5'msum kenningum hans spunnust afarmiklar deilur 
scint å 4. old og sidar. Skiptust menn opt i jiå daga i 
hamslausa rifrildisflokka lit lir dskiljanlegum IriSargrein- 
uin og lenti opt i bardogum, sjerstaklega var borgar- 
lydurinn i storbæjunum Alexandria og Konstantinopel 
hneigdur fyrir jiesskonar rdstur. Rufinus var åkafur 
ahangandi Origenesar og gerdi rit lians kunn å Vestur- 
londum, einkum med Jivi ad {ivda å latinu adalverk 
lians .-ifgl noyo)v, Jiessi Jivding Rufinusar er oli til, en 
mikill bluti af frumritinu er t^ndur. Hann sneri og 
fleiri ritum eptir sama liofund og einnig kirkjusogii 
Eusebiusar og jok hana fram til dauda Theodosiusar 
keisara, 395 e. Kr. Pjetur biskup hefir nu einna fyrstur 
i samhengi rannsakad lif og rit Jiessa manns og er bok 
Dr. Pjeturs enn adalheimildarrit um Jienna kirkjufodur 
og er opt vitnad til Jiess i utlendum bdkum um kirkj u- 
sdgu. t J ar er fyrst æfiågrip Rufinusar, svo rannsoknir 
og samanburdur å frumriti Origenesar og jiydingu Ru- 
finusar, |ni er 3. kapituli um trufrædisrit Rufinusar, hinn 
4. um ritdeilur Hieronymusar og Rufinusar, hinn 5. um 
Rufinus sem jiSdara heilagrar ritningar og um hann 
sem sogumann. l J ad hefir Jnirft mikla yfirlegu og kunn- 


Digitized by Google 



65 


åltu bædi i grisku og latinu til Jiess ad rita jiessa bbk 
og safna i hana ur hinum fyrstu frumritum. 

Hid sidara profrit Pjelurs Pjeturssonar, seni hann 
vardi 21. marz 1844, var um islenzkan kirkjurjett fyrir 
og eptir sidabot. 1 ) Rit jietta er adallega sogulegt yfirlit 
vfir kirkjuskipun og kirkjunett å Islandi frå J>vi kristn i 
hofst og fram å 19. old. fcar er fyrst inngangur uni 
stefnu ritsins og ætlunarverk og um heimildarrit. I’å er 
1. kapituli um hof fornmanna og hinar fyrstu kirkjur og 
samhandid Jiar å milli, svo um myndun prestakalla; 2. 
kap. er um tekjur fornkirkjunnar, um tiundir, legkaup, 
o. 11.; 3. kap. um veitingarrjett brauda og tekjur presta; 

4. kap. um deilur klerka og lcikmanna um stadamål; 

5. kap. er um breytingar J>ær, er urdu å stjorn kirkj- 
unnar vid sidabotina; 6. kap. um bra uda vei tingar eptir 
sidabot og rjettindi kirkjubænda. Seinast er biskupalal 
fyrir sidabot. 

Årid 1841 Ijet Pjetur Pjetursson prenta adalrit sitt, 
»Kirkjusogu Islands« 2 ) frå årinu 17 0 til 18*10. Rok 
jiessi er åframhald af kirkjusogu Finns biskups Jons- 
sonar og tekur vid Jiar sem hun hætti; kirkjusaga Pjeturs 
biskups er alveg snidin i sama formi ad {ivi er snertir 
nidurskipun efnisins og annad. t*ar er i fyrsta kalia 
sagt frå konungum, sem riktu å jiessu timabili og log 
jieirra og fyrirskipanir um kirkjur og skolamål prentud 
i einni heild; }iå er annar kafli um åstand kirkju og 
trulnagda og um lærda skdia, skdlameistara og adra 
trædimenn. Pridji kaflinn er um hofudsmenn og um 
Ludvig Harboe; Ijdrdi kafli er um Skålholtsbiskupa, hinn 
fimti um Holabiskupa og hinn sjdtti um biskupa vfir 
ollu landinu. Alls er bdkin 19 kapitular. Kirkjusaga 
Pjeturs biskups er adalheimildarrit um sogu jiessa tima- 


1) Pjetur Pjetursson : ('.ommentatio de jure ecclesiarum in 
I.slandia ante et post reform ationem. Havniæ 1844, IV+129 bis. 8^2 

2) P. Pjetursson: Historia ecclesiastica Islandiæ ab anno 
1740 ad annum 1840. Havniæ 1841, VIII-f-o08 bis. i 4*2. 

5 


Digitized by Google 



66 


bils og er {»ar safnad saman miklum frodleik, er snertir 
almenna sogu landsins og békmenntasoguna; allmargt 
af {»vi, senj {»av er skråd, er hvergi annarstadar til å 
prenti, og er békin {»vi omissandi fyrir sagnaritara og 
frædimenn. Kirkjusagan er tileinkud Kristjåni konungi 
VIII. sem Jiakklætisvottur fyrir »loford um hina fegurstu 
gjof, sem Island nokkurn tima hefir méttekid ur kon- 
ungs hendi,« og er hjer ått vi5 endurreisn alj»ingis. Efn- 
inu til kirkjusogunnar htytur Pjelur Pjetursson ad nokkru 
leyti ad hafa safnad å nåmsårunum i Kaupmannahofn, 
{»vi éhugsandi er, ad hann hafi ad ollu getad samid svo 
stért rit eptir ad hann vard prestur å Stadastad 1838, 
enda vantadi J>ar 611 skjol og skilriki; å Jieim årum 
samdi hann lika ritid um Rufinus, Rædusnid og latn- 
eskt rit um notkun mannlegrar skynsemi i truarbragda- 
efnum, sem til er i handriti.’) Hafdi hann auk |)essad 
gegna prestsembætti, profastsdæmi og morgum odrum 
storfum. Ad hann |iegar hafdi atlokid svo miklu 32 
åra gamall Rsir miklu starfsjjoli og åstundun. 

Seinustu årin å Stadastad var Dr. Pjetur farinn ad 
safna til bokar um hag hinnar islenzku kirkju (Islands 
kirkelige Statistik) og hafdi fengid loford um stjérnar- 
styrk til utgåfu )>eirrar békar, en {)å fluttist hann sudur 
til Reykjavikur og fjekk mikid ad starfa vid ad koma 
prestaskolanum å fot, semja fyrirlestra o. il.; fvrirtæki 
Jaetta fjell {»vi nidur. s ) Eptir |»ad urdu embættisannir 
Dr. Pjeturs svo miklar og ^ms storf i Jijénustu hins opin- 
bera svo margbrotin, ad enginn timi var til ad sokkva 
sjer nidur i visindin, sem Jjurfa r6, nædi og témstundir. 
Pad for J)o fjarri J)vi, ad hann hætti ritstorfum; nu sneri 
hann sjer ad ritum gudfrædisbéka og ad alhydufrædslu, 

1) De usu rationis humanæ, <(ui in rebus divinis cxamin- 

andis cum formå indoleque religionis christianæ maxime con- 
veniat. Ritad å Stadastad 1839. Einkunnarord: »Nous man- 

quons enoore plus sur la terre de raison que de religion.« Fc- 
nelon. Ritgjdrdin er 65 bis. skrifadar i folio; hun var samin 
veturinn 1835—1836, en fullgerd 1839. 

2) Dalitil drog til pessa rits cru po enn på til. 


Digitized by Google 



67 


|)ess var |>å hin mesta f>orf og Pjetur biskup vard i jieim 
greinum einn hinn afkastamesti rithofnndur, sem Island 
hefir ått. t*eirrar starfsemi mun sidar getid. 1 sam- 
bandi vid hin visindalegu rit må geta tveggja ritgjorda 
sogulegs efnis, sem Dr. Pjetur skrådi fyrir alfndu, |>ad 
voru æfisogur tveggja hinna merkustu biskupa i lut- 
erskum sid, æfi Gudbrandar biskups I’orlåkssonar sem 
kom ut 1850 og æfisaga Brynjulfs biskups Sveinssonar 1 ) 
1884 og eru bådar prydilega samdar. Æfisaga Gud- 
brandar biskups*) er hin langbezta og itarlegasta, sem 
skrifud hefir verid å islenzku um fienna merkisniann; 
hun er mikinn part byggd å kirkjusogu Finns, en sum- 
part J)6 å sjålfstædum rannsoknum. tN’i midur er rit- 
gerd Jiessi prentud i riti, sem fåir jiekkja og enn færri 
lesa. 


1) P. Pjelursson: Æfisaga Brynjulfs biskups Sveinssonar. 
(Timarit Båkmcntatjelagsins V. 1884, bis. 36 — 67.) 

2) Agrip af æfisdgu Gudbrandar Porlåkssonar Holabiskups 
(Årrit prestaskolans I. Reykjavik 1850, bis. 123—184.) 


Digitized by Google 



V. Dr. Pjetur Pjetursson forstoflumaflur prestaskélans 
( Reykjavik 1847—1866. 


Arid 184G vard Helgi Gudinundsson Tilordenen biskup 
yfir tslandi; {)å losnadidomkirkjuprests-embættid i Reykja- 
vik og sdttu {>eir um braudid, Dr. Pjetur Pjetursson å 
Stadastad og sira Asmundur Jonsson i Odda (f 18. inarz 
1880). Dr. Pjetri ha fdi lengi leikid hugur a jjvi, ad 
verda prestur i Reykjavik og hafdi Jiegar sott um {jad 
braud 1835 ny ordinn kandidat. Nu toldu allir sjålfsagt, 
ad Pjetur profastur fengi embættid og Brynjélfur brodir 
hans, sem jia var skrifstofufulltrui i rentukanunerinu og 
måtti sin mikils i Islandsmålum, skrifadi brodur sinum, 
ad hann fengi eflaust Reykjavikurbraudid og mætti fara 
ad bua sig undir ad flytja sudur; Årni Helgason stipts- 
profastur hafdi einnig mælt med honum; Bardenileth 
stiptamtmadur hafdi lika beinlinis bodid honum braudid. 
L T m vorid ådur en braudid var veitt voru allir i Kaup- 
mannahofn svo sannfærdir um, ad Dr. Pjetur fengi |)ad, 
ad hid konunglega norræna fornfrædatjelag skrifadi utan 
å brjef til hans »Herra domkirkjuprestur Dr. Pjetur 
Pjetursson i Reykjavik«. En margt fer odru visi en 
ætlad er. Pegar Helgi biskup kom til Hafnar 1 ) mælti 


1) Hann var vigdur af Mynster biskupi 4. sunnudag cptir 
Trin. 1846. 


Digitized by Google 



69 


hann svo fast fram med sira Åsmnndi vid stjornina, ad 
hann Qekk braudid. Var J>ad [)å i almæli, ad })ad hefdi 
haft toluverd åhrif å veitinguna, ad sira Åsmundur var 
vel efnadur og lofadi ad kaupa hus Helga hiskups i 
Landakoti 1 ), |ivi hiskup flutti J)å inn ad Laugarnesi*); 
sira Pjetur var J)å fåtækur, og treysti sjer Jivi ekki til 
ad kaupa husid. Annars hafdi Helgi biskup engan kala 
til Dr. Pjeturs og var honum sidar godur og medmæltur. 
Sira Åsmundur vard eigi langgædur i Reykjavik, sem 
kunnugt er. Dr. Pjetri fannst, eins og edlilegt var, ad sjer 
hefdi verid gert rangt til, en [)å um vorid var allt utlit 

1) 1 brjcfi dags. Stadastad 22. februar 1846 skrifar Dr. 

Pjetur Juni brodur sinuni: »Ny i biskupinn og jeg hbtum skrif- 

ast å uppsknifud »hbflegheita«-brjef å huldu, en — pad hefur 
atvikast svo, ad jeg liefi getad gjort honum talsverda pjenustu- 
semi. Kkki meir um pad. Hann lætur, sem hann vilji få mig, 
sem eptirmann sinn i braudinu. Annars sækja, pad jeg veit, 
auk min, prbfastarnir sira Åsmundur i Odda og sirn Halldor i 
(ilaumbæ og sira Olafur å Reynivbllum. Sumir segja lika, lik- 
lega af skommum sinum vid biskup, ad sira Sigurdur å Utskål- 
um brodir hans sje einn i tblu sækjendannn. Biskupinum hefur 
pott vid mig, ad jeg vil ekki kaupa hus lians med tunum fyrir 
5(100 rd., en 1“ bædi er ombgulegt ad verja lunin fyrir bæjar- 
peningi og verdur ekki komid \id tiingnrdi, og 2” Lambafodur 
par eru borgud med 2 rda hestum heys af bllum, sem hala 
grasnvt, og å meirn licyi parf ekki presturinn ad halda, en jeg 
vil ekkert hafa med mjblkur litsolu ad s^'sla. 8° (ietur biskup- 
inn ekki gefid nijer eins langan borgunarfrest og jeg parf, pvi 
raunar get jeg ekkert borgad i bråd. 4° pykir mjer pad of langt 
frå bænum, pegar slæmt er vedur, og presturinn parf, eins og 
opt ber vid, ad vera å ferd nidri i bænum, cinkum ef hann verd- 
ur låtinn lesa vid skolann. Pb trui jeg laust, ad biskup leggi å 
moti mjer, en vilji hann pad, verdur hann ad råda pvi. Amt- 
madur segir, eda rjettara skrifar mjer, ad ef par sje rjettlæti til 
enn på å jordunni, hvar um hann eigi si/.t ad efast, sem hafl 
svo lengi verid i rjcttlætisins pjonustu, på fåi jeg Reykjavikur- 
braudid«. 

2) Sumarid 185(5 fjekk biskup leyfl til pess ad fly tja frå 
Laugarnesi til Reykjaviknr og var cignin seid å uppbodi vetur- 
inn eptir. Herra Helgi keypti nvtt hus i Lækjargbtu, sem timb- 
urmeislari Arenz haldi bvggt, fyrir 4000 rd. og bjo par sidan. (Nu 
hus Porlåks Johnsens.) Ut ur Laugarnessolunni vard allmikid 
pref, sbr. Pjodolfur VIII., bis, 81, 92, 93, 121, 122—23; IX. 13, 23, 
25, 33; X. bis. 13, 68, 76 o. s. frv. 


Digitized by Google 



70 


til ad stofnun prestaskolans mundi skotid å frest um 
langan tima; hann sdtti |)å um braud i Danmorku, å 
Sjålandi (Greve og Kildebronde), en jxi var5 su breyt- 
ing, ad åkvedid var ad koma prestaskdlannm f>egar å 
gang 1 2 ). Helgi biskup skrifadi |iå Dr. Pjetri og spurdi hvort 
hann mætti eigi sækja um forstodumannsembættid vid 
prestaskélann fyrir hann, en Pjetur profastur tdk sjer 
svo nærri [>essi vonbrigdi med ddmkirkjubraudid ad vid 
sjålft lå, ad hann skoradist undan ad sækja um emb- 
ættid, en vildi heldur fara sudur til Danmerkur; en fyrir 
fortolur brodur sins og annara godra manna 1 jet hann 
tilleidast, enda åtti hann mikinn J)ått i stofnun skolans. 
f*6 Jieir sira Asmundur og Dr. Pjetur framan af å yms- 
an hått væru keppinautar, |iå var J>eim jafnan vel til 
vina ; sira Asmundur kom si3ar aldrei svo til Rej'kja- 
vikur, a3 hann ekki heimsækti Dr. Pjetur. 

Me3 konungsurskur3i 7. juni 1841 var fyrirheiti 
gefiS um a3 stofna prestaskola å (slandi. en |>etta komst 
|>6 eigi til framkvæmda fyrr enn 1847, j)å var skolinn 
stofnadur med konungsurskurdi 21. mai og hinn 27. s. 
m. s ) var dr. theol. Pjetur Pjetursson, prdfastur å Stada- 
stad, skipadur forstodumadur skolans, og tveim årum 
sidar (1849) hlaut hann prdfessors nafnbot. Skolinn var 
settur 2. oktober 1847. Pjetur prdfastur for einn sins 
lids til Reykjavikur sumarid 1W7 og var J>ar um vet- 
urinn, enn kona hans og horn dvoldu enn å Stadastad. 


1) Hinn 18. juni 1846 skrifar Dr. Pjetur Joni brodur siu- 
um: »Sira Åsinundur lielir fengid Reykjavikurbraudid og cru 
Islendingar ylra og sumir sydra ekki sem bezt ånægdir med på 
veitingu, cptir pvi sem sagt er. Jeg fylgi peirri gdmlu og gddu 
reglu: tu ne eede malis, sed contra audentior ito! og læt mjer 
petta lynda, fyrst ekki verdur ad gjiirt; pad er min tru, ad ædri 
hond setji menn par, sem hun ætlar peim ad dvelja um lengri 
edur styttri tima. Jeg er nu farinn ad låta lilada tungard og 
120 fadma langa trod, en byrjadi vegna ovissunnar um hagi mina 
svo seint, ad jeg i petta sinn kem litlu i verk«, 

2) Lovsamling for Island XIII bis. 702. Reykjavikurpost- 
urinn I. bis. 160. 


Digitized by Googie 



71 


l*enna vetur (1847—48) var Dr. Pjetur i kosti hjå Carl 
Siemsen, JiS’zkum kaupmanni i Reykjavik, sem var mjog 
vel menntadur madur. Dr. Pjetur afhenti skjol préfasts- 
dæmisins 5. ågust 1847 i hendur Einari Sæmundssyni 
Einarsen å Setbergi sem J>å var settur préfastur. Pjetur 
Pjetursson var mjog vinsæll og vel låtinn af prestunum 
vestra, sem morg brjef bera vitni um og var hans, sem 
edlilegt var, almennt saknad i séknum hans og allstadar 
å Snæfellsnesi. 

Sumarid 1848 for Dr. Pjetur vestur til jjessadråd- 
stafa bui sinu og fluttist svo sudur landveg i junimån. med 
konu og tvo ungborn. Haustid 1847 hafdi hann keypt hus 
Mollers kaupmanns i Austurstræti nr. 16 og vard ad 
låna alt fje til kaupsins, |ivi hann var |)å fåtækur og 
skuldugur. \ [)essu husi bjé Dr. Pjetur til daudadags 
(1891); husid var litid en vel byggt ur gédum vidi eins 
og J)å var titt, ljet Dr. Pjetur sidan hvad eptir annad 
gjora vid j)ad, bæta vid [>ad og ofan å {>ad, svo vid- 
aukarnir og vidgerdirnar kostudu ad lokum margfalt 
meira fje en hid upprunalega hiisverd. 

Reykjavik var 1848 litill bær, en |)6 i allmiklum 
uppgangi, hun var [>å ad verda hofudbær landsins, stjdrn- 
arvoldin og skolarnir voru ad dragast saman å j)enna 
hlett, sem brått vard middepill [>j6dlifsins, |>6 sveita- 
monnum lengi fram eptir jiætti bærinn 6j>jodlegur. t*ad 
hafdi Reykjavik lika verid fyrsta fjordung aldarinnar, 
ibuarnir voru margir danskir, handidnamenn, verzlunar- 
menn og fyrirfolk toludu jafnadarlega donsku, en adrir 
ibuar toludu donskublending, sem var hålfu verri, 
og reyndu ad apa allt eptir hinum donsku verzlunar- 
{jjdnum. Embættismenn hofdu framan af oldinni buid 
å sveitabæjum i grennd vid Reykjavik, stiptamtmadur 
bjé fyrst å Bessastodum, svo i Videy, svo i Reykjavik. 
Biskup bjé i Laugarnesi og flulti til Reykjavikur 1856. 
Landlæknirinn bjé i Nesi vid Seltjorn, håvfirdémarinn i 
Videy og svo å Brekku å Ålptanesi, yfirdémarinn annar 


Digitized by Googie 



72 


i Gufunesi, sidar å Ellidavatni o. s. frv. Petta varsmått 
og smått ad breytast og kringum midja oldina voru flestir 
embætlismenn komnir til Reykjavikur. Årid 18-45 kom 
alpingi fyrst saman i Reykjavik og lærdi skdlinn var 
fluttur frå Bessastodum 1846, en prestaskdlinn stofnsettur 
par åri sidar. Skdlarnir og embættismannastjettin urdu 
nu um langa hrid adaleinkcnni Reykjavikur, lærda stjettin 
vard par rådandi og i mestu åliti, en kaupniennirnir 
donsku urdu smått og smått ad poka ur sæti, en peir 
hofdu haft par 611 råd og virdingu framan af oldinni og 
um midja oldina var danska mikid tolud i Reykjavik 
og enn lengur vida i kaupstodum ut um landid. 

Pegar Dr. Pjetur Pjetursson settist ad i Reykjavik 
hofdu pessir embætlismenn, er nu skal greina, adsetur 
sitt i bænum. Stiptamtmadur var Matthias Hans Rosen- 
orn (1847 — 49), en sidar Jorgen Ditlev Trampe (1850 — 
60), bæjarfdgeti var Stefån Gunnlaugsson (1838 — 49), 
landlæknir Jon Thorstensen (1833 — 55), ddmkirkjuprestur 
Åsmundur Jonsson (1846—54), i yfinjetti var Pdrdur 
Sveinbjornsson (f 1856) justitiarius, en Pdrdur Jonassen 
og Jon Johnsen démendur og svo Jon Pjetursson litlu 
sidar (1850). Vid latinuskélann var Sveinbjorn Egilsson 
rektor (1846—51), Hallgrimur Scheving yfirkennari og 
Rjorn Gunnlaugsson, Jens Sigurdsson og Halldor Frid- 
riksson kennarar. Medkennandi Dr. Pjeturs vid presta- 
skolann var Sigurdur Melsted (f. 1819, d. 1895), hann 
fjekk veitingu fyrir embættinu 17. september 1847. På var 
Reykjavikurposturinn eina timaritid i Reykjavik (1847 — 
49), Pordur Jonassen og Jieir brædur Sigurdur og Påll 
Mclsted gåfu lit fyrsta årganginn, Pdrdur og Påll hinn 
annan og hinn pridja; svo tdk Sveinbjorn Hallgrimsson 
ad gefa lit Pjddolf 1849, en Magnus Gfimsson Ny tidindi 
1852. Dr. Pjetur kynntist fljott Rosenorn stiptamtmanni 
og urdu peir brått godir kunningjar, hittust optog gengu 
saman sjer til hrcssingar å morgnanna og toludu på 
mest um soguvisindi, sem bådir voru mjog hneigdir 


Digitized by Googie 



ro 

/O 

fyrir. 1 2 ) Dr. Pjetur sagdi lika eins og salt var, ad Rosen- 
om hefdi verid afbragdsmadur ad vitsmunum og idju- 
semi s ). I 3 ad heimili, sem Dr. Pjetur og hans folk mest 
hafdi samgongur vid hin fyrstu år i Reykjavik, var heim- 
ili Bjorns Gunnlaugssonar kennara. Kona Bjorns var 
Gudlaug Aradottir frå Flugum^ri (f. 1804 d. 1873) systir 
fyrri konu Pjeturs profasts. Hun var mjog menntud 
kona og skemmtileg og var heldri stulkum opt komid 
til hennar til kennslu. Fru Gudlaug hafdi medal ann- 
ars sjålf kennt sjer jiy/ku og keypti og las fivzkar hæk- 
ur og timarit og var |)ad å |)eim timum mjog sjaldgæft, 
ad konur kynnu iitlcnd mål. Eptir ad Bjarni Thorsteins- 
son amtmadur var fluttur til Revkjavikur var samganga 
mikil milli J)eirra husa, f»vl jjeir hofdu verid gådir vinir 
vestra og samverkamenn, Bjarni og Pjetur. 

Studentar frå Holum, Skålholti og Bessastodum gåtu 
eins og kunnugt er allir ordid prestar ån frekari mennt- 
unar. Skélar |)essir voru f»vi um leid prestaskolar og 
var i [)eim kennt dålitid i gudfrædi, en }>6 mjog af skorn- 
um skammti 3 ). Samkvæml skolatilskipun 3. mai 1743 
åttu studentar ad halda stolrædu i vidurvist hiskups og 
ådur en Jjeir fengju hraud åttu Jjeir undir leidheining og 
umsjdn prests ad æfa sig i prjedikunarlist, barnaspurn- 
ingum og odrum prestsverkum, og ådur Jæir væru vigdir 
åtti hiskup eda einhver profastur ad vfirheyra j)å å ny. 
1‘essum lagafyrirmælum mun hafa verid mjog slælega 


1) Pessa gat Rosenorn longu seinna med ånægju vid hol- 
und pcssa rits. M. H. Rosenorn var fieddur 24. nov. 1814, <16 30. 
marz 1902. 

2) Landstidindi I. bis. 21. Hinn 3. inarz 1848 segir Jon 

(iudmundsson i bréfi til Jons Sigurdssonar : »Rosenorn er af- 

skiptasamur, einbeittur ogreformatériskur, tollinn kvad liann vilja 
linfa i lif og blod, frjalsa verzlun, vigi stadnum til varnar ogaefa 
varnarlid. R. er mikid idjusamur og skiptir sjer af ollu og skerst 
i allt med mestu alud.« 

3) Fjclagsrit I. bis. 4 — 5. Påll Melsled: Gudfrædiskennslan 
i Bessastadaskéla um mina daga (Verdi ljos II. 1897 bis. 53 — 58.) 


Digitized by Googie 



74 


hlytt. Eptir Javi sem nåmsgreinum ijolgadi i skolu num 
og kcnnslan oli varfl yfirgripsmeiri, Jivi ordugra var ad 
veita lærisveinum sjermenntun, sem jiurfti til prests- 
{ijonustu. f’ad var |)vi ordid brådnaudsynlegt, ad stofna 
sjcrstakan prestaskola, og var farid ad hugsa til ]>ess 
Jiegar hreyfing kom å islenzk skolamål å årunum 1830 — 
40. Sk6la-stj6rnarrådid danska beiddist 1838 ålits stipts- 
yfirvaldanna um, hvernig haga skyldi umbot lærda skol- 
ans og hversu prestsefmim og læknaefnum yrdi sjed fyrir 
sæmilcgri menntun i landinu sjålfu. f konungsurskurdi 
7. juni 1841 var beinlinis lofad ad setja å fot sjerstaka 
gudfrædiskennslu. Å ]>inginu 1845 flutti Jon Sigurdsson 
bænarskrå um stofnun jjjodskola å Islandi og er }>ar 
farid fra ni å endurbét lærda skolans, gagnfrædakcnnslu, 
sjcrstakan læknaskola, prestaskéla, lagaskola o. fl. 1 ) f*ingid 
komst ad Jicirri nidurstodu ad bidja ad eins um endur- 
bét lærda skélans og sjcrstakan prestaskola, |)ar sem 
auk gudfrædiskennslunnar væri kennd forspjallsvisindi. 1 ) 
Af jiessari bænaskru jiingsins mun hafa leitt, ad stjérnin 
llytti malimi meiren adur, leitadi alita hlutadcigandi yfir- 
valda og gaf svo ut lilskipun um stofnun prestaskolans 
21. mai J847 og var um leid gefin ut skipulagsskrå fyrir 
skolann til brådabirgda. 8 ) 

Hinn 2. oktoberman. var prestaskélinn settur og 8 
stiidentum veitt inntaka. Skolinn åtti fyrst heima i lat- 
inuskola-businu og hafdi Jiar adsetur sitt hin fyrstu 4 
år, honum var ætlud jiar ein kennslustofa og eittsvefn- 
hus handa 10 lærisveinum. Årid 1851 var skolinn fluttur 
i Sivertsenshils i Hafnarstræti (nr. 22) og 1872 jxidan i 
Austurstræti, jiar sem hann er enn. Helgi Thordersen 
biskup hjelt vigsluræduna, en forstodumadur dr. Pjetur 


1) Alpingistidindi bis. 42—4.'!. 

2) s. st. bis. 627—628. 

3) Prentud i Reykjavikurposti I. bts. 140—143. AuglVsing 
stiptsyfirvalda um skdlann s. st. I. bis. 175. Lovsamling for Is- 
land XIII, bis 702—724. 


Digitized by Google 



75 


Pjetursson flutti adra rædu, 1 ) jiar getur hann svipadra 
stofnana i odrum londum, einkutn å fyzkalandi, talar 
um addraganda ad stofnun skolans, not |)au, sem hann 
vonadist til ad af honum leiddi fyrir andlegt lif J>j6dar- 
innar og um |>ær mdtbårur, sem fram hofdu komid 
gegn skélastofnuninni. 

Kennarar prestaskolans hofdu eins og edlilegt var 
ærinn starfa hinn fyrsta vetur medan verid var ad koma 
skolanuni å fastan f6t og |ieir Jnirftu af nyju ad bua til 
alla fyrirlestra. Dr. Pjetur Pjetursson kenndi |)åogvist 
optast sidan trtifrædi, kennimannlega gudfrædi, bibliu- 
{)<-ding og barnaspurningar og hafdi einu sinni eda tvisvar 
i vi ku skriflegar æfingar. I J å samdi Dr. Pjetur reglugjord 
fyrir skolann, Jiegar hann hafdi stadid årlangt, og sendi 
stiptsyfirvoldunum, var frumvarp |ietta sidan sent kennslu- 
målarådherranum i Kaupmannahofn, sem bar |)ad undir 
gudfrædisdeild håskolans og svo Qekk reglugjordin kon- 
unglega stadfestingu 30. juli 1850, jjvi nær obreytt eptir 
frumvarpi forstodumannsins. 2 ) Reglugjord [)essi stéd 
éhoggud i gildi i 48 år. f*å ljet Dr. Pjetur sjer vera um- 
hugad um ad utvega skolanum bokasafn og var skdlinn 
Jiegar tveim årum sidar buinn ad eignast 650 hindi, voru 
af J>eim 200 godar og n^jar bækur, sem håskdlastjérnar- 
rådid og hid konunglega bokasafn i Hofn hofdu gefid, 
en hitt voru mestmegnis fornar bækur um gudfrædis- 
efni, sem lagdar voru til prestaskolans frå bokasafni lat- 
inuskolans. Prestaskolinn åtti J)å engan gcymslustad 
fyrir bækurnar, svo forstodumadur vard ad geyma boka- 
safnid hcima hjå sjer og samdi hann skrå yfir |)ad. 

Vid stofnun prestaskolans voru honum lagdar 3 
olmusur, hver ad upphæd 80 rd. af styrktarsjodi håskol- 
ans i Kaupmannahofn og Jiegar husnædi misstist i lat- 
inuskolanum fengu prestaskolamenn 30 rd. hver i lnisa- 

1) Arrrit prestaskolans I, 1850, bis. 1—27. 

2) Reglugjordin er prentud i Landstidinduni H. bis. 158 — 
159, 165—166. 


Digitized by Google 



76 

leigustyrk. 1854 sotti Dr. Pjetur til stjornarinnar um ad 
aukid væri vid 6 olmusum, en Jiad fjekkst ekki. 1 ) A Jiingi 
1857 var samin bænarskrå til konungs um ad ijolga ol- 
musum og auka husaleigustyrkinn. 5 ) Sokum fåtæktar 
llestra lærisveina voru styrkirnir Jio onégir og Dr. Pjetur 
kom Jivi til Ieidar, |)egar skolinn var vigdur, ad kennarar 
og prestaefni skutu saman dålitlu fje til Jiess ad stofna 
stvrktarsjdd handa fåtækum studentum, er å prestaskol- 
ann gengu og åtti sjodur Jiessi ad vera jafnhlida brædra- 
sjéd lærda skolans. Pjetur professor ljet sjer nijog annt 
um ad auka Jienna sjod, sem kalladur var prestaskdla- 
sjodur, og safna handa bonum gjofum hjå prestum og 
odrum, ritadi hann i Revkjavikurpostinn hvot til sam- 
skota 1 j)enna sjod 8 ) og vid årslok 1848 hofdu J)egar 
safnast 409 rd. 15 sk. Sidar ljet dr. Pjetur stodugtaug- 
lvsa i blodunum allar gjafir til sjodsins og reikninga 
lians til Jiess ad vekja atbygli manna å Jiessari stofnun. 
I J ad gekk Jio nokkud tregt ad auka sjodinn, en åkvedid 
hafdi verid, ad ekki skvldi fyrr veittur styrkur af honum 
en bofudstollinn væri ordinn 1000 rd. Vid årslok 1855 
var eign sjodsins enn eigi ordin meiri en 781 rd. 40 sk., 
en |iå hjop dr. Pjetur sjålfur undir bagga med f»vi ad 
gefa sjodnum allan ågodann af »Tækifærisrædum« sinum, 
sem komu ut 1857 i tveim prentunum. Ag6di sjodsins 
af jiessu fyrirtæki vard 212 rd. 92 sk., svo upp frå Jiess u 
måtti af vdxtunum veita fåtækum nemendum nokkurn 
styrk. 4 ) Sidar var preslaskolasjodurinn nokkud styrktur 
med ågoda af gledileikum og tombolum og fjekk auk 
Jiess vid og vid dålitlar gjafir frå prestum og leikmonnum. 
f*egar Dr. Pjetur Pjetursson f6r frå prestaskola og tok 
biskupsembætti var sjodurinn ordinn 1393 rd. 22 sk. 5 ) 

1) Tidindi um stjornarmålefni Islands I. bis. 1 — 2. 

2) Alpingistidindi 1857, bis. 51 — 53, 109 — 1 14, 133—134, 151 — 152. 

3) Reykjnvikurposlur II. bis. 117—118. Skrå yfir gefendur 
s. si. III. bis. 48—5«, 150—151. 

4) Pjodolfur VIII. bis. 05; X. bis. 158. 

5) 1903 : 4857 kr. 47 au. 


Digitized by Google 



77 


Enn fremur bællist prestaskolanum annar sjofl ur, sem 
lika hcinlinis var prflfessor Pjetri afl pakka, paflvargjof 
Halldors Andréssonar 1 2 3 ); pessi sflmamadur vildi arfleifla 
einhverja stofnun afl fje sinu og råfllagfli Dr. Pjelur hon- 
um afl styrkja preslaskolann; sjoflur pessi var vifl sirs- 
lok 1865 orflinn 1109 rd. 63 sk. (1903 : 3533 kr. 66 au.) 

Prestaskolinn var pegar i byrjun mjog vel metinn 
af alptflumanna. f Norflanfara 1862 er t. d. komist pannig 
afl orfli: »Vjer porum'afl segja, afl engin nienntastofnun 

liafi hjer nåfl annari eins al(>y3uhylli eins og presta- 
skolinn og hefir ekki alllitifl gjort til pess su sistsæld og 
virfling sem afl forstoflumaflur hans hefir fengifl hjå oll- 
uin porra manns hjer um land allt.«*) vantafli ekki 
utåsetningar og aflfinnslur i biodum. t f’jflflélfi var 1855 
fundifl afl pvi afl aginn i prestaskolanum væri eigi nogu 
strangur, lærisveinar svikjust um afl sækja kennslustundir, 
af J)vi peir hefflu eigi nog adhald og stunduflu yms onn- 
ur storf jafnhlifla. 8 ) t’essu var rækilega svarafl i sama 
blafli og synt, afl aflfinnslur |) essar væri å engum rokum 
bvggflar, pafl væri hins vegar heldur ekki hægt afl hafa 
barna-aga å fullorflnum monnum, sem prestaskolann 
sottu, slikt gæti ef til vill ått vifl å latinuskola, en ekki 
si æflri menntastofnunum. ( peirri grein er pess medal 
annars getifl, afl æskilegt væri, afl nåmstiminn væri lengdur 
um eitt sir, en pvi muni varia verfla vifl komifl. 4 5 ) Ymsir 
af gomlu prestunum voru lika undir niflri osinægflir mefl 
forrjettindi pau, sem peir pottusl sjå, afl kandidatar frå 
prestaskolanum hefflu vifl brauflaveitingar fram yfir Bessa- 
stsiflastudenta. 6 ) L't ur pessu ollu saman varfl toluvert 

1) Erfdaskrå Halldors Andrjessonar er prentud i Pjodolfi 
VII. 1855 bis. 41—42. 

2) Nordanfari I., bis. 84 (å ad vcra bis. 86). 

3) Pjoddlfur VII. bis. 130—131, 138-40; VIII. bis. 47-48. 

4) Pjodolfur VIII. bis. 9—12. Hvort grein pessi er eptir 
Dr. Pjetur vitum vjer ekki, en liklegt er, ad hann hall citthvad 
verid vid hana ridinn. 

5) Sbr. Pjodolfur VIII, bis. 29—31, 39—40. 


Digitized by Google 



78 


firas å milli Reykjavikurbladanna, dr. Pjetur ritadi tvær 
greinir i Ingdlf 1 ) og adrir fleiri vordu prestaskolann gegn 
adfinnslum ^jodolfs.*) 

Hinn 16. mai 1849 veitti stjornin dr. Pjetri Pjeturs- 
svni préfessors-nafnbot, 8 ) [>ad var J)å tizka ad veita hana 
forstodumonnum hinna ædri skéla og sotnu nafnbot ljekk 
Hjarni Jonsson rektor sidar. Dr. Pjetur Pjetursson ut- 
skrifadi 60 lærisveina af prestaskélanuin og må vist éhætt 
segja, ad hann var virtur og vel låtinn af |)eim ollum, 
enda var hann hinn mannudlegasti og liprasti madur i 
umgengni vid lærisveina sina sem adra. A skélanum 
liafdi hann hin fyrri år mikid starf ad semja alla fyrir- 
lestra og koma stofnuninni i rjett lag. Sira Jon Helga- 
son segir mn Dr. Pjetur: hann »reyndist prestaskélanum 
stjérnsamur forstodumadur og einkar samvizkusamur 611 
})au 19 år, sem hann hafdi J)ad emhætti å hendi og tokst 
sem forstodumanni ad åvinna stofnun jiessari hylli og 
traust fjjodarinnar og sjålfum sjer virdingu samkennanda 
sinna og lærisveina, j)vi |)eir fundu Jiad i hvivetna, ad 
honum var innilega annt um heill skolans og fram|>r6un. 
Hann var madur vel lærdur og vidlesinn og otti sem 
kennari fremur ljos og audveldur, en hvorki djupur nje 
frumlegur ad sama skapi og fremur daufur mun hann 
hafa |)6tt og hitalilill i kennarastolnum. t’dtt hann rit- 
adi bædi margt og mikid medan hann var prestaskola- 
kennari mun hann ekki hafa hirt svo mjog um ad uni- 
rita eda hreyta prestaskolafyrirlestrum sinum, heldur 
lesid {iå lengst af fyrir i f>eirri mynd er Jieir hofdu fengid 
hjå honum i fyrstu.« 4 ) Hve frumlegur dr. Pjetur hefir 
verid i fyrirlestrnm sinum gelum vjer ekki dæmt um, 
enda mun j)ad naumlega verda heimtad af kennara vid 
slikan skola, jiar sem varia getur verid ad ræda um 


1) In golfur 1853 — 55. Rvik 1855 bis. 62, 66—67. 

2) s. st. bis. 98—100, 1 13-144. 

3) Reykjavikurposlur III, bis. 152. 

4) Verdi ljos II, 1897 bis: 153. 


Digitized by Googie 



79 


annad en hin allra fyrstu undirstoduatridi visindanna; 
vjer hofum heldur ekki heyrt getid um neinn frumleik 
eda uppgotvanir i gudfrædis-visindum hjå neinum odrum 
kennurum, serrv vid Jjann skdia hafa verid. I’eir hafa 
edlilega lilb^tt Iærisveinunum Jieirri jiekkingu, sem jieir 
sjålfir hafa fengid vid håskolann og af békum, i hæfi- 
legri |>ynningu eptir menntunarstigi aheyrenda, og er 
ekkert ut å |>ad ad setja. 1 2 ) Hvad hdfundurinn meinar 
med »hitalitill« i Jiessu samba ndi er oss ekki vel ljost, 
i daglegum fyrirlestrum um trufrædi, bibliu|)yding, barna- 
spurningar o. s. frv. inun sjerleg andagipt eda prjedik- 
ara-hitakost, varia eiga vid eda komast ad. Eptir ollu 
edli sinu gat Dr. Pjetur ekki verid heitur og åkafur vid 
kennsiu eda onnur storf, J)ad var einmitt hin mikla 
stilling og ro, og hin gofuga og {>6 Ijiifmunnlega fram- 
ganga sem einkenndi hann og åvann honum virding 
allra sem kynntust honum. A yngri åruni var dr. Pjetur 
i miklu åliti sem rædumadur,*) en hrifandi mælsku- 
madur var hann aldrei, |)o åvannst honum meira en 
inorgum |>eim sem brjotast um kdfsveittir i rædustélun- 
um, Jieim hættir lika allajafnan vid ad tala ådurenjieir 
hugsa, en allt, sem Dr. Pjetur sagdi og ritadi, l^’sir rolegri 
i hugu n og stillingu. Hve mikid eda litid Dr. Pjetur hefir 
breytt fyrirlestrum sinum, vitum vjer eigi, en hafi hann 
litid breytt |ieim, [>a hefir hann, ad Jivi sem sagt er, att 
sammerkt i J>vi vid adra kennara prestaskélans. 

f |)å daga voru skyrslur um opinberar stolnanir 
enn Jia sjaldgæfar. Dr. Pjetur var i Jivi sem morgu 
odru forgongu madur. Hann gaf lit, sem fyrr var getid, 
skyrslu um hékasafn Vesturamtsins 1847, enn fremur 

1) Dr. Pjetur Pjetursson segir i Ingolli 1853, bis. 62: »Pad 
getur ekki verid tilgangur prestaskélans og verdur ekki heiinlad 
af honum, eins og nu er astatt, ad gjora menn ad eins lierdum 
gudfrædingum og håskolinn, heldur ad veita peim på menntun, 
sem gjori på ad hteniegum prestsefnum og færa um ad standa 
sémasamlega i pessari stodu sinni.« 

2) Sbr. Pjodolfur VIII. bis. 65. 


Digitized by Google 



so 

skyrslu um bibliufjelagid 1854, skyrslur um prestaskol - 
ann 1850 og 1856, 1 ) registur yfir bokasafn prestaskoians 
1863 o. s. frv. t*å var hann og frumkvodull ad fivi, ad 
ken narar prestaskoians fo ru ad gefa ut timarit kirkjulegs 
elnis 1850. s ) Timarit jietta kom |)6 ekki ut nema eitt 
år; |iad hætti J>6 ekki af |ivi, ad åskrifendur cigi fengist 
nogu margir, Jieir urdu strax 767, meira en helmingi 
lleiri en gert hafdi verid skilyrdi fyrir utkomu ritsins, 
heldur liklega mest af jjvi ad prentsmidjan gat eigi pren lad 
}>ad sakir anna vid aljiingistidindin. Svo nnmu timarit- 
inu ekki hafa bodist nægilega margar ritgerdir, en I)r. 
Pjetur komst eigi yfir einn ad skrifa allt. f*ad stod |>o 
til ad annar årgangur kæmi lit, utgefendurnir lofa (10. 
mar/ 1851) åframhaldi, Jiegar Pjédlundurinn sje buinn 
og buid sje ad prenta tidindi um t’jddfundinn.®) f*ad 
hefir lika ef til vill gert utgefendurna leida å J»vi ad vera 
ad brjotast i Jiessu, live hrottalega var tekidå moli tima- 
ritinu i ritdomum i Pjddolfi. 1 »Arritinu« eru fyrst 
prentadar rædur Jiær, sem haldnar voru vid vigslu presta- 
skoians, skj’rsla um åstand skolans, umburdarbrjei Helga 
biskups 8. mar/ 1850 um synodus, skrå yfir hinar hel/tu 
gudfrædisbækur, sem ut komu å Wzkalandi og i Dan- 
morku å årunum 1812—50, og nofn åskrifenda. Par 
eru jirjår ritgjordir og eru tvær at Jieim ad mestu levti 
jiydingar: um kirkjuhreyfingar å Pvzkalandi og um sakra- 
mentin eptir Martensen biskup, og svo allitarleg æfisaga 
G udbrandar biskups Porlåkssonar, allar Jiessar Jirjår rit- 
gjordir eru eptir préfessor Pjetur, svo Jiad må heita, ad 


1) SkVrslan um prestaskolann 185(5 er prentud sjerstok (65 
bis. 8 V °). Par er fyrst talad um stofnun skolans, på kemur kafli 
um kennara og kennslu, på um burtfararprof 1849 — 55 og eru par 
talin hin skriflcgu verkefni, på eru sidast skyrslur um fjårhag 
skolans og um bokasafnid. 

2) Årrit prestaskoians, eptir Dr. P. Pjetursson og S. Mel- 
sted kennara vid prestaskdlann. Fvrsta år. Reykjavik 1850, 218 
bis. 82 . 

3) Landstidindi II., bis, 180. 


Digitized by Google 



81 


hann skrifadi nærri allt timaritid (af 218 bis. eru 170 
beinlinis eptir hann) og sennilega hefir hann ått f»att i 
skS'rslununi lika. Ut ur tfmaritinu spunnust ritdeilur 
milli f’jodblfs og utgefendanna. Fyrst kom ut langur 
ritdémur i I , jo36lfi 1 2 3 ) ad mdrgu leyti ébilgjarn. Var J)ar 
mest fundid ad mali og rjettritun, og er {)6 hvorttveggja 
fullt eins gott eins og å t’joQolfi. Eins og vant er ad 
vera i }>esskonar ritddmum, voru adfinnslurnar sumar 
rjettar, sumar rangar og sumar eintom hétfyndni og 
svaradi Dr. Pjetur Jieim stillilega’). t*å rjedist ritddm- 
urinn lika å umburdarbrjef biskups um synodus og kirkju- 
stjornina og åtaldi lika athugasemd Dr. Pjeturs um verzl- 
unarmål i æfisogu Gudbrandar biskups. Gudbrandur 
I J orlaksson vildi sem kunnugt er rymka um yerzlunar- 
frelsi å fslandi og vildi ad almenningur eignadist verzl- 
unarskip og stofnadi verzlunarQelog, en J6n Jdnsson log- 
madur*) og logrjettan logdust å moti og sendu konungi 
bænaskrå um ad afstyra slikri 6hæfu, liklega af J>vi |>eir 
hjeldu, ad hiskup mundi hafa einhvern hagnad af Jiessu. 
Med |>essu syndu Islendingar veljjoknun sina å einok- 
unarverzluninni, sem litlu sidar var innleidd. Petta er 
einn med svortustu blettum i sogu Islands og hof. æfi- 
sogunnar fer nokkrum ordum um frt’ding og naudsyn 
frjålsrar verzlunar, en |jad vill Pjodélfur ekki heyra. Mot 
|)essum ritdomi Ijetu utgefendurnir prenta svar å sjer- 
stokum biodum 4 ). Deilurnar snerust svo smalt og smalt 


1) Pjdddlfur II. bis. 140—143. 

2) I.andstidindi II., bis. 109—110. 

3) Porf væri å ad einhver ritadi skynsamlega um vidur- 
eign Jons ldgmanns og Gudbrandar biskups; hid cina, sem ritad 
hefir verid um pad i samhengi, er ritgjdrd sira Arnljots Olafs- 
sonar um Varnarrit Gudbrandar biskups (Safn II. bis. 328 — 428), 
en hun er afar-hlutdræg og ritud af litium skilningi 5 sogu Is- 
lands. 

4) Svar upp a adsenda grein i Pjodolfi um Årrit presta- 
skdlans. Einkunnarord: »Han orthografisk var.« Rcykjavik 6. 
i uli 1850. 2 blod 4£_ 

6 


Digitized by Google 



82 


ad tillogunum ad kirkjustjdrn, er komid hfifdu fram i 
Årritinu i umburdarbrjefi Helga biskups. 1 ) 

Auk embættisstarfa sinna vid prestaskdlann Qekkst 
dr. Pjetur Pjetursson vid margt annad, er snerti almenn- 
ings {jarfir, og syn di |>ad sig nu sem fyrr, ad hann var 
hinn mesli starfsmadur og afkastamadur, var hann i 
flestu sjålfkjorinn til forustu sakir dugnadar, lipurdar og 
prudmennsku. Dr. Pjetur var jiegar å yngri årum hofd- 
inglegur i framgongu, håttprudur og hid mesta snvrti- 
menni, hann var vel måli farinn, stilltur, rådsettur og 
tillogugodur og idinn og kappsamur ad hverju verki. 
Dr. Pjetur vard |)vi fyrir lærddms sakir og mannkosta 
snemma nokkurs konar ondvegisholdur hinnar islenzku 
prestastjettar og jiad longu ådur en hann vard bisknp; 
var hann mjog vinsæll madur og alstadar i miklu åliti. 

Å Jiessum årum, sem hjer rædir um, varprdfessor 
Pjetur eitthvad ridinn vid flest opinber mål i Revkjavik 
og vid allmorg onnur landsmål. Eptir ad Dr. Pjetur 
kemur til Reykjavikur lifnar mjog yfir ollum kirkjulegum 
framkvæmdum og fæst hann mikid vid 611 kirkjuniål, 
sem å Jieim årum voru å dagskrå, bædi å aljiingi og 
utan jiings; alstadar er hann hvatamadur til umbéta og 
framkvæmda og munum vjer sidar nånar geta hins ein- 
staka. Hjer nefnum vjer ad eins fått eitt. Dr. Pjetur 
var adalhvatamadur ad endurskodun sålmabékarinnar, 
åtti mikinn {)ått i vidreisn bibliuQelagsins og endurskodun 
og utgåfu bibliunnar, var mikid ridinn vid tilraunirnar 
til ad auka vald og jjj’dingu synodusar o. s. frv., hann 
j6k prestsekknasjodinn mikid og afhanshvotum komust 
tveir sjédir å stofn vid prestaskélann. Å årunum 1849 — 
51 var Dr. Pjetur ritstjéri Landstidindanna og ritadi 
sjålfur mestallt bladid, f)å var hann Jjingmadur 1849 — 
1885 og j)ad einn af hinum afkastamestu, opt varafor- 
seti å hinum rådgefandi {)ingum, en å loggefandi {>ing- 

1) Pjédélfur II, bis. 159—160, 163—165, 167—168, 181—184. 
HalfyrOi um årrit prestaskolans (Landstidindi II, bis. 109—110). 


Digitized by Google 



83 


unum forseti i efri deild, f>å var hann nokkur år ritstjori 
jångtidindanna og i flestum hinum stærri nefndum. Arin 
1848—1868 var prdfessor Pjetur forseti Bdkmenntafje- 
lagsins i Reykjavik; opt adstodadi hann Helga biskup i 
enibætti hans og Jijénadi biskupsembættinu med koflum 
i siglingum og sjukleika Helga Thordersen’s. Ddmkirkju- 
braudinu jyénadi Dr. Pjetur um tlma og auk Jjess var 
hann edlilega opt prdfdémandi vid latinuskolann og vid- 
ridin flest skålamål. I bæjar- og Qelagsfjarfir starfadi 
hann og ymislegt, Jxmnig var hann lormadur i bæjar- 
stjérn 1848—1854 og såttasemjari i Reykjavik 1 2 3 4 5 ) i 18 år 
(18-48—65), J)å åtti hann J>ått i sjukrahiiss-stofnun i Reykja- 
vik 1863 og var kosinn i sjukrahuss-nefndina*); hann 
var einnig annar af tveim i verdlaunanefnd er dæma 
åtti rit um hreinlæti o. 11. fvrir tilstilli Isac Sharps.*) 
Hinn 28. jan. 1858 bar Dr. Pjetur fram J>d uppåstungu 
i Suduramtsins huss og bustjårnarfjelagi, ad veitt yrdi 
verdlaun fyrir beztu ritgjord um J>ad, hvernig atteiding- 
ar fjårklådafaraldursins gætu ordid sem skadaminnstar 
fyrir almenning,*) og jiannig fjekkst hann edlilega vid 
morg onnur fjelagsmål. Vid håtidleg tækifæri var Dr. 
Pjetur J)å Jægar opt fenginn til ad halda rædur og ad- 
stodadi jafnan vid kirkjulegar athafnir, sem fram fdru i 
domkirkjunni; likrædur hjelt hann yfir flestum hinum 
merkari monnum sem ondudust, einkum hin fyrri år, 
og eru allmargar af rædum jiessum prentadar.*) 


1) Pjodolfur XVIII, bis. 40, 45. 

2) Pjodolfur XVI, bis. 29—30. 

3) Pjodolfur XIX. bis. 99. 

4) Pjddolfur X. bis. 47, 87. 

5) 1 Tækifærisrædum dr. Pjeturs, Heykjavik 1857, eru prent- 
adar likrædur yfir Sveinbirni Egilssyni rektor, Joni Thorstensen 
landlækni, ckkjufrii Johonnu S. Bogadottur, Pordi Svcinbjornsen 
håyfirdomara, ckkjufrii Valgerdi Jonsddttur, Ilannesi prdfasti Ste- 
phensen. Pa eru einnig prentadar rædur vid jardarfarir dr. Hall- 
grims Schevings, Helga biskups Thordersens og Jons Sigurds- 
sonar i odrum ritum. 


Digitized by Google 



84 


f’egar låt Kristjåns konungs hins åttunda frjettist til 
Reykjavikur hjeldu hinir ædri skolar minningarhåtid 8. 
maimån. 18*48 ; vid |>ad tækifæri var fyrst sungid kvædi 
eptir Dr. Sveinbjorn Egilsson; Jiå hjelt Dr. Pjetur Pjet- 
ursson minningarrædu og sidan sungu skolapiltar kvædi 
eptir Gisla Thorarensen; um samkomuna varsvoprent- 
ad sjerstakt rit. 1 ) Minningarræda Dr. Pjeturs tysir kon- 
ungi vel og sk^’rir frå velgjordum hans vid istand, er 
hann endurreisti aljiingi hid forna å jijédlegum grund- 
velli og sy'mdi islendingum velvildarhug i morgu odru. 
»Mildi hans vid oss Islendinga,« segir Dr. Pjetur, »var 
ekki snogglegt godvildar-uppjjot, sem kemur fljdtt og fer 
eins fljétt aptur, likt og sélarglampi i sjoarbåru, heldur 
var hun byggd å hyggindum og samfara umhugsun um 
forlog okkar eptirleidis.« 1 ræd u lok segir Dr. Pjetur: 
»Vjer munum aldrei gleyma |)vi, ad J>o margt kunni ad 
verda blémlegra hjer å landi eptir en ådur, okomni 
timinn rjetti ad okkur témar rosir, J)å spretta j)ær upp 
af rétum |>eim, sem Kristiån VIII. hefir grodursett og 
verda ekki slitnar frå minningu hans nema med |jvi ad 
én^’ta og tæta i sundur sogu okkar og sannleikann, en 
Jjad getur enginn, sizt nokkur så, sem ann hvorutveggju 
og er gddur islendingur.« 

I somu rædu talar Dr. Pjetur medal annars um, 
hve Jj^dingarmikid })ad sje ad glæda Jjjédernistilfmning- 
una, eins og Kristiån konungur hafi gert med stofnun 
aljiingis. Honum iarast medal annars |>annig ord: »t*egar 
einhver verdur altckinn af hættulegri innvortisveiki, |>å 
kemur ekkert kåk ad haldi, eda nein utvortis medul, 
heldur verdur ad komast ad upptokum og tilefni sjuk- 
domsins til Jiess bét verdi å honum rådin. Einserlika 
varid med vanheilsu heilla f»joda, tilskipanir og rjettar- 


1) Sorgarliatid i minningu dauda Kristjåns konungs ått- 
unda, haldin i Heykjavik af visindastiptunum landsins 8. dag mai- 
månadar 1818. Heykjavik 1818, 18 bis. 8™ Ræda dr. Pjeturs bis. 
ft -16. 


Digitized by Google 



85 


bætur geta, ef til vill, grætt litvortis sår og meinsemdir, 
J)ær geta tiltekid alla ytri skipun J>j69fjelagsins og rjett- 
indi og skyldur einslakra lima |>ess. En sje vanheilsan 
andleg, {jå veita j>ær ekki nema stundarfrid og frdun; 
sje andlegur daudi kominn inn i [ijddfjelagid og farin 
ad heltaka hjartataugar Jtjodarinnar, Jiad er ad segja 
Jyodernid sjålft, |)å verdur ekki rådin bot å [)vi til hlitar 
med neinum litvortis adgjordum, heldur verdur lækning- 
in ad byrja å hjarta J>j6darinnar, hiin verdur ad byrja 
å {ijoderninu sjålfu, f>ad verdur ad få i sig n^jan yl og. 
n\ v ja lifsglædingu, til |>ess ad geta rekid daudann å fldtta 
og lifgad og vermt upp aptur Jjjédarlikamann.« 1 2 ) Å sama 
stad talar dr. Pjetur einnig um visindaåst Kristjåns kon- 
ungs, hann hafdi eins og kunnugt er ågæta hæfilegleika 
og var mjog elskur ad visindum. t*ar segir dr. Pjetur: 
»Oli menntun jijddanna, sannur Qelagsandi og fijdderni 
verdur ad draga ad sjer visinda-anda, J>vi jiad er allt i 
ætt vid visindin sem er gott og fagurt og |)ad breidist 
med Jæim ut um londin, og allt verdur ad få sjer einhvcrn 
studning af j>eim, annars dettur J)ad sundur og hrynur, 
eda lidur hjå eins og draumur.«*) 

Vid vigslu ddmkirkjunnar i Reykjavik 28. oktober 
1848 adstodadi dr. Pjetur Pjetursson biskup og ddmkirkju- 
prest. Vid |>essa athofn var mikill mannfjoldi bædi af 
soknarmonnum og sveitafélki, svo kirkjan var trodfull og 
margir komust eigi inn. f*egar stdd rjett å hådegi kom 
biskup herra Helgi i kirkjuna og bar i hondum sjer 
heilaga ritningu, med honum gekk Dr. Pjetur Pjeturs- 
son og domkirkjupresturinn sira Asm undur Jénsson, bar 
annar kaleikinn og diskinn, en annar skirnarfatid. t’essir 
jirir gengu inn i kor. en miigurinn fylgdi j)eim inn å 
milt kirkjugolf. »Biskup tok |)å vid hinum helgu d6m- 
um og setti å sinn stad. kaleikinn å altarid og og fatid 


1) S. st. bis. 9. 

2) S. st. bis. 12—13. 


Digitized by Google 



86 


å fontinn. 1 ) Sjålfur sta3næmdist hann fyrir altarinu en 
hinir gengu til sætis. Nu var byrjadur songurinn å [jessu: 
»Gu3 i {jinu nafni nu«, og sungu skolapiltar fjérraddad 
undir me3 organinu. J*å er sungin voru {jessi tvo vers 
og sålmur å eptir, stje biskup i stélinn, skifyddur rikki- 
lininu. GjorSi hann fyrst bæn sina til drottins fyrir htis- 
inu og fdlkinu. t*vi næst Jjakka3i hann gu3i fyrir J>å 
hina veglegu minningu nafn sins, er hann med [jessu 
husi hef3i låtiS reisa i sofnuSinum, [>å lika konunginum, 
Kristiåni heitnum åttunda, fyrir }ja3 orlæti, er hann hef3i 
ekkert viljaS spara til a3 gjora |)etta hus sem pr\'3ileg- 
ast, og toksins smidunum, sem me3 snilldarlegum hag- 
leik hefdu unnid a3 {jessu verki bæ9i fijétt og vel. Sag3i 
biskup, a3 {ja3 væri ekki ofyrirsynju, a3 drottinn hef3i 
låtid reisa |)etta veglega hus i landi voru einmitt å dess- 
um tima, er {ja3, eins og talandi vottur um hans dyrd- 
lega nafn skyldi |j rysta monnum til trausts og tnirækni 
å {jessari okvrrlåtu og brjålsomu old. I^å er hann hafdi 
loki3 rædu sinni i stolnum, var bvrjaS versi3: »LofiSgud, 
lofi3 hann, hver sem kannl« A medan gekk biskup 
fyrir altarid og skrvddist biskupskåpunni. Par hof hann 
vigsluræduna sjålfa, unz hann fysti |>vi yfir, a3 J)etta hus 
væri hjedan i frå fråskili3 allri veraldlegri notkun, {jad 
væri kirkja Reykjavikur og Seltjarnarhrepps og dom- 
kirkja landsins, og [jessu fysti hann me3 upplyptum 
hondum og i nafni heilagrar [jrenningar; skoraSi hann 
å sofnudinn a3 segja |)ar til amen og var Jia3 gjort me3 
[jvi songflokkurinn song |ia3 {jriraddad.« 

A hinum fyrri årum Dr. Pjeturs i Reykjavik var 
[jar stundum nokku3 umbrotasamt å ymsan hått, breyt- 
inga-andi så, sem rikjandi var erlendis tluttist lika [janga5, 
{jo breytingarnar samkvæmt landshåttum væru ekki vi3- 
tækar. Veturinn 1819 — 50 ur3u i latinuskélanum upp- 


1) Athofn pcssari cr lyst i Pjodolfl 1. arg, 1848 bis 17—18, 
og polti mjer ekki ofrodlegt ad setja hjer ågrip lysingarinnar, 
pvi fæstir eiga nu adgang ad gdmlum frjettabloduni. 


Digitized by Google 



87 


j)ot nokkur, sem endudu med »pereatinu« svo kallada 
17. januar 1850. Upphlaup jiessi voru i rauninni J>^d- 
ingarlitil barnabrek i fyrstu, en meira vard lir |)eim vegna 
djjarfa stifni og élags odru megin og drengjadrambs og 
æsinga hinu megin, svo bætti f>ad ekki tir ad borgarar, 
embættismenn og bladamenn skiptust lika i flokka i 
Jiessu måli og drogu $’mist taum pilta eda skolastjéra. 1 ) 
Ut ur 6r6a dessum spunnust ritdeilur milli Pjoddlfs og 
Landstidinda og riladi professor Pjetur toluvert um målid 
i bladi sinu. Hann komst ad Jieirri nidurstodu, ad reglu- 
leysi jiad, sem {iann vetur hafdi ått sjer stad i skolanum 
væri mest ad kenna regi ugjord skdlans, sem skipti vald- 
inu og |)ar med åbyrgdinni. Vjer sjåum ekki betur, en 
ad Dr. Pjetur einmitt taki fram adalmeinid, sem jafnan 
sidan hefir stadid skolanum fyrir jirifum. Hof. kemst 
jiannig ad ordi: »Sambandinu milli stiptsyfirvalda og 

rektors og skdlans og rektors hefir samkvæmt reglu- 
gjordinni verid jjannig håttad, ad rektor hefir ekkert 
verulegt vald haft yfir skolanum, heldur hefir hann purft 
ad bera hvad eina undir stiptsyfirvoldin, sem aptur hafa 
ordid ad bera 611 hin stærri mål undir tirskurd hlutad- 


1) I brjefum ymsra manna frå peirri tid er talad um ålag 
pad, sem på var å skolanum. Gisli Sigurdsson Thorarensen var 
settur kennari vid latinuskdlann veturinn 1847 — 18 og kenndi 
medal annars donsku; hann vard ad poka fyrir Hallddri Frid- 
rikssyni, sem vard fastur kennari 2. juni 1848. I brjefi til Kon- 
råds Gislasonar dags. 20. ågiist 1848 segir Gisli Thorarensen: »Pad 
er ein su aumasta stada ad vera hjer kennari eins og andi pilta 
er, hrokinn fråbær, batur vid ailt danskt oldungis ut i loptid, og 
petta er svo magnad, ad enginn piltur må tala danskt ordogvilji 
kennarinn tala vid på å donsku, svara peir honum ekki, petta er 
gert ad logum og rektor samsinnir pessu. Sidferdid vil jeg ekki 
nefna, ad undanteknum drykkjuskap, Reykjavik er alpekkt og 
hun hneykslast po å skolanum.« 1 brjefi 20. febr. 1849 segist Gisli 
nu utflænulur ur skolanum, ofsottur af Hallddri o. s. frv. og bætir 
svo vid: »Pvi skal jeg aldrei gleyma, ad på var dr. Pjetursson 
så eini madur i Reykjavik, sem var mjer vel, hann sotti um Fellid 
fyrir mig og nådi pvi med hardfylgi i haust.« i hinu fyrra brjefi 
segir hann lika: »Sira Pjetur hefir verid så eini madur, sem 
hefir verid mjer åstsamlega godur.« 




Digitized by Google 



88 


eigandi rådgjafa i Kaupmannahofn. f*ar ad auk hefir 
rektor ekki verid ætladur bustadur i skolanum, sem 
|)6 er oldungis naudsynlegt og tidkanlegt i ollum londum, 
hefir hann f>vi ordid ékunnugur åslandi og framferdi 
skolans. t*ad er jivi ekki ad kynja, Jjo Jiessi tilhogun 
hafi ordid til ad drepa nidur virdingu rektors i skolans 
augum, J)vi ad skélinn hlaut ad sjå, ad rektor var jiyd- 
ingarlaus og ad hann skorti bædi |)ekkingu ååsigkomu- 
lagi skdlans og vald til ad vidhalda jiar gédri reglu eins 
og lika jtessi medvitund hjå rektor hlaut ad draga kjark 
lir ollum adgjordum hans. I’egar svona var åstatt, ad 
cnginn hefir haft åbyrgd å stjdrn og kennslu, hvorki 
kennarar, rektor nje stiptsyfirvold, af J>vi enginn Jiess- 
ara hefir haft neitt vald lit af fyrir sig, |>å sjer J>ad hver 
godur og greindur madur, ad |)ad {)urfti ekki ad vera 
megn 6hKdnis-andi drottnandi i skélanum, f)6 einhvern 
tima bæri ut af lagi, og er hitt ollu meiri furda, ad Jjetta 
bar ekki fyrr ad.« Hof. ålitur f>vi naudsynlegt, ad reglu- 
gjord skélans sje endurskodud og henni breytt og rektor 
fengid meira vald i hendur, honum litvegadur bustadur 
i skolanum og 611 åbyrgd å kennslu og stjorn skolans 
sje logd å hann einan. 1 ) Seinna Qekkst dr. Pjeturtolu- 


1) I.andstidindi I. bis. 75. 1 brjefi 31. ågust 1848 til Kon- 
råds Gislasonar er doktor Pjetur ad oska pess ad Konrad verdi 
kennari vid skolann og segir: »Hann (skélinn) getur ekki fengid 
pinn lika i pvi, sem einna mest h ridur, sem er pjodernid og 
målid.« Pd segir hann ad Konrad muni geta ordid landinu til 
mikils gagns og sénia med pvi ad vera vid liåskolann, svo »jeg 
gct varia fengid af mjer ad aeskja komu pinnar hingad; ad ollum 
olostuduin mæta manni po j'misleg opægilegheit af peim, sem 
annadhvort eru niosavaxnir frå 18. old, eda vilja ofan af manni 
skoinn, og par sem allir kippa hver i sina åttina er pad ekki gott 
ad vera lijer fyrir eins koleriskan mann og pig, sem vilja koma 
å samtdkum og låta eilthvad gott af sjcrlcida.« Um å. stand skél- 
ans talar dr. Pjetur i brjefi til Konråds 6. september 1849. »Ekki 
get jeg sagt, ad mjer liki åstand latinuskolans eins og pad er 
nuna; bædi er husid slæmt og hefir po kostad oskopin 611, og 
svo er stjorn og agi ekki sem bezt. Rector gerir hvad hann get- 
ur og hann gelur pad ekki betur; honum er ekki lagid ad stjorna, 
en kennsla hans er géd. Scheving er ordinn gamall og honum 


Digitized by Google 



89 


vert vid skdlamål og ålti mikinti pått i umbdtum å 
reglugjord skélans og mun pess sidar getid. Ut lir rit- 
deilunum um skdlamålid var Pjodélfur ad drdtta pvi ad 
dr. Pjetri, ad hann mundi vilja verda rektor og sam- 
eina på stodu vid lektors-embættid vid prestaskdlann 1 ). 
Petta hafdi {>6 dr. Pjetri aldrei dottid i hug, hann hafdi 
meir en nog ad gjora vid prestaskélann, sem på var ad 
komast å fot, ank margra annara starfa, sem hann hafdi 
tekist å hendur. 

Nokkrum årum sidar (1854) var préfessor Pjetur 
nokkud ridinn vid pær breytingar sem urdu å pjdnustu 
vid domkirkjuna i Reykjavik. Eins og fvrr var getid 
vard sira Asmundur Jonsson prestur i Reykjavik 1846, 
hann var mesti sémamadur og merkur madur ad morgu, 
en honum lånadist ekki ad nå hylli safnadarins i Reykja- 
vik. Pegar sira Asmundur tok vid embætti, åtti sofnud- 
urinn ad sjå å bak hinum ågætasta presti; Helgi Gud- 
mundsson var framurskarandi rædumadur, svo pad var 
ekki ollum hent ad feta i fdtspor hans og ekki var [nid 
medfæri sira Åsmundar. Hann var enginn afburdaniad- 
ur og sizt var honum gefin mælska og ordsnilld. Sira 
Asmundur lagdi ad sogn rædur sinar flestar ut ur JjS'zku 
og var målid å peim illt og eptir sig kvedid, svo var 
framburdurinn slæmur, prestur var fljétmæltur og fast- 
mæltur, og mismælti sig stundum eins og Jon lektor 
fadir hans, svo gårungar hentu gaman af; kirkjan var 
pvi optast nærri tom pegar hann embættadi. »Pereats«- 
veturinn (1849—50) voru ^msar hreyfingar i Reykjavik 
og var på ekki undarlegt ad menn Ijeti i ljds oånægju sina 
med prestspjonustuna. Pad bar på til hinn 10. februarmån. 
1850, ad Helgi biskup prjedikadi i domkirkjunni og var 

er nokkud farid ad forlast. Gunnlogsen er of linur po hann sje 
eins og vid vitum afbragd. Jens Sigurdsson er bezti kennari, en 
of dulur til ad geta stjornad piltum. Undan Halldori gengur, en 
hann gjorir sjer of mikid far um pad, ef til vill, ad låta hiyda 
sjer i svipinn, annars held jeg hann sje godur kennari.« 

1) Pjodolfur II, bis. 158. 


Digitized by Google 



90 


{)ar fjoldi folks saman kominn »til ad hlvda roddu sins 
fyrra hirdis«, en eptir embætti stje Sveinbjorn Hallgrims- 
son ritstjéri upp å bekk å sydra loptpalli og taladi til 
biskups og safnadar, kvartadi hann undan |>vi ad kirkj- 
an stædi tém å helgum doguni og krafdist jiess, ad sofn- 
udurinn fengi n^jan prest. 1 ) I’etta mællist misjafnlega 
fyrir, en leiddi |)6 til |)ess å endanum, ad sira Asm und- 
ur vard leidur å verunni i Reykjavik og sotti aptur um 
Odda |)egar sira Markus brodir hans do 1853. t*å urdu 
Reykjavikur sdknarmenn ad sjå sjer ut nyjan prest og 
voru helzt tilnefndir sira Halldér Jonsson å Hofi, sira 
Hallgrimur Jonsson å Hélmum og sira Olafur Pålsson 
i Stafholti; hinn sidastnefndi vard sem kunnugt er hlut- 
skarpastur og fjekk domkirkjubraudid 10. september 1854. 
Å milli presta jjjonadi Dr. Pjetur ddmkirkjubraudinu frå 
J»vi honum var falid }>ad å hendur af hiskupi 6. juni 
1854 jiangad til sira Olafur Pålsson tok vid s ); Olafur 

1) Ræda Sveinbjorns Iiallgrimssonar er prentud i Pjodolfi 

(Hljodolfur) II, 18oO, bis. 127. Fyrir ræduna var Sveinbjorn Halt- 
grimsson sektadur um 10 r<t. »sem belgidagsbrotn, og var neitad 
um prentun å pvi Pjodolfsbladi i landsprentsmidjunni, scin ad 
rædan åtti ad standa i, hann vard pvi ad sigla til Hafnar og 
låta prenta bladid par. Um petta skrifar dr. Pjetur Joni brodur 
sinum 13. marz 1850 og ba-tir svo vid: »Bændur ætludu mi ad 

skrifa presti brjef og bidja hann ad sækja hjedan cda ad taka 
kappeliån og hjeldu alteina fundi, en bæjarfogeti gat fengid på 
ofan af pessu og litvcgadi loford biskups um, ad hann skyldi 
niessa og hita mcssa 12 sinnnm å åri. Med petta gjordu bændur 
sig ånægda, en prestur vild i ei, og klagadi bændur til Ministerii. 
toku på bændur sig saman og skrifudu hiskupi og itrekudu på 
bon, ad prestur sækti padan eda tæki kapellån, par cd peir 
heyrdu eigi til hans, voru 135 buendur og 40 bulausir undir brjef- 
inu, sem einnig gengur til Ministerii. Justitiarius tok på saman 
brjef pcss efnis, ad vel heyrdist til prests, og ad rædur hans 
væru godar; undir petta brjef skrifudu hjerum bil 50, mest em- 
bættismenn og kaupmenn og jeg par å medal, åsamt prem odruin 
»at jeg selv kunde godt hore« og ætludu peir gddu menn po ad 
ganga tram hjå mjer, af pvi peir hjeldu, ad jeg væri å moti 
presti«. 

2) Hjonavigslurædur, skriptarædur og fermingarræda frå 
peim tima (1854) eru prentadar i Tækifærisrædum Dr. Pjelurs, 
bis. 47—78. 


Digitized by Google 



91 


Palsson var i umbodi stiptprofasts settur inn i embættid 
af professor Pjetri 1. sunnud. i adventu s. å. og em- 
bættadi i fyrsta sinn næsta sunnudag eptir. ^ess må 
geta, ad sira Hallgrimi å H6lmum fyrst hafdi verid veitt 
braudid, en hann så sig um hond og fjekk levfi til ad halda 
sinu gamla braudi. Pegar Dr. Pjetur pjdnadi embætt- 
inu, brå mjog vid frå pvi sem ådur var, nu var kirkjan 
trodfull af folki å hverjum helgum degi. Var pad på i 
almæli i sokninni, ad sofnudurinn gæti ekki fengid betra 
prest en sira Pjetur var, ef hann vildi sækja, en pess 
var ekki kostur, pad var allt of mikill tekjumissir fyrir 
hann, fåtækan mann, ad sleppa forstodumanns-embætt- 
inu vid prestaskolann. På mun pad hafa komid til orda 
medal embættismanna i Reykjavik, livort ekki væri hægt 
ad lidka petta mål bådum portum til geds, pannig ad 
peir prestaskolakennararnir dr. Pjetur Pjetursson og Sig- 
urdur Melsted pjonudu Reykjavikurbraudinu auk kennsl- 
unnar vid prestaskolann. Sem betur for vard ekkert ur 
pessari fyrirætlun, pad hefdi hlotid ad draga ail ur båd- 
um embættunum 1 2 ). Jon Gudmundsson stod um padleyli 
i ritdeilum vid Ingélf um preslaskélann og var på stund- 
um mjog obilgjarn i domum sinum, medal annars drott- 
adi hann pvi ad dr. Pjetri, ad hann vildi sameina handa 
sjer embætlin bædi og svaradi professor Pjetur pvi å 
pessa leid s ): »Hann (Jon Gudmundsson) viiar ekki fyrir 

sjer — po med vifilengjum — ad drotta pvi ad mjer, ad 
jeg hafi roid ad pessari sameiningu. Svona geta menn 
villst frå sannleikanum og gibrt odrum rangt til, pegar 
peir vilja hafa sitt fram ån pess ad vanda medulin til 
pess. Ef jeg sæi mjer fært ad gegna bædi prestsembætti 
hjer og peim storfum, sem jeg hefi å prestaskolanum, 
og sæktist eptir ad få petta sameinad, pætti mjer engin 
minnkun ad gangast vid pvi. En af pvi pcssu er ekki 
pannig varid, get jeg vel unnt sira Halldori eda hverjum 

1) Sbr. Pjodolfur V. bis. 125, 142, 156; VI. bis. 210, 230. 

2) Ingollur 1853—55. Rvik 1855, bis. 67. 


Digitized by Googie 



oSrum godum manni Jiess ad få Jietta braud {jegar |)ad 
losnar.« 1 ) 

Årid 1848 sagdi Årni Helgason stiptsprofastur af sjer 
forsetastorfum i Reykjavikur-deild hins islenzka Bok- 
menntafjelags*) og var dr. Pjetur Pjetursson f»å kosinn 
forseti og hjelt hann Jjeirri s^slan i 20 år, sagdi aptur 
af sjer forsetastorfum 18. september 1868, tveim årum 
eptir ad hann var ordinn biskup. 1 jjå daga urdu ekki 
miklar breytingar å embættaskipun i fjelaginu, {jvi nær 
alla forsetatid Dr. Pjeturs voru somu starfsmennirnir i 
Reykjavikur-deildinni, Jens Sigurdsson skolakennari fje- 
hirdir, Sigurdur Melsted skrilari og Einar t*ordarson 
bokavordur; framkvæmdirnar voru nu {)å heldur ekki 
miklar eda margbrotnar og bar vmislegt til Jjess. I 2 3 ess 
hetir fyrr verid getid, ad Dr. Pjetur medan hann var 
prestur å Stadastad svndi åhuga å fra m forum Bokmennta- 
fjelagsins med |jvi ad stofna styrktarfjelag i sveitinni, og 
jjad var edlilegt og åtti vel vid, ad hann, sem var einn 
hinna fåu islenzku visindamanna og afkastamikill rithof- 
undur, yrdi forseti fjelagsins. Sama år var Brynjolfur 


1) Pessi trollasaga, ad dr. Pjetur liafi viljad sameina dom- 
kirkjubraudid vid forstodumanns-embætti prestaskolans og jafn- 
vel na undir sig rektors-embættinu, hefir haldist fram å vora daga 
hjå summn. Sannast par hid fornkvedna: »Calumniare audaeter! 
semper ali([uid bæret.« 

2) Varia hefir po stjorn Bokmenntafjelagsins farid frå al- 
veg af fusuin vilja, pegjandi og hljodalaust. Hinum yngri monn- 
um hefir polt stjornin adgjordalitil, enda hafdi hun ad heita måtti 
aldrei gjort neitt, og pvi hafa peir viljad kjosa framfaramenn. 
Stjornin for 611 frå, Årni Helgason, Jon Jonsson lektor og Pdrdur 
Jonassen; på (1848) kaus deildin i fyrsta sinn békavord, Jon 
Årnason, og hafdi hann pann starfa å hendi til 1854. Um pessa 
stjornarbreytingu skrifar Dr. Pjetur Pjetursson Konrådi Gislasvni 
8. marz 1849: »Hvernig lizt vkkur å revolutionina lijerna i Bok- 

menntafjelaginu ? Po vid hefdum sett konginn af og steypt olluni 
rådgjofum hans ur voldum, på hefdum vid ekki ordid hardara 
liti eda mætt omildari donium, en vid hofuni ordid fyrir hjå ein* 
stoku munnum lijerna. En vid hofuni breitt bak, og sidan em- 
bættaskiptin urdu hafa margir bæzt i fjelagid.« 


Digitized by Google 



93 


brodir hans kosinn forseti i Hafnar-dcildinni og gegndi 
J>eim starfa j>angad til um vorid 1851, |>vi |)å var hann 
ordinn veikur af {>eim sjukdomi er leiddi hann til bana 
27. oktober 1851. I |)å daga hafdi Reykjavikur-deildin 
ekki mikil stdrf fyrir hendi og lågu 5’ n,sar orsakir til 
jiess. Adalstyrkur fjelagsins var |iå i Kaupmannahofn. 
Ctlendir fjelagsmenn guldu jiå meira til fjelagsins (3 rd.) 
en lslendingar almennt (1 rd.) og fjelagid lifdi ad meslu 
leyti å donsku lje, eins og Hafnar-deildin gerir enn i 
dag. Adalbdka-utgåtan hlaut {)å ad vera i Kaupmanna- 
hofn bædi vegna flutninga og prentunar. Deildin i Hofn 
gat sent hækur til allra hafna å Islandi med skipum 
kaupmanna, en J)ad gat deildin i Reykjavik ekki, |)å 
voru engir flutningar å sjé kringum landid og boka- 
sendingar frå Reykjavik til fjarlægra hjerada hcfdi fyrst 
ordid ad senda til Hafnar og svo jiadan aptur med kaup- 
skipum. Deildin i Reykjavik hafdi [)å ad eins hein vid- 
skipti vid Sudurland, en til Nordur-, Vestur- ogAustur- 
lands sendi Hafnar-deildin allar hækur. Prentun ad 
nokkrujm mun var |)å ordugt ad framkvæma i Jiessari 
einu prentsmidju, sem til var å landinu; sidar har |)ad 
jafnvel vid, ad mestoll prentun vard ad hætta heil og 
hålf missiri jiegar al|)ingistidindin voru å prjénunum. 
Å årunum 1816—1845 ljet Revkjavikur-deildin ekki prenta 
eina einustu bok, |>ar var fyrst farid ad prenta »Skyr- 
ingar yfir fornyrdi logbékar« eptir Pål Vidalin 1816 med 
itarlegri ælisogu Pals eptir I’ord Sveinbjarnarson håvfir- 
domara og stdd prentun |)eirrar bokar yfir i 9 år. Fje- 
Iagar voru |)å fåir, 1847 ad eins 220, 1854 240, en sidar 
fjolgadi J>eim mjog, mest fyrir dugnad Jons Sigurdsson- 
ar. Årid 1849 sendi Reykjavikur-deildin ut åskorun um 
aljiydubækur 1 ) og bydur verdlaun fyrir hentuga lestrar- 
bdk fyrir unglinga, en i J)å daga voru annars engin rit- 
laun horgud fvrir })ad, sem fjelagid gaf ut. Åskorunin 


1) Reykjavikurpésturinn III, 1849 bis. 101—103: Landstid- 
indin II. 1851, bis. 144. 


Digitized by Google 



94 


inniheldur lika efnisyfirlit yfir slika bok eins og stjorn 
deildarinnar hafdi hugsad sjer hana. Bokin åtti ad vera 
18—20 arkir ad stærd og koma tit i tveim portum; efnid 
åtti ad vera småsogur, målshættir, spakmæli, ågrip af 
bihliusogu og mannkynssogu, ågrip af landafrædi og af 
fslendingasogu, »lagad til ad glæda |>j6derni hjå ung- 
lingum og åst å fésturjord Jieirra«, K’sing Islands og al- 
mennar heilbrigdisreglur. B6k {>essi hefir liklega ått ad 
vera suidin eptir P. Hjort’s »Borneven«, sem lyrst kom 
tit 1839. Fyrirtæki f»etta fjell f>6 nidur, liklega hafa ekki 
rithofundar fengist. Smått og smått for Reykjavikur- 
deildinni ad vaxa afl og medan Dr. Pjetur st^rdi deild- 
inni voru gefnar tit allmargar bækur i Reykjavik og må 
af jieim nefna fornaldar- og midaldarsogu Påls Melsteds, 
tolvisi Bjorns Gunnlaugssonar, Ilionskvædi, er Benedikt 
Grondal islenzkadi, rjettritunarreglur, landafrædi og mål- 
myndalvsing eptir Halldor Kr. Fridriksson, fn’ding brjefa 
Horazar o. fl. En adalframkvæmdin var å ftessum år- 
um eins og edlilegt var hjå Hafnardeildinni af Jteim or- 
sokum, sem fyrr er getid. 

t*egar prtifessor Pjetur var ordinn biskup, ritadi 
hann ollum profostum umburdarbrjeP) og bad |)å ad 
gangast fyrir J>vi hvern i sinu profastsdæmi, fyrir milli- 
gongu prestanna, ad sem flestir gengi i Btikmenntafje- 
lagid og leiddi ord ad f»vi, hve mjog |>ad hlyti ad ella 
bokmenntir vorar og soma landsins, ad fjelaginu geti 
aukist kraptar og ad {)ad verdi svo Ijolskipad, sem mogu- 
legt er. l’etta hafdi |>ann årangur, ad allmargir nyir fje- 
lagar fengust.*) A fundi 13. april 1860 minntust bådar 


1) Fjodolfur XVIII. 18(>G, bis. 158. 

2) 1 brjeii «lags. 28. marz 18t>7 til Jons Sigurdssonar segir 
Pjetur biskup: »Litill en po nokkur årangur liefir ordid af til- 
logum niinuni vid menn ad ganga i Bdkmenntaljelagid, sira Påll 
å Kålfafelli hefur ut vegad 14 og i ('tlafsvik vestra eru 7, sem vid 
hafa bæzt. Færi nu dålitid ad batna i åri, yrdi årangurinn meiri, 
en llestir bcrja nu hardindum og bagindum vid.« Hdrs. J. S. 
141 Fol. 


Digitized by Google 



95 


deildirnar 50 åra afmælis Békmenntafjelagsins og er ræda 
prdfessors Pjeturs Pjeturssonar vid J>ad tækifæri prenlud 
i minningarriti fjelagsins. 1 ) Hinn 5. mai 1855 var Dr. 
Pjetur af deildinni i Kaupmannahofn kosinn heidurs- 
fjelagi hins islenzka Bdkmenntaijelags og 1867 gjordist 
hann æfifjelagi hins norræna fornfrædafjelags. 


1) Hid islenzka Bokmenntafjelag, stofnun f]elagsins og at- 
hafnir um fyrstu fimmtiu årin 1816 — 1866. Kaupmannahofn 1867, 
4?_ bis. 1 — 5. 


Digitized by Google 



VI. LandstOindin. t>j65fundurinn. 


^ad er audsjed å allri framkomu dr. Pjeturs Pjet- 
urssonar, ad hann Jjegar i æsku hatdi mikinn åhuga å 
opinberum målum og var gagntekinn af Jjeim hugmynd- 
um um mannfrelsi og stjornarfar, sem |>å rjedi mestu 
hjå jafnoldrum hans og skélabrædrum vid håskolann i 
Kaupmannahåfn. Aliar ritgjordir dr. Pjeturs bera f>ess 
Ijosan vott, ad hann var einn af voruni frjålslyndustu 
monnum; hann var sannfærdur um |>ydingu frjålslegrar 
stjornarskipunar fyrir framfarir hinnar islen/ku [jjodar, 
en hann var stilltur madur og gætinn og vildi låta skyn- 
semi og reynslu råda, [)vi frelsi er bezt med forsjå; hann 
vildi med lipurd og hagsyni smått og smått vinna |>j6d- 
inni frelsi å sidferdislegum grundvelli. Årid 1818 gekk 
mikil hreyfing yfir alla Europu sem kunnugt er; hin 
\ ngri kynsléd fylltist eldlegum åhuga og {)å skapadist 
grundvollurinn undir |)ingrædisstjorn i flestum londum å 
meginlandi Nordurålfunnar. Gledin og eptirvæntingin 
var i flestum londum mikil, Jiegar menn loks eptir mikla 
baråttu hofdu nåd i |)ingbundna stjérn, menn {)éttust 
hafa himin hondum tekid og hofdu barnslega tru å fljot- 
an sigur alls hins gdda i mannscdlinu. 

Brynjdlfur Pjetursson var 1818 mikid vid stjornmål 
ridinn og i svo miklu åliti, ad hann var kosinn i 9 
manna nefnd Jjå, er semja skyldi grundvallarlog Dan- 


Digitized by Google 



97 


nierkur; hann fjekk jivi til leidar komid, a3 tillaga stjorn- 
arinnar uni ad sjo menn af Islands hålfu skyldu sitja å 
rikisdegi Dana var felid burtu. I 3 etta var mjog jiyding- 
armikid atridi fyrir sjålfstædi og frelsi Islands, jivi nu 
neyddist stjornin til ad leita ålita hinnar islenzku jijddar 
uni fyrirkomulag landsstjérnarinnar. Ekki var3 samt af 
jivi a3 fru ni varp um stjornarfar landsins væri lagt fyrir 
alting 1849, heldur var åkvedid a3 halda sjerstakan [ijod- 
fund, og var buist vi3 a3 hann yr3i haldinn 1850, en 
ekki var3 af jjvi, jiad dr6gst sem kunnugt er til suniars- 
ins 1851. f*eir brædur Pjetur og Brynjdlfur voru ni jog 
samr^mdir og voru i stjornmålum alveg somu sko3unar; 
dr. Pjetur mun å Islandi a3 ollu leyli hafa haga3 fram- 
komu sinni i stjornmålum eptir Jivi sem Jieir brædur 
liofdu or3i3 sammåla um i brjetum, sem jieirra foru 
å milli. 

Eitt af [ivi, sem gjort var til undirbunings undir 
|)jo3fundinn, var stofnun Landstidindanna fyrir tilstilli 
stiptsyfirvaldanna og var Dr. Pjetri Pjeturssyni falin å 
hendur ritstjorn Jieirra. Allar stjettir voru Jiå samhuga 
i {ivi, a3 Island ætti a3 få sjålfstjérn og annast sinn eigin 
bag, me3 odrum or3um eins mikid stjérnfrelsi cins og 
mogulegt var, ån Jiess rikissambandid slituadi. I jiessu 
efni voru fyrir bjddfundinn allir embættismenn, hænd ur 
og al|iy3a samdéma. En fljott gjordust junsar greinir 
medal manna um jiad, hvernig framkvæma skyldi hug- 
sjénirnar, menn skiptust eins og edlilegt er eptir mis- 
munandi aldri og skapferli i åkafamenn og stillingarmenn 
og munu Landstidindin hafa ått ad vera målgagn hins 
sidara flokks, en i honum voru flestir eda allir em- 
bættismenn, kaupmenn og borgarar i Reykjavik og 
allmargir hændur, |i6 voru skodanir manna i ymsum 
efnum mjog å reiki, Jivi allt var enn oundirbiiid. Ekki 
var f>o svo i fyrstu, ad lijer myndudust heinlinis poli- 
tiskir flokkar, en embættismenn i Reykjavik hafa viljad 
tryggja sjer blad, sem med stiliingu ræddi hin almennu 
mål, sem |>å voru å dagskrå, frå jieirra sjonarmidi, og 

7 


Digitized by Google 



98 


Dr. Pjetur var |>ar sjålfkjorinn ritstjori, godur rithofund- 
ur og mikill lærddmsmadur, sem hafdi åhuga å opin- 
berum målum og var alkunnur fyrir stillinga og varfærni. 
fcå kom ekkert annad blad ut en I^jodélfur, sem i }iå 
daga f>6tti nokkud unggædislegur og mærdarmikill. 
Reykjavikurpdsturinn såladist um sama levti. Seinasta 
blad hans var fyrir september 1849, en fyrsta blad Lands- 
tidindanna kom lit 5. september s. å. Landstidindin eru 
|ivi nokkurskonar åframhald af Reykjavikurpdstinum, 
eda koma i hans stad. t’d nu embættismenn gæfu ut 
Landstidindin, f>å er audfundid å etui jæirra, ad jjau 
eru ekkert eiginlegt stjérnarblad og jjau fara alveg eins 
langt i frelsiskrofum eins og Pjdddlfur eda lengra; Jiau 
koma alstadar hæverskulega og stillilega fram samkvæmt 
edli og lunderni ritstjorans og eptir umburdarlyndi J>vi, 
sem hann jafnan s^’ndi. I\*gar i lok [)jodfundarins allt 
var komid i ofsa å bådar hlidar og engin målamidlun 
var moguleg, hætti hann ritstjérn, Jjvi Jjad lå mjog Fjarri 
skapferli hans ad eiga i |)vdingar- og årangurslausurn 
bladadeilum. 

Ritstjori Landstidinda segist gjarnan taka greinir* 
sem hafa adra skodun en bladid, ef |>ær eru hyggilega 
samdar og sidsamlega ordadar, {>vi hann vill låta adal- 
stefnu bladsins vera leidbeinandi og tilgang J3ess ad »leida 
sannleikann i ljos, med {jvi ad velta målefnunum fyrir 
sjer å \ r msa vegu og færa åstædur med og mét«. Rit- 
stjdrinn synir Jjetta lika sidar i verkinu, hann tok greinir 
gagnstædrar skodanar og var i f»vi frjålslyndari en ^jod- 
élfur, sem neitadi ad taka slikar greinir. 1 ) Ritstjérinn 
vill låta allar umrædur snerta efnid, er ræda skal, vera 
stillilegar og hogværar og stjornast meira af skynsemi 
og hyggindum heldur en tilfinningum og ordagjålfri, 
honum er meinilla vid allt bladaskrum og pdlitiskt fimb- 
ulfamb. Ré hann i bladi sinu ætti i ordakasti vid ^msa 
mdtstodumenn, heldur hann jafnan umrædunum innan 


1) Landstidindi I, bis. 98. 


Digitized by Googie 



99 


takmarka hins mesta velsæmis og stillingar, |ivi eins og 
hann segir: »eiga menntadir menn jatnan ad fordast ad 
meida hvern annan i ordum, |)6 [)eir sjeu annarar 
skodunar« 1 ). ^ad, sem Dr. Fjetur skrifar um bladagjålfur, 
hafa menn gott af ad lesa enn, hann kemst svo ad ordi: 
»^ad er ekki svo hægt ad eiga ordastad vid menn, sem 
i stjdrnar eda fjelagsmålefnum lifa i lomum tilfinning- 
nm og sveima fyrir utan lifid og reynsluna eins og i 
vakandi draumi, sem i stad sannana koma med upp- 
hropanir og ein og onnur ordatiltæki. J*ad er ordugt, 
ad eiga ordastad vid {>ess håttar menn, })vi ætli menn 
ad lirinda åstædum |>eirra med skynsamlegum ålyktun- 
um, komast menn allt i einu ad raun um, ad menn 
eru ad fåst vid toman skuggann, sem hvergi verdur 
hond å fest og sonnun |)eirra er ekki annud en hugar- 
hurdur, sem leggur upp af olgandi imyndunarafli, en 
sem opt er ålitlegur og glæsilegur, f)egar å hann siær 
geislum fodurlandsåstarinnar, sem opt er innileg og 
hrennandi og æsir imyndunaraflid hjå Jicssum monnum. 
Ad (>vi leyti sem hugarburdur Jæssi er geislaskyn fodiy- 
landsåstarinnar, )>å er hann elskuverdur, en ad |)vi 
leyti sem hann vill få adra til ad sveima med sjer i 
loptinu, |)å er hann hættulegur og getur komid monn- 
um i |)ær ogongur, sem jieir sjå ekki fram ur*)«. 

Landstidindin voru vel låtin |)enna stutta tima, 
sem J>au komu ut. Kitstjori t*j6dolfs Jon Gudmundsson 
gaf |>eim nokkru sidar (1853) ])enna vitnishurd: »Lands- 
tidindin hofust undir merkjum eins hins lærdasta og 
merkilegasta embættismanns vors, sem Jiar til var og 
er eins kunnur ad varfærni eins og ad vandvirkni; {)ad 
var ritstjori, sem ad ollu var samhodinn håyflrvoldum 
landsins, sem stofnudu bladid. Landstidindin runnu lit 
tyrsta årid, en mæturnar å fieim rénudu brått, miklu 
fremur og liklega eingongu af Jjvi, hverjar hreyfingar 


1) Landstidindi I, bis. 23. 

2) Landstidindi II, bis. 197 — 198. 

7* 

y 

Digitized by Google 



100 


J>å voru hjer sem annars staåar, af |)vi bladid fullnægOi 
ekki jjvi, sem flestir hinir skynsamari menn ætludust 
til, ad tæra greinilegar skfrslur um hina margvislegu 
rådsmennsku håyfirvaldanna yfir 5’ msum opinberum 
stiptunum o. s. frv., en jjetta var peim ad kenna, en 
ekki ritstjoranum — og af jjvi I 3 j6dolfur var f»å upp- 
vaxandi éskabarn tydsins 1 ) — en engan veginn af Jni, 
ad fiad væri audgefid ad få algjordari ritstjora fyrir 
slikt blad en herra professor og Dr. Pjetur Pjetursson«. 

Eitt hid fyrsta verkefni Landstidindanna var ad 
ræda um kosningar til t’jådtundarins og hefir Dr. Pjetur 
skrifad langar greinir og frjålslyndar um {)ad målefni. 
t*ad fer fjarri jn’t. hann å nokkurn hått dragi taurn 
emhættismanna gagnvart alj>^ r 3u, hvert å moti, hann 
metur bændur mjog mikils. A einum stad farast hon- 
um hannig ord: »Vér verdum ad velja h a menn, er 

vjer vitum ad hata almennasta menntun og skarpar og 
liprar gåfur, eru fljotir ad åtta sig å |> v ‘> er h e ' r hevra 


* 1) Petta er nu ad cins rembilæti ritstjdrans og digurniæli. 

Sveinbjorn Hallgrimsson var ritstjori Pjddblfs medan Lands- 
tidindin voru uppi og nådi Pjodolfur å peim lima litilli alpydu- 
hylli; pislarvætti pad, sem ritstjorinn potti verda fyrir, er stjornin 
um tima neitadi ad prenta bladid i lands-prentsniidjunni, mun 
belzt hafa hjålpad til utbreidslunnar. Sveinbjorn Hallgrimsson 
var greindur madur, en likt og Magnus Grimsson åkaflega 
mærdarmikill og efnislitill, svo greinir peirra er nu varia hægt 
ad lesa dgeispandi. Einmitt i somu greininni (Pjddolfur V. 18.">3, 
bis. ;«» — 31) beinist Jon Gudmundsson allsnarplega mot hinum 
fyrrverand i ritstjora Pjodolfs, sem på var larinn ad gela ut 
Ingolf, ordinn skuthverfur i politik og »leigulidi båyflrvaldanna«. 
Pjodolfur vann sjer fyrst pjodarhylli undir ritstjorn Jons Gud- 
nuindssonar; hann var reyndar enginn rithofundur, framsetn- 
ingin å greinuni hans var opt stird og opa*gileg, en elnid var 
opt gott, sem mest ridur å. J6n Gudmundsson rædir målin 
itarlcga og opt med mikilli pekkingu, en er laus vid alil orda- 
gjålfur og sljornmålapvadur. Hann finnur éspart ad gjordum 
yflrvaldanna, og pd hann sje stundum ædi hardordur, er hann 
sjaldan onærgætinn; hann er dtraudur i pvi ad heimta gjordir 
stjdrnarinnar leiddar i Ijos og lagdar fram fyrir domstol al- 
mennings. A penna hått gjdrdi Pjodolfur mikid gagn og fjekk 
ålit og utbreidslu, po hann opt væri leidinlcgur aflestrar. 


Digitized by Google 



101 


umrætt, f>6 ekki beri J>cir gott skyn å j)ad ådur og haft 
litid hugsad um {)ad ad undanfornu, en einkum hlytu 
menn ad hafa J)ad traust til Jjeirra, ad Jjeir væru sam- 
vizkusamir menn og |)jodlegir fodurlandsvinir, sem ljetu 
sjer einkar annt um 611 almenn inålefni ættjardar sinn- 
ar og legdu j>vi alla alud å ad hugsa hvert mål sem 
bezt og rækilegast. Hve miklu jjvilikur åhugi og liprar 
nåtturugåfur geta åorkad, hofum vjer getad sjed å al- 
Jjingi ad undanfornu, Jiar sem vjer hofum ått einstaka 
hænd ur, er hafa verid einhverjir hinir beztu jringmenn- 
irnir, og må |>6 nærri geta, hversu |>å hafi i morgum 
greinum vantad menntun lærdra manna. Nu sem stend- 
ur må oliæll fullyrda, ad hinir beztu Jjingmenn ur leik- 
manna flokki sjeu hetur hæfir til jiingsetu en sumir 
|)eir, sem lærdir eru. Vjer hofum sjed Jiad å alfnngi ad 
undanfornu, hversu monnum er ojafnt lagid ad heita 
vel og koma laglega vid {»eirri {jekkingu, sem f)eir hafa; 
en J)6 er ekki allt komid undir fivi ad vera lipur ad 
koma fyrir sig ordi, og opt fylgjast mælgi og grunn- 
hyggni ad, en margur så, sem stirt er um mål, getur 
verid gédur })ingmadur, sje hann annars greindur og 
gætinn og beri goti skynbragd å })au mål, sem um er 
ad ræda, og kern ur |iad |>å einkum fram i nefndum }>eim, 
sem valdar eru å |)inginu, til ad ihuga 5’ ms målefni 
|>ess«. 

Enn frem ur mælir Dr. Fjetur fasllega fram med 
frjålslegum kosningarlogum og segir medal annars: 
»Vjer ætlum, ad jiad sje ad skapi llestra landa vorra, 
ad kosningarlogin sjeu sem frjålslegust og minnstum 
|)eim takmorkum bundin, er midad gætu til ad drepa 
nidur hreinum og skynsamlegum frelsisanda |)jodar 
vorrar, en j)6 hijota menn ad gæta pess, ad |ivi frjåls- 
ari sem login eru, jjess hyggilegri vanid og |ivi skyn- 
sam legri åhuga jiurfa menn ad hafa å |)vi ad vanbruka 
ekki lagafrelsid sjer og ættjordu sinni til éheilla, |)vi ad 
sje frelsid vanbrukad, verdur f»ad ad ofrelsi«. t*vi næst 
skyrir ritstjorinn nånar frå Jjvi, hverja varfærni menn 


Digitized by*Goog!e 



102 


eigi ad hafa vi3 kosningar, svo beztu og skynsomustu 
mennirnir fåist. 

Eftir uppåstungu Hannesar Stephensen profasts 
var frngvallafundur haldinn 9., 10. og 11. ågust 1850 
til undirbunings undir Jjjddfundinn 1 ). Menn hofdu fyrst 
ætlad, ad |>j6dfundurinn yrdi haldinn å jjvi sumri, en 
stjérnin frestadi honum sem kunnugt er til 1851 og var 
J)ad Islendingum mikill bagi og vonbrigdi. I J ingvalla- 
fundurinn 1850 var fjolmennur, [langad komu 181 fund- 
armenn, f>ott {)å væri heyannir. Hannes Stephensen 
var kjorinn fundarstjdri og hann kaus sjer tvo adstodar- 
menn Johann Briem profast og Dr. Pjetur Pjetursson. 
t*ad var talid adalverkcfni fundarins ad gefa sig vid 
Jieim målurn, sem snertu undirbiining undir Jjjddfund- 
inn. »Bænaskrå til konungs var samin um ad tå ad 
sjå sem fyrst frumvarp stjdrnarinnar til grundvallarlaga 
Islands, svo landsmonnum gæfist kostur å ad ihuga 
J)ad sem vandlegast, ådur frjédfundurinn byrjadi; i somu 
bænaskrå var bedid um frumvarp til verzlunarlaga Is- 
lands og um greinilega skyrslu um fjårhags vidskipti 
Islands og Danmerkur. Lika var |>ar samid åvarp til 
Islendinga um |>au atridi i stjornarskipun Islands, er 
fundarmonnum |)otti meslu varda. Voru |iau atridi Jiessi: 
ad Island væri i frjålsu sambandi vid Danmork med 
fullu l>joderni og frjodrjeltindum; ad stjérn Jteirra måla. 
sem sjerlega snerta Island, eigi adsetur i landinu sjålfu 
med 3 stjornarherrum, en Danir hafi hjer jarl; ad al- 
Jjingi hafi oli f>au rjettindi, sem J>jod|)ing hafa, |)ar sem 
er takmorkud konungsstjérn; ad landid eigi erindsreka 
i Danmorku milli konungs og hinnar hjerlendu stjornar; 

1) Fundarhald petta var å moti skapi håyflrvaldanna, sctn 
på voru. På var Porsteinn Jonsson settur stiptamfmadur og 
II. G. Thordersen biskup, peir bonnudu ad prenta blad pad af 
Pjddålfl, sem augiysingin um fundinn stod i, en i pvi bladi var 
nu lika ymislegt annad snertandi »percatid«, motblåsturinn moti 
sira Åsmundi o. (1., sem peim lielir mislikad. Pad blad var 
prcntad i Kaupmannabofn 25. april 1850 og var kallad »Hljod- 
dlfur«. 


Digitized by Google 



103 

ad fjårhagur Islands sje sjer i lagi, og ad Island gjaldi 
ad sinum hluta årlega til almennra rikisnaudsynja ad 
tiltolu. Ætladist tundurinn til, ad stelunefndir væri 
kosnar i hverju kjordæmi, til ad ihuga jiessi atridi og 
dnnur, J)au er merkileg |>ættu vidvikjandi stjérnarskipun 
landsins, og ad syslunefndirnar sendu sidan ålitsskjol 
sin adalnefnd jieirri i Reykjavik, sem kosin var {jar å 
fundinum. 1 {>essa adalnefnd voru kosnir: Trampe 

greifi, Jens Sigurdsson, Halldor Kr. Fridriksson, Jakob 
Gudmundsson og Pjetur Pjetursson. Ætlunarverk adal- 
nefndarinnar var ad birta uppåstungur sfslunefndanna 
um stjornarskipunina 1 2 3 ) og bvggja å jjeim frumvarp til 
bænaskrår til almenns fundar vid Oxarå ad sumri (1851) 
sem Jiar å jjå ad ræda og senda ftjddfundinum*)«. — 
Sidan var kosin jn-iggja manna nefnd til J)ess, ad semja 
bænaskrå til konungs um, ad frumvarp stjdrnarinnar 
til grundvallarlaga Islands yrdi sent til Islands sem 
allra fyrst. I |)å nefnd voru kosnir: Jens Sigurdsson, 
Pjetur Pjetursson og Sveinbjorn Hallgrimsson 8 ). 

Pessar ålvktanir fangvallafundarins 1850 eru mjog 
merkilegar og athugaverdar i sogulegu tilliti. t*ar koma 
|)egar fram hreinar og beinar sjålfstjornarkrofur Islend- 
inga, sem f>eir enn ekki hafa fengid fullkomlega upp- 
fylltar, J)o meir en hålf old sje lidin sidan; pessar ljosu 
og edlilegu krofur hafa lika dtal sinnum horfid i mod- 
reyk politiskra æsinga og flokkadråtta. I*ad er lika 
merkilegt ad sjå, hve [)eir Islendingar, sem i f)å daga 
hugsudu um stjérnmål, jafnt alj>$'dumenn sem embættis- 
menn, hafa verid einhuga i krofum {jessuni og von- 


1) N’efndarålitin eru prentud i »Undirbuningsbladi undir 
pjodfundinn ad sumri 1851«. Reykjavik og Kaupmannahofn 1850 
og 1851 — 4° 44 bis. 

2) Landstidindi II. bis. 105 — 106. 

3) Undirbuningsbladid bis. 2. 


r 


Digitized by Google 



104 


godir um ad få pær uppfylltar 1 ). l 5 ad virdist engin å- 
stæda vera til pess ad efast um pad, ad hinir ædstu 
embættismeun i Reykjavik hafa 1850 i ollum adal- 
atridum fallist å tillogur frngvallafundarins, og sjålfur 
stiptamtmadur tekur å méti kosningu og er formadur i 
midnefndinni, sem safna å skj'rslum og skilrikjum um 
vilja pjodarinnar. Nefnd pessi uppfyllir skyldu sina og 
lætur prenta skS'rslur og nefndarålit. A pessum årum 
koma pegar fram flestar greinir peirra stjornmåla, sem 
ræddar hafa verid sidan i hålfa old, og |>6 mikid hali 
verid pjarkad um 5’ ms atridi, på må varia segja, ad 
verulegar eda pvdingarmiklar m'jungar hafi sidan komid 
fram. Fvrir tilstilli Jons Sigurdssonar, Hannesar Step- 
hensen og annara gédra manna, eru pegar allar 
rjettmætar krofur hinnar islenzku pjodar, sem byggdar 
voru å sogu legu m sannindum og fostum grundvelli, 
ljdslega og skilmerkilega kom nar fram å sjdnarsvidid. 
Må pad heita mikid happ, ad pessir menn voru ekki 
logfrædingar. Hårtogadar skvringatilraunir logspekinga 
og sniddomara hafa sidar eigi gjort litid til ad æsa 
flokkadrått ad épdrfu, Jjvi menn deila vanalega mest 
um pad, sem peir skilja sizt. 

Eptir peim frelsisanda, sem rikti i Danmorku 1848, 
hofdu Islendingar fulla åstædu til ad halda, ad Danir 
niundu sinna krofum pessu m, pvi po |)ær gengju ædi 
langt frå |>vi stjérnarfari, sem Islendingar i margar aldir 
hofdu ått ad venjast, på voru pær fullkomlega rjett- 
mætar samkvæmt sogulegri stodu Islands til Danaveldjs, 
måtti pvi vænta, ad pjéd, sem nvlega hafdi unnid sjålfri 
sjer irelsi, s$ r ndi sanns^ni og rjettlæti gagnvart sambands- 
pjod, po hun væri liti], fåtæk og kraptasnaud, og vildu 

1) Ålmenningur var po ckki Vaknadur til mikils politisks 
åhuga. Hinn 2G. januar 1830 skrifar J6n Gudmundsson Jdni 
Sigurdssyni: »Pli sjerd å Landstidindum og Pjdddlli, ad mikid 

rita pcir um kosningarnar, en pad kemur fyrir såra litid sum- 
sladar og jeg held vidast, pvi alpvda er næsta dauf og hefir 
såra litinn åhuga å kosningum til pjddfundar pessa«. 


Digitized by Googie 



105 


unna henni jafnrjettis. Af [æssum åstædum voru ls- 
lendingar jni allir, bædi ædri og lægri, fullvissir uni, a5 
stjornin mundi sinna krofum |)essuni i olluni adal- 
atridum. En }>ad f6r odru visi en ætlad var. Dråttur- 
inn, sem vard å stjornarbolinni, og |)au tidindi, seni |>å 
gerdust i Danmorku, breyttu grundvellinum og hugs- 
unarhætti stjérnarvaldanna gjorsamlega, og frelsismenn 
Dana urdu hinir verstu métstodumenn Islendinga i 
stjornarmålum, hålfu verri en hinir sidustu einvoldu 
konungar, sem virtust vera stjornmålum islendinga 
freniur hlynnandi. Uppreisnin i Schleswig- Holstein og 
sigursæld Dana i {>eini ofridi vard lika lslendingum ad 
olåni. I’egar leid ad Jjjodfundi voru ordin skapbrigdi 
bjå leidtoguni Dana og rådherraskipti. Hefdi engin 
uppreisn ordid i hertogadæmunum, eda ef Danir hefdu 
bedid osigur, mundi J)jodernisflokkur Dana liklega hafa 
slakad til vid Islendinga i stjornbotamålinu, og borf- 
urnar hefdu ordid adrar en raun vard å. Frelsismenn 
i Danmorku hofdu unnid |)jod sinni frjåls grundvallar- 
log, en dfridurinn gerdi |)ii hrædda um, ad los gæli 
komist å rikisheildina, svo mi åtti ad reyra allt, sem 
hordustum bondum, adrir [)jodflokkar rikisins mattu 
eigi få sjerrjettindi ad neinum mun, peir åttu ad luta 
meiri hlutanum danska i midrikinu. Ofridurinn i her- 
togadæmunum haldi skapad tortrvggni gegn {jjddernis- 
hreyfingum annara })joda, er lutu Danakriinu og mæltu 
adrar tungur. Å fåum åruni haldi allt breytzt islend- 
ingum til éhags, en |)ad litur lit fvrir, ad leidtoga is- 
lendinga hafi ekki grunad J>essi vedrabrigdi, og jafnvel 
å [)j odiumlinum ætludu jjeir varia ad triia sinum eigin 
augum, er |)eir såu frumvarp stjornarinnar. var 

|)essi breyting edlileg eptir rås vidburdanna i Danmorku. 
Fingvallafund urinn 1850 sS'nir bezt med nefndarkosn- 
ingum sinum og ålyktunum, ad menn renndu ekki 
minnsta grun i afstodu målanna i Danmorku. Ædstu 
embættismennirnir med sjålfan stiptamtmanninn i broddi 
fylkingar slåst i lid med forvigismonnum lrelsishrevf- 


Digitized by Google 



106 


inganna og synast hafa verid hlynntir fullkominni sjålf- 
stjdrn, sem gerdi Island nærri 6håd sambandsland. — 
Hefdi Trampe greifi haft einhverja hugmynd um Jjær 
skodanir vidvikjandi stodu Islands i rikinu, er næsta 
vetur urdu ofan å i rådaneytinu, f>å hefdi hann ekki tekid 
vid kosningu i midnefndina, og blad embættismannannn 
hefdi jjå eigi eindregid verid fylgjandi ålyktunum fang- 
vallafundarins 1850, ef menn hefdu haldid, ad jjad væri 
med ollu oframkvæmanlegt ad nå samjiykki stjornar- 
innar, eins og raun vard å 1 ). 

Fyrir J)j6dfundinn hafdi Jorgen Trampe stiptamt- 
madur {jjddhylli å Islandi, Jjétti vidkunnanlegur og lipur 
madur, og hann var hinn fyrsti stiptamtmadur, sem 
ritadi oli embættisbrjef sin å islenzku, og tok |>ad upp 
hjå sjålfum sjer; i vidurkenningar skyni fvrir |)etta var 
Trampe 14. ågust 1850 gerdur ad heidursfjelaga i hinu 
islenzka Békmenntafjelagi. I^etta var ekki f>ydingarlitid, 
J)egar litid er til }>ess, hve danskan J)å var buin ad 
rvdja sjer til rums å tslandi. Kennslan i barnaskolan- 
um i Reykjavik for {)å fram mestmegnis å donsku. 
skodunargjordir, m ålspr 6f og rjettarskj’rslur voru vida 
ad ()arflausu ritadar å donsku; opinberar sættatilraunir 
foru fram å sama måli, og bæjarstjornin i Reykjavik 
ritadi gjordir sinar og brjef å donsku 2 * * 5 ). t*etla voru |>o 


1) Jon Gudmundsson skrifar Joni Si}?urdssyni 25. juli 1850. 
»Skritnar pykir mjer pélitiskar skodanir Tr., hann vill ekki 
nema einn stjornarann med åbyrgd, engan erlendis, pad segir 
liann spilli ; enga frjålsa verzlun ad svo koninu, alla skatta 
directe etc. Madurinn er dr å ad segja frå plonum sinum og 
politiskum meiningum«. Trampe virdist pvi hata viljad svipad 
stjornarfyrirkomulag å Islandi eins og komst å 1904, en pad 
fyrirkomulag fannst Joni Gudmundssyni skritid. 

2) Ny Félagsrit IX. 1849 bis. 82; XI. bis. 58. Hinn 3. marz 

1848 ritar J6n Gudmundsson Joni Sigurdssyni i Kaupmannahofn: 

»Hjcr urdu eljara-glctlur nokkrar milli danskra kaupmanna og 

bæjarfégcta ut af islenzku. Bæjarfdgeti ljet festa upp auglysingu 
og birta med trumbuslætti: »islenzk tunga å bezt vid i islenzk- 
um kaupstad, hvad allir athugi«. Næturvdrdurinn var låtinn 
hropa å islenzku sama kvoldid, petta kom fyrir amtid og mun 


Digitized by Googie 



107 


al-islenzkir menn, sem svona foru afl rå9i sinu. ^afl 
•er mjog einkennilegt i |)essu sa ni haml i afl lesa um mål 
milli Ditlev Thomsens kaupmanns i Keflavik og tveggja 
hænda 1837 lit ur skipsleigu. Vifl rjettarhald i (ivi måli 
krafflist Stefan Ciunnlaugsson, sem |)å var sy slum aflur i 
Gullbringu- og Kjosarsyslu, afl rjettarhaldifl færi fram å 
donsku, en Tvede, danskur hæjarfégeti, lirskurflafli, afl 
jiafl færi fram å islenzku. »Hlutafleigendur malsins, sem 
voru danskir, vildu låta flvtja Jiafl å islenzku, en aptur 
vildu hinir islenzku fyrir hvem mun, afl |iafl tæri fram 
å donsku« 1 ), Rosenorn stiptamtmaflur, ljet sjer lvnda, 
afl innanlands målefni væru ritufl å islenzku, en Jorgen 
Trampe braut isinn, svo algjord breyting komst å. — 
l'o var venjan enn lengu siflar svo rik hjå sumurn is- 
lenzkum emhættismonnum, afl |>eir omogulega vildu 
missa donskuna. Enn |iå årifl 1855 sendi Jorgen Pjetur 
Havstein amtmaflur sysiumonnuni 611 skjol å donsku, 
og |ieir urflu afl svara å saina måli, umhoflsskriptir 
nyrflra foru fram å donsku o. s. frv.*). 


Rosenorn ekki hafa likad adferdin med dllu, en ljet pd allt 
standa, sem komid var«. Hinn 4. marz bætir Jon Gudmundsson 
vid: »I dag var lijer byggingarnefndarfundur, og var jeg i for- 

fdlluni bæjarfogeta eins og fullmektugur hans å fundinum og ætladi 
jeg ad rita pad, sem gjdrdist å islenzku (pad hefir ad visu sjald- 
an verid gjort), en Tærgesen vard æfur og kvadst fara, jeg sagdi 
pad mætti vera, en Justr. Kusi (Jon Thorsteinsen landfysikus) 
og Jénassen studdu hans mål, svo allir urdu å pvi ad rita a 
ddnsku; nu gengur Kusi ad pvi bunu um allan bæinn og hælir 
sjer af pessu og pykist hafa unnid frægt verk. Vid cinn, sem 
mætti honurn, sagdi hann »ad pad væri hojst upassende ad vilja 
brtika svona islenzku, par sem bædi væri danskir menn i stjorn- 
inni og allir skildu ddnsku, fyrst vid værum svo afhængige af 
hinni ddnsku pjdd og upp å hana komnir, ad pad væri synd ad 
vilja styggja svo på ddnsku innbua stadarins«. Jonasscn kvad 
allt af rita i gjordabok fulltruanna, hann er oddviti pcirra, å 
ddnsku; vid bæjarfdgctinn ritum samt i gjordabok bæjarstjdrn- 
arinnar å islenzku; svo var åætlunin ritud og send amtmanni, 
en hann sampykkti hana med åteiknun å islenzku; hann ritar 
og å dll sakamål, sem ganga til og frå yflrrjelti å islenzku. — 
Rosenorn kvad lika skopast ad pcim islenzku herrunum lijer, 
hvad peim liggur ljett i rumi med mddurmål sitt«. 

1) Ny Fjelagsrit VII, 1847 bis. 228-230. 

2) Pjéddliur VIII, 1855—56 bis. 13.-14. 


Digitized by Google 



108 


Allar ri tgj ordir i Landstidindunum um stjornar- 
mål eru hid fvrsla år og mestallt annad årid i fullu 
samræmi vid ålvktanir t’ingvallafundarins 1850; rit- 
stjorinn hvetur alstadar til hagsvni og stillingar en 
gengur jafnlangt i stjornarhrey tingu ni cins og Jieir, sem 
lengst fara, enda hofdu Landstidindin Jiegar å undan 
t’ingvallafundinum haft hina sornu stefnu, og sjalfur 
hafdi Dr. Pjetur haft eigi all-litil åhrif å ålvktanir fund- 
arins. Ritstjorinn vill låta sjerstok mål Danmerkur og 
Islands vera sem greinilegast adskilin, en I’jddblfur vill 
hafa allt sambandid, sem innilegast og nånast 1 2 3 ), hon- 
um Jjykir fjårhagssamhlandid ofært*) og mælir iastlega 
fra m med frjålsri verzlun, sem hann telur, ad landinu 
hljdti ad verda til hinna mestu heilla. A Jieim doguni 
stod all-morgum stuggur af frjålsri verzlun vid iitlend- 
inga, jafnvel Jieim, sem i almennum stjornmålum voru 
fijålslvndir; Jieir hjeldu, ad siglingin mundi verda stopul* 
svo skortur yrdi å naudsynjavoru 8 ). Dr. Pjetur hvetur 
menn til ad stofna verzlunarfjelog i sveitum, en litid er 
honum um Qolgun kauptuna. 

Hitst jori Landstidindanna lætur i ljosi skodanir 
sinar um yms atridi stjornarskipunarinnar i lilada- 
greinum, sem hann kaliar »Sundurlausar hugmyndir 
um stjdrnarskipun hjer å landi eptirleidis«. f*ar tekur 
hann Jiad medal annars fram, ad Jiad sje adal-kostur å 
hverri stjdrnarskipun, ad stjdrnar-åbyrgdin sje skylaus 
og Jiad sje fvrir Jijddina audgengid ad Jivi ad gera å- 
hyrgdina gildandi gegn Jieim manni, sem fremur stjornar- 
athdtnina. Hann er Jiess vegna mdthverfur Jivi ad hafa 
of mikla nefndastjorn eda f)elagsstjdrn (kollegial-stjorn 
eins og ådur var i Danmorku), sem S' ms ' r J>å hofdu 
haldid fram, ad innleida skyldi å Islandi, af Jivi per- 
sonuleg åliyrgd Jiå truflast, »Jivi Jiå verdur einum ekki 


1) Landstidindin II, bis. 145. 

2) S. st. I, bis. 38. 

3) S. st. I, bis. 14, 16, 22. 


Digitized by Google 



109 


kennt fremur en odrum, [>6 ut af heri, og leidir |jar af 
annad hvort, ad åbyrgdin verdur jjS’dingarlaus og ekki 
nema ad nafninu til, eda ad ollum netndarmonnum 
verdur ad vikja frå i einu og er hvort tveggja slæmt« 1 2 ). 
Åbyrgdarleysi telur hof. vissan og éumflyj an legan foru- 
naut slikrar stjérnar hjer å landi; »en {iar sem åbyrgd- 
arleysid er, Jjnr er hlutdrægninni ruddur vegur og |>ad 
jjvi heldur, f»egar slik stjdrn væri hjer innanlands og 
sljornarnefndarmenn ættu jafnan einhverja vini og 
vandamenn, sem Jieir vildu koma fram eda gjora eitt- 
hvad fyrir; er |)å vant ad vera svo, ad hver hlidrar til 
vid annan til Jiess ad få |>ad aptur endurgoldid å sama 
hått. Eda mundi verda sidur hætt vid |)essu hjer en 
annarstadar, |)ar sem slik stjornarsamvinna hefir ått 
heima? t*ad er ad visu satt, ad medan danska stjornin 
var fjelagsstjorn og i gamla horfinu, mun henni |>6 
sjaldan hafa verid brugdid um, ad hun gjordi okkur 
visvitandi rangt til; en Jjetta kom at j>vi, ad hana drég 
ekkert til jjess, og vid vorum svo tjarstaddir henni; en 
vid |æssu yrdu ekki reistar skord ur, et åbyrgdarlaus 
fjelagsstjorn kæmist å i landinu sjålfu. f tjelagsstjorn 
er jjad lika vant ad fara svo, ad |>eir sem af nåttiirunni 
eru latir, verda afskiptalausir og hlidra sjer hjå ollum 
storfum, svo allur jnmginn leggst å einstaka menn«*). 

L)r. Pjetur ålitur jiad naudsynlegt, ad stofnud sje 
skritstofa til pess ad endurskoda alla reikninga yfir 
tekjur og gjold landsins ådur en |ieir eru lagdir fyrir 
Jiingid, hann vill hæta logreglustjdrnina og auka pdst- 
gongur, svo allar s<’slur geti stadid i stodugu samhandi 
vid adalstjornina i Reykjavik. Hvad kostnadinn vid hid 
nyja stjornariyrirkomulag snertir, |)å vill hann annad 
hvort hrokkva eda stokkva. Ef j)ad er einlægur j)jod- 
arvilji ad vilja få innlenda stjérn, må sem ininnst taka 
tillit til kostnadarins: »f»vi Jjad liggur i auguin uppi, ad 

1) Landstidindi I, bis. 33. 

2) Landstidindi I, bis. 33. 


Digitized by Googte 



110 


ætti su stjorn ad verda landinu til Jieirra heilla, sem til 
er ætlast, |)å må ekki hlifast vid ad gjora hana svo ur 
gardi, ad hun geti stjdrnad vel, eda kynoka sjer vid ad 
få henni jiå hluti i hendur, sem hun Jjarf med til ad 
geta framkvæmt |)ad, sem jijodin fær henni ad starfa« 1 ). 

Hitt af hinu allra naudsvnlegasta telur ritstjorinn 
gdd og frjålslvnd kosningarlog til aljiingis*), J>ad Jtarf 
ad gjora |tau svo ur gardi: »ad ekki geti hjå J>vi farid, 
ad hædi hinir menntudustu og {ijddlegustu svnir lands- 
ins geti jafnan ått |>ar setu. En vjer ætlum jiad vanda- 
verk ad koma al|)ingi svo fyrir, ad menntan, frjålslyndi 
og fodurlandsåst haldist [nir ætid i hendur, j>o jjad sje 
audvitad, ad |>ad er ekki sannarleg menntun, sem er 
motfallin nokkru })vi frelsi, er stadist getur med almenn- 
uni fjelagsheillum« 3 ). Hof. stingur upp å, ad alting 
sje skipad 20 monnum, sem sjeu valdir til 6 åra, ad 
|)inginu sje skipt i tvær deildir, 18 i annari, en 8 i hinni, 
jiessir 8 åttu ad vera embættismenn, 4 veraldlegrar 
stjettar og 4 andlegrar, er veljist i fyrsta sinn at j)jod- 
fundinum, en sidan af hinum 18 seinasta årid, ådur en 
nvjar al|)ingiskosningar fara fram; kosningarrjettur sje 
eins frjåls og tiltekid er i kosniugarlogunum til Jjjod- 
fundarins, en Jio ad eins hundinn vid 25 åra aldur. 
Hitsljorinn vill enn fremur, ad af hinum 18 i nedri deild 
sjeu 5 utskrifadir ur skola eda ædri menntastofnunum, 
en |)6 eigi embættismenn, og åtti ad kjosa jjå i Ijol- 
mcnnustu kjordæmunum 4 ). Hof. vill audsjåanlega mynda 
islenzkt oldungaråd (senat), en vill ekki hafa neina 
konungkjorna ])ingmcnn. Uppåstunga |)essi var sidar 

1) Landstidindi I, bis. 38. 

2) Um kosningarlog var å peim årum mikid rætt og ritad 
sbr. brjef Hrynjolfs l’jeturssonar 14. sept. 1849 i Vidaukum. 
Medan Dr. Pjetur var a Sladastad var hann 1845 ad brjotast i 
pvi ad få undirskriptir bænda i Snæfellsnessyslu undir bæna- 
skrå til alpingis um rjnikun kosningarlaga (Sbr. brjef til Jons 
Pjeturssonar 25. juni 1845). 

3) Landstidindi I, bis. 49. 

4) S. st. I, bis. 49—50. 


Digitized by Google 



111 


ailmikid rædd å fjjoøfundinum. Sidast bætir hof. vid, 
ad fiess vegna hafl hann stungid upp å, ad 5 af hinum 
IShefdu tekid eitthvert lærdomsprof, af Jjvi hann »vildi 
hvetja alf>S’dumenn til ad koma sonum sinum til mennt- 
unar, til Jtess Jaeir pannig med timanum gætu fengid 
fulltrua, sem væri menntadir menn, en |)6 ekki i eni- 
bættum, svo J>eir væru engum hådir nema almennings 
heillum, og ad almenningur (ivi gæti borid tullt traust 
til Jieirra«. Dr. Pjetri er mikid åhugamål, ad beztu 
menn Jjjédarinnar og menntudustu rjedu rådum sinum 
um bag landsins, svo hyggni og forsjå styrdu med still- 
ingu almennum måluni 1 2 ). Menn hofdu um midja 19. 
old, Jiegar frelsishreyfingarnar voru meslar, almennt 
mikla trollatru å |>vi i ollum londum, ad t>ingin, svo 
sem af sjålfu sjer, mundu skipast hinum beztu, skyn- 
somustu og menntudustu monnum, sem Jjjodirnar ættu, 
en |)essi hugsjon hefir vida brugdist, sem margar 
adrar*). 

Frå allmdrgum rikjum bædi i Evropu og Ameriku 
heyrast nu stodugar kvartanir um, ad flokksfylgid sje 
ordid svo åkaft og hid politiska sidferdi å svo lågu stigi, 
ad hinir betri menn Jjjodanna (ivkjast misbjoda soma 
sinum med f>vi ad taka å mdti (jingkosningum. 

Hins og getid var hjer ad framan voru frelsis- 
vonirnar å einna hæstu stigi vorid 1850, ædri og lægri 
stjettir horfdu vongladar til framtidarinnar og fieirrar 

1) 1 brjefi 30. okt. 1849 er dr. Pjetur, ad hvetja Jon brodur 
sinn til ad gefa kost å sjer til pingmcnnsku, og segir par: »pad 
iilit jeg hvers manns skyldu, sem vill fosturjord sinni vel, ad 
studla til pess, ad kosningarnar verdi sem skynsamlegastar«. 

2) Hugsjonin um ågæti alpydu-kosninga var mjog rik hjå 
frelsishetjum Dana 1848. H. N. Clausen professor vard po i pvi 
efni fj'rir einna mestum vonbrigdum; hann liafdi sagt i rædu, 
ad »den ædle danske Nation« allt af mundi velja sina beztu 
menn; en pegar litlu sidar åtti ad velja i rikisping pad, sem 
semja skyldi grundvallarlogin, fjell hann sjålfur vid kosningu i 
Præsto fyrir »tukthuskandidat«, vefara nokkrum, Hans Hansen 
ad nafni, en litlu sidar sannadist, ad pessi madur hafdi verid i 
tukthusi fyrir glæp. 


Digitized by Google 



112 


stjornarbreytingar, er nienn bjuggust vid, menn l>ottusl 
vissir um, ad Island fengi ad minnsta kosti eins frjåls- 
lega stjdrnarskrå eins og Danir, med sjerstoku tilliti til 
hinna sogulega landsrjettinda. t*å sl6 alli i einu i bak- 
segl, horfurnar urdu allt adrar, en i fyrstu munu engir 
adrir en J)eir Trampe greiti og Dr. Pjetur hafa fengid 
vitneskju um })å vedurbreytingu, sem ordin var i Dan- 
morku. ty'odernisflokkurinn, sem rjedi ollu, var 
buinn ad sækja i sig vedrid og var fastrådinn i [)vi, ad 
reyra alla hluta rikisins sem fastast saman, og var f>vi 
edlilega motfallinn J>vi, ad gefa hinum ijarlægari rikis- 
hlutum sjålfstæda stjorn. Dr. Pjetur hafdi Jiegar um 
vorid 1850 i brjefum frå Brynjolfi brodur sinum fengid 
vitneskju um tregdu stjornarinnar i sjålfstædismålum 
Islendinga, en hefir liklega hugsad, ad f»etta mundi lag- 
ast, og Brynjdlfur, sem måtti sin svo mikils, mundi 
geta lidkad målin, en sjukdomur Brynjolfs og daudi 
spilti ollum samningum, hann hefdi annars eflaust med 
lipurd sinni getad einhverju åorkad. 

Islendingar misstu oflugan forvigismann, |)ar sem 
Brynjdlfur Pjetursson var, å dhentugum tiina. Hann 
var i hinu mesta åliti fyrir dugnad, gåtur og lipurd og 
medal leidandi manna i Danmorku åtti hann niarga 
vini og kunningja. I stjdrnarrådinu hjelt hann fram 
sjålfstjornarkrdfum Islendinga gagnvart Donum, en mot- 
spvrnan var f>å mikil, og svo var honum kippt burtu 
einmitt å medan ad stdd å pessum måla-undirbuningi. 
l’ad stdd til, ad Brynjdlfur yrdi konungsfulltrui å |)jdd- 
fundinum 1 ), sem åtti ad halda sumarid 1850; hann 
hafdi samid frumvarp til stjornarlaga fvrir Island, og 
hefir |)ad etlaust verid frjålslynt og farid i sdmu ålt 
eins og stjornmålakrdfur |>ær, sem Islendingar heima å 


1) I brjeli til Jons brodur sins 8. nov. 1849 segir dr. Pjetur: 
»Hver skyldi på verda stiptamtmndur? Jeg vildi, ad Br(ynjolfur) 
yrdi pad ekki, pvi pad er slænil embætti, einkuni fyrir islcnding. 
Hver skyldi på verda konungsfulltrui? Jeg b^st vid, ad Br. verdi 
pad, og er pad vist hcldur ekki lilhlokkunarefni«. 


K 


Digitized by Google 



113 


Islandi J>å gerdu. Stj6rnin vildi {>6 ekki fallast å frum- 
varp hans, og neitadi hann |)å ad taka å nioti fulltriia- 
umbodinu vid {ijodfundinn. Rosenorn, sem |>å var 
innanrikisrådherra og yfirmadur hans, vildi få hann til 
l>ess, ad taka vid konungsfulltrua-embætti, en vid hann 
sagdi Brynjélfur: »{iar sem um Islands velferd er ad 
gjora um aldur og æfi, get jeg samvizku minnar vegna 
ekki tekizt kommissarii-embættid å hendur nema stjdrn- 
in vilji fallast å uppåstungur minar« 1 ). Brynjdlfur var 
t>å farinn ad missa heilsuna, og um haustid 1850 vard 
hann veikur af sjtikddmi ^eini, sem dr6 hann til dauda 
18. oktéber 1851. hafdi hann ferlivist veturinn 1850 
— 51 og gegndi embætti sinu vid og vid, en {)egar leid 
å veturinn vard hann ofær til allra starfa. 

Fregnirnar um hinar ordugu stjdrnmålahorfur bår- 
ust til håyfirvaldanna i Reykjavik med vorskipum 1851 
og såu hlutadeigandi embættismenn J)å, ad ekkert vid- 
lit var til fyrir Islendinga, ad svo komnu, ad halda til 
streitu krofum |)eim, sem gerdar voru å frngvallafundi 
1850, |)ad var ekki annad en berja hofdinu vid steininn; 
|)eim kom J»vi saman um ad bida åtekta og sjå, hvort 
ekki bvrjadi betur, ef einhver breyting kæmist å stjérn- 
ina i Danmorku. Å hinni [>åverandi stjorn var engan 
bilbug ad finna, |)j6dernisflokkurinn hjelt |)ad beinan 
uppreisnaranda, ef fslendingar hjeldu åfram krofum 
sinum eins og |>ær hofdu komid fram å Nngvallafundi 
og sjerstaklega i Jmsum nefndaskråm, sem prentadar 
voru i »Undirbuningsbladinu«. »Menn sogdu f>å, ad 
syslunefndirnar og ålit {jeirra hefdu skemmt mikid og 
hleypt fytungi i stjdrnina« 2 . F.mbættismonnum, sem til 

1) Brjef frå Brynjélfl Pjeturssyni 11. april 1850, prentad 1 
Vidaukum. 

2) Ny Fjclagsrit XII. bis. 101. Ymsar skroksogur hafa å 
beim årum gengid i Kaupmannahofn um uppreisnaranda Islend- 
inga. Hinn 27. okt. 1818 skrifar Dr. Pjetur J6ni brodur sinum: 
»Altalad var i Hofn, ad J6n Gudmundsson hefdi ridid upp å al- 
bing i sumar og gjdrt upphlaup, hefdi verid i rådi, ao 1000 
Cavalleristar eda riddarar kæmu frå Nordurlandi, en Infanteri 
(fétgongulid) ad sunnan, sem åttu ad drepa alla danska embættis- 
menn og alla »dansksindede« og sjålfsagt alla kaupmenn«. 

8 


Digitized by Googie 



114 


pekktu, f)6tti audsætt, ad stjdrnin mundi beita ollum 
medulum, jafnvel hinum hordustn, ef å Jiyrfti ad halda, 
til j)ess ad bæla nidur æstar frelsishreyfingar, sem hun 
taldi hættulegar fyrir rikid og syndi alvarlegan åsetning 
sinn i J»vi efni med fivi ad senda flokk hermanna til 
Reykjavikur. f*ad var J>vi {ijddfundar-sumarid almenn 
skodun hinna varfærnari embættismanna, ad Islendingar 
yrdu mi ad vera varkårir, annars væri framtidarkrofum 
Jjeirra hætta buin. 

Dr. Pjetur Pjetursson hatdi |>essi ar stodug brjela- 
skipti vid M. Rosenorn, sem |)å var innanrikis-rådherra 
i Danmorku 1 2 ); fjekk hann af brjefum hans og brjefum 
Brynjolfs brédur sins fulla vitneskju um rådagerdir 
stjdrnarinnar og skodanir. Nokkru fyrir jjjédfundinn 
fjekk préfessor Pjetur brjef frå Rosenorn (dags. 9. juni 
1851), sem ték af 611 tvimæli i f»vi efni. Af brjefum 
Brynjélfs hafdi dr. Pjetur J)egar um sumarid 1850 sjed, 
hvad verda vildi, og hafdi i brjef! til Rosenorns (3. marz 
1851) getid {less, ad Jjjédfundurinn tilkomandi ekki mundi 
adhyllast eda samjjykkja frumvarp stjérnarinnar, en hann 
vonadist eptir, ad stjdrnarfar Islands yrdi j)å ad minnsta 
kosti hid sama sem fyrr og »konungur einvaldur å Is- 
landi«. Å jætta vildi |>6 Rosenorn engan veginn fallast 
og er audsjed å brjefi hans*), ad sti skodun hafdi |>å 
Jjegar fest sjer djupar rætur hjå Jiingmonnum Dana, ad 
rikisj>ingid eitt, vegna fjårmålanna, hefdi adal-urskurdar- 
vald um stjérnarstodu Islands, en konungur eigi. — 
Rosenorn virdist J)vi vera fullviss um, ad stjornarhagir 
Islands verdi verri en ådur, ef tøjodfundur neitar ad 
samjtykkja stjérnarfrumvarpid, og meiri hluti rådherra 
muni |)å skoda Island sem dfrjålst skattland, sem full- 
trualaust, beinlinis heyri undir tirskurdarvald rikis}>ings- 
ins og rikisrådsins, og |)6 landid hefdi rådgefandi |>ing, 

1) Rosendrn vard rådherra, pegar hann kom frå lslandi 
21. september 1849, og hjelt pvi embætti til 13. juli 1851. 

2) Bijel Rosenorns hefir pjdingu fyrir stjérnmålasogu Is- 
lands og er pvi prentad i Vidaukum. 


Digitized by Google 




?uls QPø&S / 



Digitized by Google 


117 


J)å ætladi stjdrn og rikisjiing audvitafl ekki ad taka 
adrar tillogur til greina en |>ær, sem Donum voru ged- 
felldar. Hjer var eigi ad eins ad ræda um innlimun, 
heldur fullkomid rjettleysi Islendinga gagnvart Donum. 
Er svo ad sjå sem meiri hluti rikisrådsins liafi haft 
t>essar skodanir, og Madvig og Rosenorn, sem mest 
hjeldu taum Islendinga, hafi fengid embættisbrædur sina 
til f>ess J)o ad gera j)å tilhlidrun, ad leggja stjérnar- 
frumvarpid fram fyrir Jjjodfundinn. £*6 Islendingum 
J>ætti {jetta frumvarp afar åfrjålslegt, j)å var J>ad samt 
of frjålslegt i augum rådherranna flestra. I’ar vid bætt- 
ist ad hinir einu formælendur Islands i rikisrådinu j)å 
voru å fallanda fæti, Rosenorn fdr Ira 13. juli 1851, og 
Madvig 7. des s. å. Å J>essu sjest, ad hjer var J)å mikil 
hætta å ferdum fyrir sjålfstædi Islands, rniklu meiri en 
Jjjddfundurinn hafdi nokkra hugmund um. Rådaneytid 
danska notadi J)6 ekki vald sitt til ad jirongva kosti Is- 
lendinga algjorlega Jjegar til kom; stjdrninni hefir Jjétt 
j>ad vidurhlutamikid, enda var J>å um margt annad ad 
hugsa, sem meiri f)ydingu hafdi i Jjeirra augum, stodug 
rådherraskifti å J)eim årum og svo hafdi Trampe greifi 
beinlinis gjort Islendingum greida med J)vi ad hleypa 
upp J)j6dfundinum. I’ad var J>vi mjog edlilegt, ad svo 
hyggnum og gætnum manni eins og Dr. Pjetri Jiætti 
vidurhlutamikid og hættulegt fyrir Island ad ganga i ber- 
hogg vid stjérnina, |>egar horfurnar voru slikar, og nå 
var brodir hans, sem svo mikil åhrif hafdi haft å is- 
lenzk mål og verid von og athvarf margra Islendinga, 
ordinn daudveikur og engin batavon. 

Trampe stiptamtmadur gat lika undir jjessum kring- 
umstædum ekki gert annad en htyda yfirbodurum sinum 
og samkvæmt skipun stjdrnarinnar gjort sitt til ad bæla 
nidur J)å stjårnbétadrauma, sem hin sidustu år hofdu 
hvarllad i hugum manna; hann hefir J>6 audsjåanlega 
verid smeikur um, ad Jæssi snoggu umskipti mundu verda 
orsok til oppjjota og deirda, år J>vi hann fdr ad bidja 
stjérnina um ad senda hingad flokk hermanna; hins 


Digitized by Google 



118 


vegar gat stjérninni ekki dottid i hug, ad hann mundi 
hlaupa å sig sem raun vard å. f*ad er audsjed å fram- 
komu Dr. Pjeturs sem ritsjdra Landstidindanna å ut- 
månudunum 1851, ad hann vissi meira um fyrirætlun 
stjérnarinnar en menn almennt. Frå |jvi ad vera von- 
gddur um stjérnarbdt er hann allt i einu ordinn von- 
laus um nokkra verulega umbét ad sinni, en jafnvel 
hinir fremstu jringmenn og stjdrnmålamenn å Islandi 
ætludu aldrei ad fåst til ad trua Jivi, ad stjornin mundi 
svo algjort bregdast vonum Islendinga. Dr. Pjetur så 
{)ad fyrir, ad frumvarp t’ingvallafundarins 1850 aldrei 
mundi nå stadfestingu stjornarinnar, eins og hugur hennar 
var |)å, og væri Jivi ekki til neins ad halda j>vi til 
streitu, hann lagdi |)vi å m6ti J)vi, ad n5'r fMngvalla- 
fundur væri haldinn vorid 1851, af Jivi hann åleit jiad 
til einskis gagns; 1 ) embættismonnum sumum mun {)å 
lika eins og å stod hafa stadid stuggur af Pingvallafundi 
og hafa haldid, ad af honum mundu hljdtast æsingar og 
ospektir. Af jiessum métmælum gegn n£jum fMngvalla- 
fundi urdu margir afarreidir og logdu Dr. Pjetri j)ad illa 
ut, J>ar sem hann hafdi verid einn af adalmonnunum å 
f’ingvallalundinum 1850 og brugdu honum jafnvel um 
hugleysi,*) en hann sat vid sinn keip og hjelt sinni skod- 
un, J)6 hun væri litt jiokkud af meiri hluta; hann hafdi 
fullan hug til ad svnda å mdti straumnum og ålitur |iad 
»litinn vanda ad segja meiningu sina jiegar madur fyrir 
fram veit, ad hun er ad allra skapi«.*) I 3 ad sfndi sig 
lika, ad allt fér eins og Dr. Pjetur hafdi ætlad; fcing- 
vallafundurinn var fåmennur og dro mjog lir hinum tyrri 
åkvordunum og vard med odrum ordum alveg Jiyding- 
arlaus. 

Um sjålfan t*j6dfundinn Jiarf hjer ekki ad fjolvrda, 
um hann hefir å seinni årum 5' m > s J e gf verid ritad. 4 ) 

1) Landstidindi II., bis. 193, 197—199. 

2) Pjodolfur III., bis. 265 — 266. 

3) Landslidiodin II., bis. 194. 

4) Hannes Hafstein: Um pjddfund islendinga 1851 (And- 


Digitized by Google 



119 


Fundurinn var settur 5. juli 1851 og endadi sem kunn- 
ugt er mjog snubbdtt hinn 9. ågust. t^ar voru ad eins 
Jirju frumvorp rædd, stjornarskrårmålid og verzlunar- 
målid og frumvarp til laga um kosningar til al|>ingis. 
Oli J>esi mål bafdi Dr. Pjetur itarlega rætt i Landstid- 
indunum, en nu horfdi flest odruvisi vid en ådur hafdi 
verid, med |jvi stjornin gerdist svo andhverf olluin frels- 
ishreyflngum Islendinga. f*ad er skammt frå ad segja, 
ad stjornlagafrumvarp rådaneytisins danska var hid mesta 
afskræmi, bædi ad efni og formi, og stefna f>ess fullkomin 
innlimun Islands i Danmorku. Fyrsta greinin skipar 
fyrir ad grundvallarlog Dana skuli obreytt vera gild å 
tslandi, en svo er sjålft frumvarpid, vidbot ad Jni er 
snertir Island sjerstaklega, ogurlegur hrærigrautur. Vid 
samningu Jiessa frumvarps »voru jirir fslendingar, sem 
|)6 voru ædstir i stjornardeildinni, ekki hafdir i neinum 
rådum, en danskur madur, Leuning ad nafni, sem var 
fiar i deildinni nykominn og okunnugur ollum islenzk- 
um målum var i ollu hafdur til rådaneytis«. 1 ) 

Enginn islendingur gat fallist å slika stjornarskrå, 
enda vildi meiri bluti kasta stjérnarfrumvarpinu algjor- 
lega, og hinir konungkjornu, sem voru i minnihluta, 
fjellust heldur ekki å {iad, en vildu midia målum og 
reyna ad vinna åheyrn stjornarinnar med gédu, en Iresta 
fullnadarurslitum; J>eir vildu {)vi låta i ljos ålit sitt um 
hverja grein i frumvarpinu fyrir sig, ån Jjess ad kasta 
{jvi ordalaust ollu. 1 ågreiningsatridi minni hlutans segir 
{*6rdur Sveinbjornsson : »Jeg ætla, ad hvorki Jiingid nje 
nefnd su, er |)ingid hefir sett i Jæssu måli, hafi kollun 
eda vald til ad bua til n^'tt frumvarp, sem byggt sje å 

vari 27. år, bis. 1 — 34). — Klemens Jonsson: Um pjodfundinn 1851 
(Andvari 31. år, bis, 32 — 60 og 32. år, bis. 146—160); enn fremur 
getur J6n Sigurdsson fundarins opt i Nyjum Fjelagsritum og i 
Andvara I., bis. 32—35. Tidindi frå Fjodfundi tslendinga årid 
1851, Reykjavik 1851, 8£_ 546 bis. — Um addragantja Fjodfundar- 
ins væri porf å ad itarlega væri skrifad, ån pess er saga peirra 
tima oskiljanleg. 

1) Andvari I., bis. 33. 


Digitized by Google 



120 


undirstodu og grundvallarskodun gagnstædri Jjeirri, sem 
frumvarpid er byggt å. 1*6 jeg å adra hlidina ekki geti 
samji^dst j)å adferd, sem stjérnin hefir valid til ad inn- 
leida hjer i landi grundvallarlog Danmerkur, sem ad 
ollu er 6lik Jieirri adferd, er hingad til um langan aldur 
hefir verid vidhofd um hina ddnsku loggjof, sem hjer 
hefir ått ad logleidast, f>å get jeg å hina hlidina og af 
ådur greindum åstædum ekki verid samjjykkur {>eirri 
adferd samnefndarmanna minna ad bua til m'tt frum- 
varp nu pegar og ætla sjer ad koma J>vi inn å {lingid i 
stad stjérnarfrumvarpsins. Jeg verd ad ålita {iå adferd 
edlilegasta og samkvæmasta kollun og tilgangi {ijodfund- 
arins, ad taka stjdrnarfrumvarpid fyrir og låta ålit sitt i 
lj6s um hinar einstoku greinar Jiess«. 1 ) 

Rås vidburdanna hefir sj v nt, ad adferd meiri hlut- 
ans var heppileg, ad hafna gjdrsamlega stjérnarfrum- 
varpinu, en bera fram n^tt frumvarp, steinuskrå hinnar 
islenzku {ijédar i stjérnbétakrofum, målamidlun og breyt- 
ingartillogur minnihlutans gåtu varia ordid annad en kåk, 
sem allir hefdu ordid dånægdir med. I’essu er hægt ad 
spå å eptir, en å {ieim timum var {>ad alls ekki svo aug- 
ljdst frå sjdnarmidi hygginna manna, f’ad var {ivert å 
mdti allt utlil til, ad åkafi meiri hlutans mundi spilla 
sjålfstjérnarmåli Islendinga algjorlega, stjérnin hefdi ann- 
adhvort lagt {iad fyrir og ekkert sinnt f>vi eda ()å med 
valdbodi neytt Islendinga til ad taka vid grundvallar- 
logum Dana ékorrudum. En }iå gerdi Trampe greifi 
lslendingum hinn mesta greida med J>vi ad hleypa upp 
{ijddfundinum ådur en stjdrnarskrårmålid var rætt og 
s^’ndi {lannig augljosa rangsleitni og lofordabrot stjorn- 
arinnar. s ) t’ad var storkostlegt liapp lyrir meiri hlut- 
ann ad svona for; ollum var augljost, ad ofbeldi var beitt 
vid fridsama menn og stjdrnarskråin fjekk {lannig »ddVrt 
pislarvætti«, sem vard jjeim målum beinlinis og obein- 


1) Tidindi um pjédfundinn bis. 517—518. 

2) //. Halstein: Um pjodfundinn bis. 26—27. 


Digitized by Googl 



121 


linis sidar meir til mikils hagnadar. Å lslandi skopud- 
ust um |>j6dfundinn 5’ msar fjddsogur og kynjasdgur,. 
sem 16ru sveit ur sveit og gjordu eigi litid til ad vekja 
|>j6darandann. 

Å tøodfundinum var toluverdur hiti i monnum 
eptir hin miklu vonbrigdi, sem |>eir hofdu ordid fyrir. 
F6r |)å eins og vant er ad vera, Jægar tilfinningarnar 
eru æslar, ad meiri hlutinn lagdi fæd å minni hlutann, 
sem vildi midia målum; undir fiess konar kringum- 
stædum eru midlunarmenn vanalega vargar i vjeum. 
Sjerstaklega gramdist sumum vid Dr. Pjetur Pjetursson 
af }>vi hann å fingvallafundi 1850 og i Landstidindum 
hafdi verid einn af helztu forvigismonnum hinna n^’ju 
stjdrnarhugmynda, en vildi nu slaka til og bida åtekta; 
hann vard f>vi å fundinum fyrir dålitlum hmitum og 
hnippingum, en J)ad er audsjed å rædum hans, ad hann 
bjést vid betri stjornarhorfum sidar meir, en vildi ræda 
målid med gætni og stillingu og ekki brjota bruna, hvad 
sem i hufi var. fetta var alveg edlilegt, eptir ollu skap- 
ferli og hugsunarhætti Dr. Pjeturs, hann vildi jafnan 
stilla til fridar, lægja olduganginn og fremur vinna målin 
med lagi, heldur en med åkafa. Eptir fundinn skrifar 
Dr. Pjetur Pjetursson 29. ågust 1851 Konrådi Gislasyni: 
»Illa fér fundurinn hjer i sumar. Jeg og nokkrir adrir 
vildum reyna ad Jjræda einhvern medalveg, en J6n 
Sigurdsson og allur Jjorri |)ingmanna voru svo æstir, 
ad vid ekkert vard rådid. fad er raun ad vita til {jess, 
hvernig allt er ordid hjer ofugt, eda j)å jeg sjålfur er 
genginn af goflunum«. Dr. Pjetur vildi eins og fyrr 
var sagt slaka til i stjornarskrårmålinu, til J)ess f>jodin 
j)å j)egar fengi nokkura sjålfstjérn; hann segir å j)jod- 
fundinum medal annars: »Ef nu med timanum einhver 
breyting yrdi å i Danmorku, })å holdum vjer éskertum 
rjetti vorum til {>ess, ad fara {>vi fram, sem vjer j)å å- 
litum landinu haganlegast, og å medan hofum vjer J>å 
sjålfir undirbuid stjérnarlif vort, med Jjvi ad venjast vid 
ad hafa afskipti af målefnum vorum og fjårhag. Aptur 


Digitized by Google 



122 


å hinn boginn, ef vjer beinlinis setjum oss å moti sjonar- 
midi frumvarpsins, |>a mundi afleidingin verda su, ad 
vjer fjellum alveg undir stjérnarherrana og rikisdaginn 
i Danmorku« 1 ). t*ad er ekkert ofrjålslyndi, sem lvsir 
sjer i (jessum ordurn, en ad eins varfærni og forsjålni, 
eins og (jå stod å; aptur å moti voru ålyktanir meiri 
hlutans eptir kringumstædum meir gjordar af kappi en 
forsjå, (j6 (jær væru gddar og rjettmætar i sjålfu sjer. 

Spår minnihlutans rættust ad mestu leyti; (iad 
var eins og (ijodfundurinn hefdi slegid stjornarskrår- 
målinu rothogg, stjornin vildi uni langan tima ekkert 
sinna sjålfstjornarkrofum fslendinga, og hefdi Jjjodin 
ekki ått annan eins mann busettan i Kaupmannahofn 
eins og Jon Sigurdsson, sivakandi og sistarfandi, er ekki 
ad vita, hvernig hefdi farid. Å næsta (jingi eptir (jjod- 
fundinn (1853) var enn sett nefnd i stjérnarbotarmålid 
og hlaut Dr. Pjetur Pjetursson medal annara kosningu 
i nefndina; {)å var samin long bænaskrå til konungs, 
sem enga åheyrn fjekk, fremur en margar adrar. — 
I’essi nefndarkosning svndi, ad Dr. Pjetur alls ekki 
hafdi misst traust {)ingsins i jjessu måli, (jo hann væri 
i minni hluta å Pjddfundinum, Jjvi hann var kosinn 
med jafnmorgum atkvædum (12) eins og Hannes Step- 
hensen pr6fastur s ). Afdrif stjornarbotarmålsins urdu (jo 
til (jess, ad Dr. Pjetur hætti hladamennsku og dro sig 
smått og smått i hlje frå hluttekningu i (jeim målum, 
sem (jå lika fyrirsjåanlega gåfu litla von um verulegan 
årangur, svo mun daudi Brynjolfs brodur hans, sem 
hann alla æfi. tregadi mjog, lika hafa dregid ur åhuga 
hans å stjérnmålum. Adrir voru betur fallnir til ad 
standa i jjvi stimabraki, Dr. Pjetur hafdi dnnur hlut- 
verk ad vinna, sem ekki voru (jydingarminni fyrir hina 
islenzku (jjod. Alla æfi hjelt prdfessor Pjetur trausti 

1) Tidindi frå Pjodfundinum bis. 164. Petta kom iram 
eptir pingid 1867, stodulogin o. 11. Sbr. hid fyrrnefnda bréf frå 
Rosenorn. 

2) Alpingistidindi 1853 bis. 119. 


Digitized by Google 



123 


og vinfengi foringjanna i stjérnbotamålinu; J6n SigurSs- 
son og Dr. Pjetur voru jafnan g63ir kunningjar, |)6 
jtcir ekki allt af væru å sama måli, og stundum and- 
vigir hver o3rum i stjérnmålum 1 ). Hannes Stephensen 
préfastur var einn af beztu vinum Dr. Pjeturs. Peir 
lei3togar, sem islenzka |jj63in }>å åtti, voru lika svo 
si3fer3islega JiroskaSir menn, a3 {>eim datt ekki i hug 
a3 fjandskapast ut ur skodunamun i opinberum målum. 
Pegar Hannes prdfastur var jarSsettur 21. oktéber 1856 
i Gordum å Akranesi, foru a3 eins f>rfr menn ur Reykja- 
vik til greptrunarinnar og var professor Pjetur einn 
|)eirra. På var vont sjévedur, haust komid og allra 
ve3ra von, sjéleiS alllong og båtar litlir. Likræ3a su, 
sem Dr. Pjetur hjell yfir Hannesi Stephensen, var j)å 
talin ein af hinum fegurstu ræ3um hans 2 ) og var hun 
si3ar prentuS 3 ). Samkvæmt brjefi J6ns GuSmundsson- 
ar til Jons SigurSssonar (14. ågust 1852) reyndi dr. 
Pjetur a3 koma å sættum milli Jons GuSmundssonar 
og Trampe greifa, og alstadar reyndi hann a3 midia 
målum. 

Vjer skulum ljuka jiessum Jiætti me3 J>vi, a3 setja 
hjer kafla lir ritgjorSarbroti einu eftir Dr. Pjetur Pjet- 
ursson, {)vi jjar sjest vel, hve hygginn ma3ur hann var 
i stjornmålum, skarpskygn og frams5 T nn 4 ). Hof. talar 

1) Pegar fjérklådamålid stod sem hæst var Jon Sigurds- 
son nijdg illa pokkadur a islandi, alpyduliylli er jafnan fallvaltur 
gripur. På hafdi eitt sinn komid fregn um, ad Jon Sigurdsson 
hcfdi fengid 5000 ni. hjå stjorninni til pess ad koma fram lækn- 
ingarådstofunum, og toludu pcir saman um pad, Dr. Pjetur og 
liått settur embættismadur einn, sem skaut pvi fram, ad Jén hefdi 
ljed stjorninni sannfæringu sina fyrir peningana. På mælti dr. 
Pjetur: »Pad mått pu ekki segja, pad er audsjed, ad Jon fer 
fram sinni eigin sannfæringu og ætlar ad koma å fjårlækningum 
å Islandi fyrir framtidina«. Eptir sogn Eiriks Magnussonar 
meistara, sem var vidstaddur. 

2) Piådélfur IX, bis. 1. 

3) P. Pjelursson: Tækifærisrædur. Reykjavik 1857, bis. 

120—128. 

4) Ritgjord pessi er til i handriti og hcfir verid skrifud å 
undan pjédfundi, liklega 1850, Dr. Pjetur hefir ætlad ad setja 


Digitized by Google 



124 


um stjérnarmålefni Islands og hvernig J>au horfi vid r 
framtidinni; hann tysir J>ar me9al annars hinum poli- 
tisku villigotum, sem menn geta ratad å i gagnstædar 
åttir, af of miklu apturhaldi og of miklum åkafa og 
æsingu. ^ar segir Dr. Pjetur. »I’egar um svo mikid 
er ad tefla og ekki ver9ur me9 éyggjandi vissu sagt 
fyrir, hverjar aflei9ingar hva9 eina muni hafa og hvernig 
sjerhver breyting muni gefast, {>egar til lengdar lætur, 
af J)vi |>a9 i sjålfu sjer er næsta erfitt a9 sjå allt J>ad 
fyrir, sem upp kann ad koma, [)å er 611 von å, ad 
nokkur meiningamunur kunni ad verda um {jad, hve 
yfirgripsmiklar breytingarnar megi vera, bædi i einstok- 
um målefnum og stjérnarhåttum landsins yfir hofud. 
En })a9 er audsjed, ad tvær villigotur, hver annari 
gagnstædar, biasa hjer beinlinis vid. Adra {jeirra fara 
J>eir, sem amast vid ollum n^-breytingum, og halda, ad 
af Jieirn leidi ekkert nema eintomur kostnadur. Getur 
J>etta haft margar orsakir, annad hvort komid til af {jvi 
stifsinnigedsmunanna, ad vilja allt af halda somu stefnu, 
og af einstrengingslegu gåfnalagi, sem allt af vill halda 
fast vid fornar venjur, eda af Jjvi Jjeir eru svo andlega 
værukærir, ad Jieir nenna ekki ad hugsa um almennings 
målefni, eda af eigingirni, f>egar menn ekki låta sig 
annad varda en J>ad, sem beinlinis snertir sjålfa j)å, og 
hugsa ef til vill, ad breytingin muni hafa skadleg åhrif 
å hagsmuni sjålfra |)eirra, eda J)ad kemur til af hrædslu 
og istoduleysi, J)eir menn |iora ekki ad rådast i neitt og 
halda, ad J)å muni fara verr en ådur, jieir vitna til 
målshåttarins, ad sjaldan fan betur {jegar breytt sje, og 
vilja s^na {>ad af sogu sjålfra okkar, ad flestar nt- 
breytingar hafi ordid okkur til einhverrar ogæfu«. 

»Hina gagnstædu villigotu fara J>eir, sem vilja 
umturna ollu allt i einu og halda, ad {nid sje allt 6m' , tt, 
sem er og hefur verid, og ekki {jurfi annad, til ad koma 
landinu upp, en umréta ollu og setja eitthvad nj v tt f 

hana i Landstidindin, en hefir af einhverjum orsokum hætt vifr 
pad. 


Digitized by Googl 



125 


sladinn. Fd |>a3 sje nu edlilegt, ad hinni eldri kynsldd 
ku*nni a5 vera hætt vid ad villast å jiann bdginn, sem 
veit frå ollum breytingum, og su sidartalda villigata sje 
eiginleg hinni yngri og upprennandi kynsldd, J)å er 
|ietta j)6 engan veginn undantekningarlaust, J)vi margir 
kunna J>eir a3 vera me3al hinni eldri embættismanna 
og eins leikmanna, sem hinn mikli hyltingastraumur 
timans hefir snortid, og sem unna skynsamlegum bylt- 
ingum, eins og lika J>a3, a3 hinu leytinu, er dyggjandi, 
a3 hjå morgum hinna yngri Islendinga er heitur åhugi 
å framforum fdsturjardarinnar samfara stillingu og 
skynsamlegri hugleiding islenzkra målefna«. 

»J’eim mun hættara getur monnum or3i3 a3 
villast å a3ra hvora jjå villigotu, er å3ur var getid, sem 
Jiær bådar geta sprotti3 af godri r6t og mismunad ein- 
ungis i Jjvi, hvad menn haldi ad bezt eigi vid hjer å 
landi. Så, sem er rådinn og roskinn og ordinn reyndur 
i veroldinni, heldur, ad aldrei verdi of varlega farid, 
landid sje svo fåtækt, ad Jiad sje ekki fært um ad råd- 
ast i neitt, ad f>ad fåi ekki stadist nje borid breyting- 
arnar, ef {ner takast dheppilega. I J eir eru um langan 
aldur ordnir vanir j)essu, {)eim |>ykir J)ad fara négu 
vel eda ad minnsta kosti svoleidis, ad J)ad sje ekki til- 
vinnandi ad hagga jivi eda setja annad njHt i stad f>ess, 
ef J>etta kunni ad mistakast. f’eir hafa nu nokkud til 
sins måls, J)vi sjerhver breyting verdur ad byggjast å 
forsjålni og fyrirhyggju og standa i edlilegu sambandi 
vid hinn yfirstandandi tima. Sjerhver vidburdur og 
eins hid ékomna verdur ad eiga sjer rdt i hinu undan- 
farna, jjvi taki nokkur hiutur undir sig jiad stokk, sem 
honum er of vaxid, [)å fellur hann um sjålfan sig fyrr 
eda sidar og rifur ef til vill margt gott og gagnlegt um 
koil med sjer«. 

»Fjorid hrifur æskumanninn, åstin å fosturjordunni 
er heit og hrennandi i hjarta hans, tilfinningar hans eru 
næmar, hugurinn gljupur og drekkur i sig allt, sem er 
gott og 'Jagurt i byltinganna straumi; hann ber Island i 


Digitized by Google 



126 


brjosti sinu, en Island å bagt og brjdstid ætlar ad springa; 
er Jjad J>å ekki edlilegt, J)6 hann lagi Island eins og 
hann langar til, ad Jjad sje? t*6 hann kunni ad gleyma 
Jjeim erfidleika, sem sjerhver breyting å vid ad strida, 
|)6 hann geti ekki skodad målefnin og allar kringum- 
stædur med eins koldu biddi og hinir, sem vanir eru 
vid ad krvfja sjerhverja tilfinningu ogsjerhverja hugsun. 
t*6 Jjetta sje i sjålfu sjer ekki ad eins edlilegt, heldur 
einnig lofsvert og fagurt, |>å getur {jo Jjessi brennandi 
åhugi æskumannsins leitt af sjer mikid illt og haft sorg- 
legar afleidingar fyrir land og Rd, ef hann stjdrnast 
ekki af skynsamlegri umhugsun og Jjekkingu og verdur 
svo svæsinn, ad hann vilar ekki fyrir sjer ad fleygja 
dt i almenning åstædulausum frelsishugmyndum, sem 
geta flogid um allt eins og eldur i sinu og kveykt oå- 
nægju og vonir, sem aldrei rætast«. 

»Med Jjesshåttar édfluga hugmyndum verdum vjer 
ad telja hugarburd {>ann, ad bezt mundi fyrir Island 
ad segja ad dllu leyti skilid vid samfjelag Danmerkur 
og yfirråd Danakonungs, en gefa sig annad hvori undir 
vernd Sambandsrikjanna f Vesturheimi, Englendinga, 
Nordmanna eda einhverra annara Jjjoda. Jjesshåttar 
hugmyndir kunni ad spretta af godri rot og innilegri 
longun eptir, ad Islandi megi vegna betur eptir en ådur, 
hafa Jjær J>6 jjann annmarka, ad Jjær eru byggdar f 
lausu lopti og geta J»vi ekki ræzt. Einmitt Jjess vegna 
mida Jjær til ad vekja éånægju med fjelagsskap okkar 
vid Dani, hvad frjålslegur, sem hann kynni ad verda, 
af Jjvi monnum hættir svo mj5g vid, ad imvnda sjer 
Jjad betra, sem Jjeir ekki få, heldur en hitt, sem |>eir 
hafa. Ad minnsta kosti getur Jjetta komid til leidar of 
mikilli heimtufrekju vid Dani og gjort hvorutveggja 
oånægda med adra«. 

»Vegna Jjessara sinna afleidinga eru Jjvilikar hug- 
myndir hættulegar, en ekki hins vegna, ad f»ad sje ad 
ottast, ad Jjeim muni verda framgengt. t*ad væri lika 
eins émogulegt og Jjad nu er åstædulaust fyrir okkur 


Digitized by Google 



127 


Islendinga, ad vilja brjétast ur sambandi vid Danmorku. 
Um émogulegleikann å (icssu mun enginn så efast, sem 
f>ekkir hid allra minnsta til Islands og krapta Jiess. 
t*ad skyldi j)å einungis vera med J>vi moti, ad odrum 
[jjédum jDætti svo mikid i |>ad varid, ad få okkur i 
samband vid sig, ad J)ær Jiess vegna vildu leggja tals- 
vert i solurnar og keppa um okkur vid Dani. Vid Jiessu 
mundi vart j>urfa råd ad gjora, nema med svo felldu 
moti, ad {>ær ætludu sjer ad vinna upp aptur å landinu 
t>ann kostnad og {)å fyrirhofn, sem |>ær hefdu fyrir ad 
nå J>vi undan Danmorku i samfjelag vid sig, J)vi vart 
Jjyrfti ad buast vid, ad |)ær gerdu jjad at eintémum 
mannkærleika og medaumkun«. 

Vjer Jmrfum ekki ad setja hjer meira en Jietta 
s\ v nishorn af ritgjordinni. Hof. fer sidan ad athuga, 
hvort J>ad væri nokkur hagnadur fyrir Island, ad kom- 
ast i samband vid adrar I>j6dir, J>6 svo éliklega færi, 
ad J)ad gæti tekist, og kemst ad Jieirri nidurstodu, ad 
Island, ef }>ad sameinast Englandi eda Bandarikjum, yrdi 
selstod eda verstod til fiskiveida, Islendingar mundu å 
skommum tima missa mål sitt og {jjdderni og verda 
|)5’9ingarlaus verkmanna- og fiskimanna-l^dur t {ijonustu 
erlendra audmanna. Noregur er aptur svo fåtækt land 
og kraptalitid, ad {>ad er enginn hagnadur, ad komast 
i samband vid f>ad, nema ef til vill einhvern tima i 
framtidinni, ef oli Nordurlond yrdu Bandariki. Hof. 
ålitur allra hluta vegna sambandid vid Danmorku 
happa-drj ugast, ef sambandsmålum er hentugar komid 
fyrir en ådur, og ålitur hof. ekkert Jjvi til fyrirstodu, ef 
menn s< T na Donum traust og vinåttu, en leggja nidur 
hina islenzku tortryggni. Seinasti hluti ritgjordarinnar 
hugleidir j v mislegt, er snertir stjdrnmål Islands, eins og 
Jjau lågu fyrir å undan }>j6dfundi. 


Digitized by Google 



VII. 


Dr. Pjetur Pjetursson å atøingi 1849—1885. 


Me3an dr. Pjetur Pjetursson enn på var prestur å 
Stadastad var hann hinn 18. september 1846 kosinn 
konungkjorinn varapingmaSur andlegrar stjettar 1 ), en 
ekki ték hann sæti å pingi fyrr en 1849. Halldor pro- 
fastur Jdnsson å Hofi, sem var annar konungkjorinn 
pingmaSur hinnar andlegu stjettar, var3 a3 fara af pingi 
sumariS 18-19, og hinn 2. ågust s. å. kvaddi konungs- 
fulltrui konunglegan varapingmann, préfessor, dr. theol. 
Pjetur Pjetursson til pingsætis*). Å pj63fundinum 1851 
var hann lika konungkjorinn, og eptir pa3 å olluru 
pingum til 1885, på sagdi hann af sjer 1886 fyrir aldurs- 
sakir. Å hinum råSgefandi pingum var dr. Pjetur vara- 
forseti 1859, 1861, 1867, 1869, 1871 og 1873. Å hinu 
fyrsta loggefandi pingi var Pjetur biskup kosinn forseti 
i efri deild og gegndi peim starfa me3 alu3 og samvizku- 
semi me3an hann sat å pingi (1875—1885). 

A hinum rådgefandi pingum var préfessor Pjetur 
Pjetursson einn af hinum atkvæSamestu og starfsomustu 
pingmonnum, og dré sig aldrei i lilje frå neinni vinnu, 
sem gagnleg var og naudsynleg tyrir ping og pj63, en 
å slika menn hrugast vanalega flest pingmål og onnur 

1) »Andleg varaskeifa« eins og hann sjålfur kallar pad i 
brjefi til J6ns brodur sins 14. des. 1846. 

2) Alpingistidindi 1849, bis. 725. 


Digitized by Googl 



129 


storf i pågu pingsins. Pingsetningarrædur hjelt hann å 
pingunum 1853 og 1859 1 2 3 ), og i morg år var hann rit- 
stjdri pingtidindanna. Ritstjdrn pjddfundartidindanna 
1851 hafdi hann å hendi med Jens Sigurdssyni og Gisla 
Magnussyni; ritstjdri alpingistidindanna var dr. Pjetur 
1853 med J6ni Gudmundssyni, 1855, 1857 og 1859 med 
Hallddri Fridrikssyni, 1861 med Påli Melsted, 1865 med 
Sveini Skulasyni. Årid 1849 var dr. Pjetur kosinn i 

P r >ggj a manna nefnd til pess, ad sjå um alpingisbéka- 

safnid åsamt J6ni Sigurdssyni og Pérdi Sveinbjornssyni, 
en Jén Sigurdsson, sem busettur var i Kaupmannahofn, 
var cdlilega ad eins ad nafninu til i nefndinni. Peir 

gegndu pessum starfa til 1855, på sogdu peir Pdrdur og 

Pjetur honum af sjer*), en voru J>å kosnir i nefnd til 
J)ess, ad gjora uppåstungur um fyrirkomulag safnsins 
fra m vegis. 

Pad såst fljdtt, ad gédur lidsmadur var kominn i 
hopinn, {jegar dr. Pjetur Pjetursson kom å f>ing. Allir 
voru å eitt såttir um |)ad, ad j)ar væri ågætur starfs- 
madur, afkastamikill og ésjerhlifinn, hygginn og råd- 
settur, laginu i verkum og lipur til samvinnu. Dr. 
Pjetur tok mikinn f>ått i ollum storfum hinna rådgef- 
andi j)inga, var kosinn i allar hinar stærri og vanda- 
somu nefndir og tdk mikinn j)ått i ollum umrædum. 
Å hinum fyrstu Jjingum talar dr. Pjetur mjog opt, nærri 
i hverju måli meira eda minna (1853 talar hann t. d. 
91 sinni, 1855 143 sinnum), sidan sjaldnar, en tekur 
jafnan mikinn j)ått i nefndastorfum og er opt kosinn 
til ad semja ålitsskjol, konungsåvorp og annad pess konar. 
Å pingunum 1853 — 1871 var dr. Pjetur Pjetursson kos- 
inn i 57 nefndir'), eda ad medaltali nærri 6 å hverju 


1) Alpingisrædan 1853 er prentud i »Tækifærisrædum« 
dr. Pjeturs. Reykjavik 1857, bis. 11 — 20. Vid pingsetningarræd- 
una 1853 var texti Kdloss. 3—17. v. ; 1859 Filipp. 2, 1 — 4. v. 

2) Alpingistidindin 1855, bis. 352-353, 906—909. 

3) Å pinginu 1873 gat hann sakir lasleika eigi verid i 
nefndum. 

9 


Digitized by Google 



130 


jjingi, hann var framsogumadur i 17 af J>essum nefnd- 
um og formadur i 25. Margar af nefndum jiessum ut- 
heimtu mikinn starfa og sumar toluverda lagajiekkingu, 
sjerstaklega i kirkjumålum. Eptir ad hann var ordinn 
forseti i efri deild var hann ekkert ridinn vid nefndir 
eda umrædur. 

Adalstorf dr. Pjeturs å {)ingi voru edlilega innifalin 
i afskiptum hans af kirkjumålum og almennum fjelags- 
målum er snertu sidgædi og reglu, sveitastjérn, hjuskap- 
armål og annad jjvi likt, en hann fjekkst einnig vid 611 
onnur stærri mål, sem komu fram å jnnginu. I kirkju- 
målum kom hann jafnan fram sem hégvær verndari 
kirkjurjettinda og presta og var mjog frjålslyndur i 611- 
um truarbragda og kirkjumålum og Jiad svo stundum, 
ad sumum J)6tti nég urn. Å fungunum 1853, 1857 og 
1859 ték dr. Pjetur mikinn J)ått i umrædum um og nefnd- 
arstårfum i målefnum um sunnudaga og helgidagahald 
og var framsogumadur i jivi måli 1859. f*å må enn 
frem ur nefna nokkrar nefndir er snerta kirkjumål, sem 
hann var formadur eda framsogumadur i å hinum råd- 
gefandi jiingum: 1863 um skikkunarvald stiptsyfirvalda 
til fåtækra prestakalla og um prestaeklu, 1865 um presta- 
koll, 1 ) Holakirkju, takmorkun å braudasameiningu, 1867 
kirkjuskodanir profasta o. s. frv. Auk jiess lagdi hann 
^mislegt til i odrum målurn, sem ad einhverju leyti snertu 
fjårforråd kirkna og prestastjettina. 

Å Jringinu 1863 voktu tvo kirkjumål mikid kapp 
og skulum vjer geta h^irra, af |>vi J)au hafa dålitla sogu- 
lega J>5’dingu, j)ad voru målin um skikkunarvald stipts- 
yfirvalda og um råd til ad afstyra prestaeklu. Å |>eim 
årum fengust engir prestar i hin ryrari braud og læri- 
sveinar i lærda skolanum voru ovanalega fåir; åt ur 
Jiessu spunnust allhardar deilur i biodum og skélaskyrsl- 
um. \ Jiessum vandrædum t6ku stiptsyfirvåldin Jjad 
råd, ad skikka prestaskélakandidat Odd Gislason til prests 


1) Sbr. Tilskipun 15. des. 1865. 


Digitized by Google 



131 


i Grimsey samkvæmt gomlum konungsbrjefum frå 1737 
og 1791, en hann færdist undan med læknisvottordi. Til 
frekari fullvissu utvegudu stiptsyfirvoldin sjer konungs- 
urskurd 17. mal 1862 um ad skikka mætti prestaskola- 
kandidata (en ekki håskolakandidata) 1 hin fåtækari braud, 
og vakti så årskurdur toluverda dånægju, svo bænar- 
skrå kom til al()ingis ur Mulas^slu um ad få honum 
breytt; var nefnd sett i målid og var prdfessor Pjetur 
framsogumadur hennar og einnig framsogumadur i nefnd, 
sem åtti ad fmna råd gegn prestaeklu, sem sett var sam- 
kvæmt bænaskrå ur Vestur-Skaptafellssyslu. 

1 målinu um skikkunarvald stiptsyfirvaldanna lagdi 
dr. Pjetur eindregid å moti stiptsyfirvoldunum og nefnd- 
in komst ad Jieirri nidurstodu, ad skikkunarvaldid væri 
ohafandi, f>ad væri gagnstætt ollu mannfrelsi og mundi 
spilla stérum fyrir prestaskélanum. 1 ) Nefndarålitid fjekk 
byr hjå (linginu og var sent sem bænarskrå til konungs. 
Sidan hafa prestaskolakandidatar ekki verid skikkadir til 
brauda. 

Ad JjvI er snerti tillogur um ad bæta ur prestaekl- 
unni, J)å gekk jieirri nefnd eigi eins vel ad koma sjer 
vid fiingid, enda var nefndarålit meiri hlutans i |>essari 
nefnd ædi n5 T stårlegt, f)6 jiad væri i sjålfu sjer frjålslegt. 
t*ad var felt gjorsamlega af {linginu. 1 neindinni var 
professor Pjetur formadur og framsogumadur og honum 
fylgdu i meiri hluta J6n Gudmundsson og Bjorn Pjet- 
ursson, en i minni hluta voru Helgi biskup og sira Bene- 
dikt t’érdarson, sem somdu sjerstok ågreiningsatridi. 
Nefndin segir, ad prestaeklan sje ordin svo mikil, ad 
ekki sje »annad s^ ni legt, en ad vida komi heidni i stad 
kristinddms i hinum afskekktu utkjålkabraudum.« Nefnd- 
in lagdi J)å til, ad J>ingid utvegadi lagaheimild fvrir hin 
næstu 8 — 10 år til J)ess ad vigja megi å r<'rustu utkjålka- 
braud valinkunna, dlærda menn, {)6 f>eir ekki hafi |)å 


1) Alpingistidindi 1863 I. bis. 157—161, 226-231; II. bis. 
334—335. Sbr. Nordanfari I. bis. 81—86. 


Digitized by Googte 



132 


béklegu menntun, sem nu er heimtuS af prestum. Leggur 
nefndin til, ad |>eir sem girnast slik prestakoll sjeu eigi 
yngri en 30 åra, fåi vitnisburd um sidferdi og a3ra hæfi- 
legleika hjå soknarpresti sinum og hjeradsprdfasti, »fari 
si3an til prdfasts |>ess lijerads, J> ar sem så sofnudur er, 
hvers prestar |>eir 6ska a3 ver3a og få hann til a3 halda 
fund me3 hinum beztu mdnnum i sofnudinum, og {>ann- 
ig u tvega sjer reglulegt samjjykki safnadarins. A3 ]>vi 
bunu ættu |>eir a3 finna biskupinn, svo a3 hann, ef hann 
a3 odru leyti ålitur b a færa til prestsskapar, geti gefid 
{>eim medmælingarbrjef til kennara prestaskolans, sem 
J>å mundu ver3a fusir til a3 veita dessum monnum 6- 
keypis privat-tilsogn einn vetrartima i utsk5 T ringu N. T., 
tråarfrædi, prjedikunarlist og barnaspurning, og gefa J>eim 
si3an testimonium til vigslu. En skilyrdi fyrir a3 geta 
notid slikrar kennslu yrfli a3 vera J>a3, a3 |>eir a3 minsta 
kosti kynnu a3 skrifa og reikna og skildu donsku.« 
Segir nefndarålitid, a3 »hjer å landi sjeu margir ågætir 
leikmenn, sem sjålfir hafi utvegad sjer talsverda mennt- 
un, einkum i truarbragdajækkingu, og svo a3 segja 
kunna ritninguna utanbdkar.« Enn frem ur stinga {æir 
upp å, a3 5 manna millijhnganefnd at embættismonn- 
um og aljhngismonnum sje sett i Reykjavik, er meti 
braudin a3 n£ju, gjori uppåstungur um sameiningu brauda 
og um uppbdt af hinum betri braudum til hinna rj'rari, 
einnig stingur nefndin upp å, a3 sofnudirnir fåi atkvædis- 
rjett um sameiningu og sundrungu brauda. 1 ) 

I’egar dr. P. Pjetursson lagdi fram nefndarålitid, 
sag3i hann me3 kimni, a3 nefndin byggist vi3 a3 få 
Jjakkaråvorp frå {jingmdnnum, en vard nu ekki. 

Nefndarålitid fjekk f> un 8 an ddm å jiinginu og mikla 
métspyrnu og spunnust ut ur jivi langar og allhardar 
umrædur. Allir veittust a3 prdfessor Pjetri, en hann 
vardist hraustlega, |>d hann jåta3i, a3 uppåstungan um 
vigslu leikmanna væri neydarurrædi. — Sira Helgi Hålf- 


1) Alpingistidindi 1863, I. bis. 253—261. 


Digitized by Googli 



133 


dånarson sagdi, ad Jætta gæti stofnad lutherskri kirkju 
og lutherskum truarbrogdum å lslandi i voda, mundi 
hæglega geta leitt til triiarvingls og truarofsa, mundi 
eydileggja prestaskolann sem visindalega stofnun og spilla 
sålarheillum Hornstrendinga, og J>o væri Jjeirra sålir eins 
d^rmætar og sålir Reykvikinga 1 2 3 ). Halldér Kr. Frid- 
riksson var einnig åkafur å m6ti, sagdi, ad uppåstunga 
Jiessi r^rdi ålit prestastjettarinnar, særdi tilfinningar safn- 
adanna, eydilegdi prestaskélann og eyddi allri menntun 
landsins. Medal annars segir Halldér: »f’ad særir til- 

finningu safnadanna, jiegar émenntadir menn ur flokki 
Jieirra eru settir yfir Jiå til ad leida {)å 1 hinum helg- 
ustu sannindum og fræda |)å um jieirra såluhjålparefni. 
t*ad er alls eigi audid, ad sofnudirnir geti borid sanna 
virding fyrir Jæssum monnum, sem eru Jieirra jafningj- 
ar, og ekki eru fremri |>eim i neinni menntun. Enn 
frem ur er Jætta til gjorsamlega ad eyda prestaskélan- 
um, og furdar mig J>ad stérlega, ad J)essi uppåstunga 
skuli vera komin frå forstodumanni prestaskélans, jafn- 
vitrum manni.« Ålitur hann J)ad ævarandi blett å J>ing- 
inu, ef Jiad adhyllist Jæssa uppåstungu.*) Arnljdtur O- 
lafsson gerdi skop ad ddru nidurlagsatridi nefndarinnar 
um ad setja millijjinganefnd i braudamålid og låta sdkna- 
menn hafa atkvædi um braudasamsteypur, Jjetta åleit 
hann fråleitt af J)vi J>ad tæki fram fyrir hendur stipts- 
yfirvaldanna og rjrdi vald Jieirra*). Um mål J>etta urdu 
allniiklar umrædur 4 ) og voru flestar å moti, en Jjo sumir 
med, t. d. Dr. J6n Hjaltalin, sem vitnadi til olærdra 
klerka å Bretlandi. Ad lokum var uppåstungan feild 
med 16 atkv. gegn 7. 

Af hinum longu umrædum i Jiessu måli sjestglogg- 
lega, ad Jiå Jjegar var farid toluvert ad brydda å Jieirri 
hreyfingu, er sidar kom å kirkjumål og leiddi til ^rnsra 

1) Alpingistidindi 1863, II. bis. 659. 

2) Alpingistidindi 1863, II. bis. 661, 663. 

3) Alpingistidindi 1863, II. bis. 686. 

4) Alpingistidindi 1863, II. bis. 653—96, 719—758. 


Digitized by Google 



134 


umbreytinga og umbéta, og ad Dr. Pjetur Pjetursson 
var i flokki Jieirra, sem vildu endurbæta og breyta, en 
stiptsylirvoldunum (iMrdi Jonassen og Helga Thorder- 
sen) |>otti litil |)6rf å J>vi. t*ad yrdi oflangt mål ad fylgja 
afskiptum Dr. Pjeturs af £msum kirkjumålum, en f>ess 
må ad eins geta, ad hann er alstadar framfaramadur, 
lipur og frjålslyndur, vill byggja kirkjuna å jijddlegum 
grundvelli, heldur aldrei tast i kreddur, en vill hins 
vegar ekki, ad of nærri sje gengid rjetti kirkju og presta. 
1871 mælir Pjetur biskup mdti |ivt, ad alting hafi nokk- 
ud urskurdarvald um solu kirkjujarda, og eins moti f>vi, 
ad préfastar sjeu utilokadir lir syslunefndum, en vill låta 
\>å vera sjålfkjorna, hann leggur til ad Englendingar 
er taka brennistein vid M^vatn, sjeu skyldadir til ad 
borga soknarpresti 180 kr. i offur 1 ), og ef J)orf væri mætti 
margt fleira til tina er synir, live annt hann ljet sjer um 
prestastjettina i småu sem stéru. 

Å hinum rådgefandi jiingum var Dr. Pjetur ridinn 
vid morg almenn fjelagsmål og var framsdgumadur f 
åridandi nefndum, sem hofdu mikid ad starfa og skul- 
um vjer ad eins nefna hinar helztu: 1853, 1855 og 1859 
var Dr. Pjetur i nefnd um sveitastjdrn og framsogu- 
madur t Jieirri nefnd tvo seinni årin; 1855 og 1865 
var hann i nefndum um verzlunarmål og 1853 samdi 
hann med J6ni Sigurdssyni hænaskrå til konungs um 
verzlunarfrelsi 2 ), og 1857 var hann i nefnd er ritadi 
konungi Jiakklætisåvarp fj-rir verzlunarfrelsid. 

1) Alpingistidindi 1871, I. bis. 306, 608; II. bis. 344. Alpt. 
1869 1. bis. 323, 327. 

2) Alpingistidindi 1853, bis. 1054 — 1060. Å morgum ping- 
um var tidrætt um loggilding vcrzlunarstada og sjerstaklega var 
mikid karpad um kaupstad å Akranesi, voru margir å moti ad 
selja par verzlunarstad, pvi Akurnesingar voru i på daga eigi å- 
litnir miklir reglumcnn. Eitt sinn cr Dr. Pjetur kom heim af 
pingi kvad hann pessa gamanbogu vid born sin: 

Kaupstadur å Skipaskaga 
skdtnum verdur helzt til baga, 
cptir sjer hann dilk mun draga, 
drykkjuruta og letimaga. 


Digitized by Google 



I 



Professor, cl r. tlieol. Pjclur Pjclursson 18C6. 


Digitized by Google 




137 


Årid 1853 var préfessor Pjetur framsogumadur i 
nefnd um husstjornarlog, 1861, 1863 og 1865 i nefnd 
um vinnuhjtialog, |>ad var mjog yfirgripsmikid mål 
og tok langan tima; årid 1859 var hann framsogu- 
madur i nefnd um hjuskapar og hjonabandslog og 
aptur 1861, i nefnd um oreigagiptingar 1869. Fram- 
sogumadur var hann i fjårklådamålinu 1857 og 1 måli 
um brennivinstoll 1871, })å var hann i nefndum um 
spitalahluti 1867 og 1871, læknaskipun 1855 og 1861, 
péstmål 1871, um {jusund åra håtid 1867, um Gydinga 
1855, um fiskiveidar utlendinga 1857, 1859 og 1863 o. 
s. frv. 

Dr. Pjetur Pjeturssson var edlilega mjog ridinn vid 
oli menntamål, sem komu til umrædu å Jiinginu. Hann 
vildi byggja skéla og kennslu å {jjbdlegum grundvelli. 
t Landstidindum 1 ) segir hann 1819: »Ég held ad allir 

verdi ad jåta, ad sii kennsla er fullkomnust, sem er 
{jjédleg, sem veitir hinu almenna visindalifi i Jjjddlegan 
farveg, og hugsar og talar måli sinnar {jjddar og lætur 
hin algildu sannindi drekka i sig {jann einkennilega lifs- 
vokva, sem rennur um likarna hverrar Jjjédar og gjorir 
hana ad J)j6d ut af fyrir sig, eda med odrum ordum, 
sem hefir nægilegt tillit til [jjodernisins og {jjédlifsins.« 
Årid 1861 voru almennar umrædur um fyrirkomulag 
lærda skélans og éånægja med 5'mislegt, er hann snerti. 
t’å voru sendar 5 bænaskrår til (nngsins um lærda skol- 
ann og var kosin 5 manna nefnd i målid. Dr. Pjetur 
Pjetursson var formadur og framsogumadur i nefndinni 
og samdi itarlegt nefndarålit, sem {)étti ovanalega gott. 
t’jdddlfur segir svo frå Jjessu måli: »Vér ætlum, ad 

nefndin, og einkum framsogumadur hafi leyst målid svo 
vandlega og vel af hendi, sem framast var kostur å, enda 
urdu umrædurnar um [)ad å [)ingi bædi fastar og éllokn- 
ar, eins og vant er ad vera {jegar byggja er å vondudu 
nefndaråliti med vel hugsudum og skipulegum nidur- 


1) Landstidindi I. bis. 23. 



138 


lagsatridum ; jiau st63u einnig obreytt ad mestu i at- 
kvædagreidslunni og i ollu hinu verulega«. 1 ) Nordri 
segir: »Nefndarålitid var eitthvert hid vandadasta nefnd- 
arålit, sem samid var å Jtessu [>ingi og måske f>o fleiri 
f»ing væri talin og mun préfessor Pjetur Pjetursson hafa 
ått mestan jiått i J)vf«.*) Benedikt Sveinsson og Sveinn 
Skulason segja 8 ) i nefndaråliti 1863: »Vid ætlum éhætt 
ad fullyrda, ad al^ingi vort Islendinga hafi varia frå byrj- 
un vega sinna åunnid sjer meiri hylli og vidurkenningu 
Jjjodarinnar fyrir medferd neins einstaks målefnis, heldur 
en fyrir medferd skolamålsins 1861. Vjer ætlum engin 
tvimæli å, ad flestar uppåslungur pingsins hafi {>ar verid 
alveg ad skapi landsmanna, enda hafa fægar komid fram 
gledilegar afleidingar fiessarar tøodlegu vidurkenningar«, 
ad margir bændur settu syni sina til menta {16 årferdi 
væri ordugt til lands og sjoar. 

Stjornin setti årid eptir 5 manna nefnd utan})ings 
til }>ess ad gjora nånari uppåstungur um reglugjord 
skolans og kaus sjålf i hana rektor Bjarna Jdnsson og 
prdfessor Pjetur Pjetursson, en stiptsyfirvoldin kusu Dr. 
J 6 n Hjaltalin, sira 6 laf Pålsson og J 6 n Gudmundsson 
ritstjdra. 4 ) Nefndin kaus Dr. Pjetur fyrir formann og 
sira 6 laf til skrifara. Bjarni rektor vard veikur medan 
å nefndarstorfunum stéd og var Jens Sigurdsson kosinti 
i hans stad 5 .) Ålitsskjal skdlanefndarinnar dags. 25. okt. 


1) Pjådolfur XIII. bis. 162. 

2) Nordri IX. bis. 67. 

3) Alpingislidindi 1863, I, bis. 365. 

4) Jon Gudmundsson hafdi opt i bladi sinu ritad um skol- 
ann og fundid ad morgu vid rektor og stipsyfirvold, pess vegna 
eru i Islcndingi (III. bis. 54) Helga biskupi scndar ymsar gldsur 
fj'rir ad hann valdi J. G. i netndina og svarar J6n pvi i Pj6d- 
olfl (XIV. bis. 143, 155—156). Å peim årum voru sileldar deilur 
milli Pjddålfs og Bjarna rektors og på stéd i Pjédélfi medal 
annars (XV. bis. 82 — 83) varnargrein fyrir Bjarna Jénsson frå em- 
bættismonnum utanskéla og var Dr. Pjetur Pjetursson adalfrum- 
kvodull hennar. Sbr. Skolask^rsla 1863, bis, 20. 

5) Alpingistidindi 1863 I. bis. 363. 


Digitized by Google 



139 


1862 var sent stjdrninni og nidurlagsatridin prentud 1 ,) 
og |)egar å næsta f>ingi kom bænaskrå ur Hiinavatns- 
s^slu um y % msar breylingar å uppåstungum nefndarinn- 
ar og varfl ur f)vi toluvert o()arfa jijark å ()inginu 
1863. Dr. Pjetur skyrdi lika å J>vi {>ingi målid å 5 r ms- 
an halt og var kosinn i nefnd er nånara skyldi athuga 
J>essa bænarskrå. I*å var enn å n$ sett nefnd i skdla- 
målin 10. ndv. 1875 og var Pjetur biskup formadur 
hennar, adrir nefndarmenn voru J6n I’orkelsson rektor. 
Dr. Grimur Thomsen, sira t’orarinn Bodvarsson, og 
Helgi E. Helgesen kennari. f’jédélfur*) lét |)å i ljési 
kvidboga fyrir {>vi, ad nefndin mundi liaga skdlunum 
eptir skolafyrirkomulagi i Danmorku og Matthias Joch- 
umsson ritstjdri vildi få inn i nefndina einhverja af »vor- 
um ungu gåfu- og framfaramonnum«. Pjetur biskup 
svaradi strax 8 ) og segir [)ar medal annars: »I’é eg heri 
hina mestu virdingu fyrir Jiessum flokki landsmanna 
|)egar talad er um årædi og atorku til ad koma ein- 
hverju gédu til leidar i al[)jodlegum målum, {)å er {)ad 
|)6 n^ kenning fyrir mig, ad æskan sé bezt ldgud til ad 
venja og bæta skolareglugjordir, J>vi eg hefi imyndad 
mér ad til {)essa J)urfi talsverda reynslu, samfara gloggu 
yfirliti og stillilegri yfirvegun og j>ad vill svo vel til ad 
samnefndarmenn minir hafa Jjenna kost til ad bera, 
jafnframt sem enginn mun geta neitad med rokum ad 
f»eir muni teljast i flokki framfaramanna«. 1 somu grein 
mælir Pjetur biskup mjog med |>vi ad Nordlingar fåi 
skola å Modruvollum, »sem sé sem |)jodlegastur og 
Nordlingum svo gedfeldur sem unnt er«. f*ingid hafdi 
veitt mjog litid fje til nefndarinnar og J>vi afsoludu J>eir 
Pjetur biskup og Jon rektor sjer allri borgun fyrir 
nelndarstort. 

Årid 1871 var Pjetur biskup i nefnd um lækna- 
skdlann og hafdi longu ådur mælt med innlendri lækna- 

l; Pjédélfur XV. bis. 21-23. 

2) Pjodélfur 28. årg. 1875 bis. 17—18. 

3) S. st. bis. 21. 


Digitized by Googte 



140 


kennslu, 1849 i Landstidindunum, og eins er hann var 
formadur og framsogumadur i læknamålinu å alf>ingi 
1855. Årid 1857 var hann framsogumadur i nelnd um 
olmusur og husaleigustyrk vid prestaskolann ; å sama 
J)ingi komu fram uppåstungur um, ad kenna skvldi 
lærisveinum prestaskdlans grundvallaratridin i læknis- 
frædi og lagdi Dr. Pjetur eindregid å mdti J>vi, ad gera 
prestana ad skottulæknum. 1 2 3 ) t^å var hann i nefnd um 
kennslu heyrnar- og målleysingja 1871 og um kennara- 
embætti i sogu Islands 1869 og 1871. Årid 1859 voru 
å Jiingi miklar umrædur um barnaskdlann i Reykjavik 
og tok Dr. Pjetur allmikinn |)ått i jieim.*) Umrædurn- 
ar um Jiad mål eru ad morgu einkennilegar og sjhia 
skodanir manna um skola og mentun å Jieim timum. 
Arnljdtur 6lafsson bardist J)å med hmium og hnefum 
moti skélanum og sjerstaklega méti allri skolaskyldu, 
sem hann taldi »Jjrældémsmerki«, og hann klokknar af 
Jjvi »ad einkabarn mddurinnar sje tekid frå brjdsti henn- 
ar og sett i Jietta tukthus«. Barnaskolum i Kaupmanna- 
hofn lysir Arnljétur svo, ad f>eir sjeu »sannarlegt »mal- 
um necessarium« eda hid nåtturlega illa. f’ar er båid 
vid ad bornin detti lit i rennisteinana, eda trodist und- 
ir vagnhjélunum, ef |iau eru eigi dregin i skdia; enda 
hefi jeg aldrei å æfi minni sjed viltara stod en bornin 
eru i Jiessum barnaskdlum; en barnaskolann |)arf varia 
hjer, til pess ad born geti olåtast i honum; j)vi jjau 
geta farid fram å mela eda upp å tun til }>ess«. 8 ) J6n 
Sigurdsson svaradi Arnljoti og sagdi f>å um menntun 
Islendinga Jietta, sem jeg set hjer til athugunar: »Jeg 

hefi ætid gladzt yfir {>vi ad vita, ad barnauppfrædingin 
væri hjer å landi i gddu lagi, og J>ad er gledilegt ad 
heyra utlenda menn jåta jiad, ad menntun sje hjer al- 
mennari en annarsstadar; en jiegar vjer fåum {>etta 

1) Alpingistidindi 1857 bis. 477—478. 

2) Helgi Thordersen, sidar biskup, hélt fyrstur barnaskdla 
i Reykjavik 1819, sem sidan heiir vid haldist. 

3) Alpingistidindi 1859 bis. 1025, 1048. 


Digitized by Google 



141 


htil, {»å megum vjer |>6 ekki misskilja {>ad svo scm 
meiningin sje, ad almtigi vor sje betur ad sjer i ollu, 
en almtiginn i odrum londum; J>vi meiningin er sti, ad 
almtigi sje hjer ad visu betur ad sjer hvad btiktrædi 
snertil-, en aflur å mtiti ver ad sjer i {»vi, sem vidkem- 
ur hinu verklega i $ T msum atvinnuvegum. 1 6llu {»vi, 
sem vidkemur gtidri reglusemi, htydni og samvinnu, 
stondum vjer å baki annara. ^essi skortur kemur af 
{»vi, ad okkur vantar sktila. f*etta kemur bædi fram 
medal aljj^du upp i sveitum, en mest }»ar sem {»jett- 
bj'lt er, einkum i bæjum og sjtiplåssum; {»ar er eins 
s^nilegur skortur å boklegri kennslu {»ar ad auki. fad 
er sorglegt ad sjå, hvernig bornin å {»essum stodum 
liggja eins og d<r upp vid bæjarvegginn allan daginn, 
eda velta sér um bæjarhladid, og venjast å {»ad sem 
b5rn ad gjora ekkert og læra ekkert; J>etta er J>vi mid- 
ur of satt, og kemur lika fram å hinum fullordnu; {»vi 
eins og tslendingum er hrtisad fyrir btikfrædi, eins er 
J»eim almennt brugdid um tireglu, leti og tihlydni .... 
Mjer }»ykir {»ad merkilegt, ad nokkur menntadur mad- 
ur skuli segja, ad barnasktili sje {»rældtimsmerki å enni 
manna, jeg hefdi ekki btiist vid, ad nokkur mundi 
segja slikt«. 1 2 * ) 

Dr. Pjetur hafdi åhuga å ollum greinum mennta- 
måla, hann var {»vi hlynntur stofnun kvennasktilai Reykja- 
vik, sem margir {»å ålitu ti{»arfa. £*egar frti f*tira Mel- 
sted 1870 var ad brjtitast i stofun kvennasktilans »færdi 
htin j»ad i tal vid nokkra heldri menn islenzka, en f>eir 
gåfu {»vi litinn eda engan gaum nema Pjetur biskup 
Pjetursson; hann ttik tali hennar vel og gaf henni skrif- 
lega medmæling«. Sidar var Pjetur biskup åsamt Bergi 
Thorberg og Magntisi Stephensen i nefnd er samdi til- 
logur um fyrirkomulag sktilans 8 ) (25. apr. 1874). 

Å {»ingi 1869 mælti Pjetur biskup med stofnun sjti- 

1) Alpingistidindi 1859 bis. 1044—1045. 

2) Kvennaskolinn i Reykjavlk 1874—1906. Rvik 1907 

bis. 5, 10. 


r 

Digitized by Google 



142 


mannaskéla og taldi jiafl mål mjog åridandi, 1857 mæl- 
ir hann me5 ad styrkja stiptsbokasafnid sem bezt og 
1869 med forngripasafninu og hafdi J>å sent ollum prest- 
um umburdarbrjef og bedid J>å vandlega ad gæta ad 
fornum menjagripum kirknanna og rådid til ad senda 
J)å å forngripasafnid ef |)eir ekki væru i éhultri 
geymslu. 1 2 * * * * ) I>å må enn fremur geta |>ess t ad Dr. Pjetur 
var i nefndum um prentsmidjurnar nordanlands og 
sunnan 1853 og 1867. 

Vjer hofum ådur getid um hluttoku Dr. Pjeturs 
Pjeturssonar i stjérnbétarmålum medan bann var rit- 
stjéri Landstidinda, å ^ingvallafundi 1850 og t’jodfundi 
1851, sidar dr6 bann sig nokkud i hlje, en j)6 var hann 
allmikid ridinn vid stjornbdtamålin å flestum hinum 
rådgefandi jungum, j)6 taladi hann fremur sjaldan og 
|)å optast til jiess ad reyna ad midia målum; jjegar å- 
kafi var mikill og hiti i 5 7 msum odrum målum var 
hann lika alstadar vidbuinn til {jess ad gjora såttatil- 
raunir.*) Oss deltur ekki i hug ad rekja sogu stjérn- 

1) Alpingistidindi 1869 I. bis. 128. 

2) Pannig lagdi Dr. Pjetur sig mjog frain til pess ad koma 
såttum å milli peirra Jons Sigurdssonar og Pjeturs Havsteins 

amtmanns å pinginu 1853. Par lenti saman tveim monnum ged- 

rikum, sem ekki gjarnan vildu låta hluta sinn fvrir Odrum. 

Havstein amtmadur hafdi bannad Josepi lækni Skaptasyni ping- 

reid, svo varapingmadur R. M. Olsen f6r i hans stad, en kosning 
hans var gerd dgild vegna formgalla, svo Hunavatnssysla vard 
pingmnnnslaus. P. H. vildi ekki gjora pinginu ncina grein fyrir 
gjordum sinum og åvitti Jon Sigurdsson forseti pad hardlega, 
urdu ut ur pvi miklar ordahnippingar milli peirra med fullri 
pykkju. (Sbr. Alpingistidindi 1853, bis. 7 — 11, 574 — 591. Nordri 
I. bis. 61 — 62; 11. bis. 59. Pjoddlfur V. bis. 112—113). Pann dag 
var pingveizla ad vanda og er fra henni sogd alpckkt krapta- 
saga um Dr. Pjetur, sem jeg fyrst heyrdi i skola. Pegar leid å 
veizluna fjekk Havstein amtmadur eitt af sinum vanstillingar- 
kostum og ætladi ad berja Jon Sigurdsson, ollum fjellust hend- 
ur nema Dr. Pjetri, sem nærri sat, liann greip utan um amt- 
mann og hjelt honum, Pjetur Havstcin var kraptamadur og brauzt 
um fast, en gat pd ekki losnad; eptir nokkra stund sagdi Dr. 

Pjetur pad, sem sidar var haft ad ordtæki: »takid pid vid hon* 
um piltar! jeg mædist«. Pjetri Havstein og Dr. P. Pjeturssyni 
var jafnan vel til vina og å pingi 1871 heldur Pjetur biskup langa 


Digitized by Googie 



143 


bétamålsins å pingi, pa9 å langt i land, a9 nokkur geti 
gjort pa5 med fullkominni éhlutdrægni, svo sem frå 
sjénarhæd sogulegra visinda, en vjer viljum ad eins 
benda å fåeinar greinar og atridi um afstodu Dr. Pjet- 
urs til pessara måla. 

Kafli af rædu sem Dr. Pjetur hjelt å pingi 1849 
s^nir skapferli hans og hina varfærnu stjérnmålastefnu, 
en lysir um leid mikilli mannpekkingu: »t'ad er sann- 
færing min, ad madur eigi ekki ad gjora pa9 ad kapps- 
måli eda s^na dtilhlvdilega stifni par sem um småmuni 
er ad gjora, eins og jeg opt hefi furdad mig å pvi, ad 
peir menn er ljetu allt liggja å valdi stjérnarinnar med- 
an hun var sem hordust og allt var rigbundid hér å 
landi, risa nu, pegar po bondin eru farin ad losna og 
stjdrnin farin ad s^na meiri sanngirni en ådur, einatt 
upp å apturfétunum og beita ofmikilli stifni i émerki- 

legum greinum Ågreiningur vid stjérnina i små- 

munum leidir ef til villaf sjer ågreining vid hana i stærri 
målum, sem heill landsins er undir komin, og par sem 
pjodinni ridur å ad stjdrnin sje sanngjorn og rjettlåt. 
Mjer pykir meira varid i en pad jeg geti frå sagt, ad 


rædu til pcss fastlega ad tnæla med cptirlaunum Ilavsteins) AI- 
pingistidindi 1871, I. bis. 340—342); segir liann par, ad allir verdi 
ad jåta, ad Havstein å sinum hcilbrigdu ddgum hafi verid einn 
al hinura »otulustu, årvokrustu og stjornsdmustu embættismonn- 
um hjer å landi«. Svo bætir hann vid: »ad visu veit jeg, ad pcir 
embættismenn komast opt bezt af og verda fj’rir minnstu ålasi, 
sem litid låta til sin taka og ckkert gjora nema pad, sem ekki 
verdur hjå komizt, sem låta allt draslast eins og pad vill verk- 
ast og koma ad eins einhverju nafni å hin logbodnu embættis- 
verk; en mundi pad sæma pjodpingi islcndinga, ad mæla tillog- 
ur sinar å slikan kvarda? Og pad er po pinginu kunnugt, ad 
amtmadur Havstein vildi vera embættismadur meira en ad nafn- 
inu til, ad hann lifdi fyrir embætti sitt, unni amtsbuum sinum 
og vildi cfla hag pcirra i ollu, og pad stundum meir en sumum 
virtist godu hdfi gegna. Og um hvad er nu bedid fyrir penna 
ågæta embættismann? ad hann fåi eptirlaun eptir hinnm al- 
mennu cptirlaunalogum, sem hver slodi fær, ef hann er svo 
framtakslaus, ad låta ekkert å sjer bera og ndgu kjarklaus til ad 
låta sig bera eptir straumnum i pvogu hinna adgjordalausu og 
énj’tu embættismanna«. 


j 

Digitized by Google 



144 


(fingid gefi ekki stjdrninni tilefni til {)ess ad raunalausu 

ad beita annari adferd en peirri, sem er frjålslundud og 

g 65«. 1 Å jnngi 1867 segir Dr. Pjetur: »Jeg vil reyna 

ad sætta og sameina skodanir manna ad f>vi leyti sem 
mjer er unnt«.*) Professor Pjetur vildi jafnan fara var- 
lega i sakirnar og mæltist |>a5 ekki alltaf vel lyrir hjå 
sumuni, |)vf varfærni er jafnan eitur i beinum åkafa- 

manna; hann jåtadi, ad hann væri hræddur vid of 

snoggar breytingar, og rjettindaj>ras {)6tti honum ekki 
mikilsvirdi ef |>ad ekki leiddi til praktiskra framfara. 
Å Jfinginu 1869 voru stjornmålin komin i bendu og 
bobba, mest fyrir ofmikla stifni næsta ))ings å undan 
(1867) einkum i fjårkrofum. I 5 å sagdi Pjetur biskup 
Jjetta i rædu um almenna afstodu sina til målsins. »Jeg 
mun ekki hafa verid kalladur frjålslyndur madur, og J)6 
jeg jiykist hafa verid {>ad i einstokum målum, ad 
minnsta kosti i einu, sem jeg verd ad ålita velferdar- 
mål landsins, htyt jeg |)6 ad vidurkenna, ad Jietta er ad 
nokkru leyti satt; ekki i {>eim skilningi, ad jeg unni 
ekki fosturjordu minni alls hins bezta, nje heldur af 
J)vi ad jeg sjåi ekki |)å heill, sem jijodfrelsid getur haft 
i for med sjer, Jjegar menn eru færir um ad bera |iad, 
heldur af pvi, ad jeg hefi haft beig af ollum storkost- 
legum breytingum hjcr å landi, einnig i stjornarlegu til- 
liti, vegna {)ess ad jeg hefi sjed, ad flest n) v fyrirtæki 
hjer hafa misheppnast af efna- og kunnåttuleysi. t'enn- 
an kvidboga minn hefi jeg optar en einu sinni låtid i 
ljési å undanfornum jjingum, en bætt {jvi vid, ad ur 
J)vi bædi stjdrn, Jjjéd og f»ing oskudu Jiess ad vér fengj- 
um sjålfsforrædi, og ad fjårhagur Danmerkur og Islands 
yrdi adskilinn, J)å hlyti jeg sem hver einstakur madur 
ad beygja mig fyrir hinurn almenna vilja. 8 ) En nu er 


1) Alpingistidindi 1849 bis. 798—799. 

2) Alpingistidindi 1867, I. bis. 821. 

3) Dr. Pjetur gjorir hjer sjålfur allt of litid ur ollum sin- 
um morgu og frjålslyndu tilldgum stjornarbot landsins i hag i 
Landstidindum og vidar. 


Digitized by Google 



145 


svo komid, ad vjer liljotum ad komast tir jivi åstandi, 
sem vjer erum i, fiad er dmogulegt ad Jiad geti stad- 
ist .... J>6tt jeg eigi åliti, ad stjérnarfyrirkomulaginu 
sje einu um ad kenna, |iå er |)6 vist, ad |iad å mikinn 
jiått i Jivi .... i J egar stjdrnarbdt J>essi einu sinni er 
komin å, fiå getur {ijodin framfylgt henni betur og bet- 
ur, |)å koma dagar og [iå koma råd. f*ad er ekki svo 
ad skilja ad jeg hafl nokkud å mdti {ivi, ad rjettarhlid 
målsins komi til umrædu hjer å jjinginu, (ivert å mdti 
held jeg |iad sje gagnlegt, ad målid sje skodad frå oll- 
um hlidum, og jeg vil ekki ålasa nefndinni fyrir, ad 
lilin hafi tekid skyrt fram Jiessa hiid målsins, fiott mjer 
Jiyki hun hafa gjort (>ad mjog cinstrengingslega, en fyr- 
ir hitt verd jeg ad ålasa nefndinni, ad hun hefur lagt 
alla åherzluna å rjettarhlidina, en gieymt hinni prakt- 
isku hiid målsins, sem fio ridur mest å, en ennjiå er 
vegur opinn fyrir nefndina, ef hiin eigi vill gjora Jietta 
velferdarmål landsins ad kappsmåli og eintému orda- 
stridi, og hann er, ad snua athygli sinu ad starfshlid 
Jiess til ad koma sjer saman vid adra og beina målinu 
i rjett horf«. Rædu sina endar hann med dessum ord- 
u m: »Enginn getur neitad |ivi, ad oss er mikid bodid, 

ef vjer mi Jiorum ad stiga hid fyrsta stig, |iå held jeg ad 
hagur vor mundi batna, jivi menn hafa Jiau dæmi svo 
Ijos fyrir sjer, ad ollum jjjodum, er |iær hafa tekid vid 
sjålfsfornedi, hefir aukist nytt Jior og Jirek, kraptur og 
f|6r til framfara. Oldungis eins vona jeg, ad drottinn 
blessi J>etta hjå oss, sem odrum, ef vjer ad eins jiorum 
ad stiga Jielta fyrsta framfarastig. 1 ) 

Dr. Pjetur Pjetursson var i nefndum i stjornar- 
bétarmålinu 1853, 1857, 1861 og 1863 og syndi [iad 
jafnan, bædi fyrr og sidar, ad hann var framfylgjandi 
}>vi ad Island fengi frjålslegt stjdrnarfyrirkomulag,*) hann 

1) Alpingistidindin 1869 I. bis. 617 — 619. 

2) t Salmonsen's Lexicon (XIV. bis. 369) stendur um P. P. 
»han stod ikke paa Folkets Side i den af Jon Sigurdsson 16rte 
politiske Kamp« og er pad hreinn misskilningur. Pad er hid si- 

10 


Digitized by Google 



146 


var jafnt i |>vi måli sem odruin hinn frjålslyndasti mad- 
ur, en hann vildi i ymsum atridum fara samningaveg 
vid stjdrnina, en midlunarmenn eru jafnan illa settir 
begar ofsi, eda annad »skjadak« kemur i stjérnarmålin. 
Pad er litill vandi ad vera i meiri hluta og låta sig bera 
af straumnum, en Dr, Pjetur s^ndi bædi i stjorn- 
bétamålinu og odrum målum, ad hann vildi eigi vera 
jåbrddir neins manns og var ekkert hræddur vid ad 
vera i minni hluta; hann var i einstoku atridum å ann- 
al- i skodun en J6n Sigurdsson og å hjer ekki vid ad 
rannsaka, hvor hafdi rjettara fyrir sjer i hinu einstaka, 
en J6n Sigurdsson hafdi, eins og kunnugt er, sinar 
sjerkreddur. 

Å jiinginu 1853 er adalefnid i nidurlagsatridum i 
bænaskrå til konungs um stjornarbdt, 1 ) ad alting fåi log- 
gjafarvald, ad sett verdi å islandi {jriggja manna nefnd 
(rådaneyti) til yfirstjornar å Islandi, sem hafi sæti å 
jiingi, ad yfirdomur verdi ædsti rjettur å tslandi, ad 
lsiendingar sendi fulltrua, valda af aljiingi, å rikisdag 
Dana, sem hafi atkvædisrjett i ollum sameiginlegum 
målum rikisins, og ennfremur ad einn madur (sjerstak- 
ur rådgjafi) vid hond konungs rådi urslitum islenzkra 
måla. Å næsta jiingi eptir Jijodfundinn koma meiri 
hluta menn og minni hluta menn sjer saman um jmssi 
grundvallaratridi, sem sannarlega eru ekki svo ofrjåls- 
leg. I nefndinni voru Jon Gudmundsson, Pjetur Pjet- 
ursson, Hannes Stephensen, l’ordur Sveinbjornsson, 
Vilhjålmur Finsen, tveir jijodkjornir og |>rir konung- 
kjornir. S^nir jjetta medal annars live skokk su hug- 
mynd er, ad minni hlutinn å [ijodfundinum eins og 
hinir konungkjornu sidar, hafi verid ofrjålslyndur og 
apturhaldssamur, en su skodun er ordin ad jijodsogu af 
Jivi svo opt hefur verid å henni stagast. Stjérnin vildi 

felda bladngliimur um hina konungkjornu, sem hefir vilt morg- 
uin sjonir. islandi hefdi verid vel borgid hefdi pad ålt marga 
jafnfrjålslynda menn eins og Pjetur biskup. 

1) Alpingistidindi 1853 bis. 648-659, 1044—54. 


Digitized by Google 


147 


ekkert sinna J>essari bænaskrå og å Jiingi 1855 kom 
einn jiingmadur fram med lillogu um ad itreka bæna- 
skråna, en hun var feild, 1 ) f>ad [)6tti ojjarfi ad minna 
stjornina å bænaskråna, hun mundi hafa hana i fersku 
ininni. Årid 1857 var Dr. Pjetur aptur kosinn i nefnd 
i stjornarbdtarmålinu og for hun hjer um bil alveg 
fram å hid sama sem hænarskråin 1853. Pjetur Pjet- 
ursson og Vilhjalmur Finsen gerdu [)å ågreiningsatridi 
um ad i {>etta sinn væri adeins logd åherzla å ad Jjingid 
fengi loggjafarvald, en odru væri frestad. 1 3 ) Årid 1895 
sendir jnngid enn å n^ bænarskrå um stjérnarbét og 
bidur »ad konungur vilji taka til greina bænaskrår al- 
f) i ngis og {>jddfundarins i stjornarskrårmålinu og låta 
svo llyta fyrir Jjcssu åridandi måli ad f>ad geti ordid 
til lykta leitt svo fljdtt sem mogulegt er«.*) 

Årid 1861 er Dr. Pjetur Pjetursson enn å n5' kos- 
inn i nefnd i stjornbdtarniålinu og sam|)ykkir med odr- 
um nefndarmonnum ad skora å stjornina ad kvedja til 
Jjjddfundar å fslandi eptir kosningarlogunum 28. sept. 
1849 og leggja fvrir hann frumvarp til stjornarbotar, en 
vrdi jjessu eigi vidkomid svo fljott, j)å gefa ul|>ingi til 
brådabirgdar vald til ad leggja å landid, med konungs 
samjjykki, alla iri’ja tolla og skatta, er rynni inn i einn 
sjod til framkvæmdar nyjum fyrirtækjum, er til lands- 
ins heilla horfa, og naudsynjar }>ess krefja o. s. frv. 4 ) 
Å |)inginu 1863 voru settar tvær nefndir i stjdrnarbét- 
armålid og vard Dr. Pjetur formadur i annari; målid 
kiofnadi |>å og for allt i mola og vard eigi annad ur 
en ad menn skrifudu åvarp til konungs og voru |)rir 
menn kosnir til ad semja J>ad, fjekk Dr. Pjetur 18 at- 
kvædi, J6n G udmundsson 11 og Jon å Gautlondum 10. 5 ) 

1) 1 Åndvan) (I. kis. 40) kennir Jon Sigurdsson hinuin 
konungkjornu um ad uppåstungan fjell, en pingtidindin syna ad 
så åburdur er åstædulaus. 

2) Alpingistidindi 1857, bis. 253. 

3) Alpingistidindi 1859, bis. 1814—1821. 

4) Alpingistidindi 1861, bis. 1447—1448. 

5) Alpingistidindi 1863, II. bis. 824. 


Digitized by Google 



148 


Å {linginu 1865 var enn å n\ v ritad åvarp til konungs 
um stjérnarbét og var {rad hid fyrsta åvarp jiingsins til 
Kristjåns konungs IX. Var kosin 5 manna nefnd til ad 
semja åvarpifl, i J»eirri nefnd var Dr. Pjetur Pjetursson, 
åsaml Bergi Thorberg, Halldéri Fridrikssyni, Asgeiri Ein- 
arssyni og J6ni frå Gautlondum. 1 ) Um jietta åvarp segir 
J6n Sigurdsson sidar,*) [>ar »voru greinilega og einard- 
lega tekin fram landsrjettindi vor og Jijodarrjettindi, sem 
og vandkvædi }>au og annmarkar, sem menn fundu vera 
å stjérnarmålum Islands ad svo komnu«. Å fiinginu 
1867 lagdi stjérnin fram »frumvarp til stjornarskipunar- 
laga fvrir Island«, sem Hilmar Finsen åtti mikinn $>ått 
i. Dr. Pjetur, sem J)å var ordinn biskup, var ekki i 
nefndinni, en tok allmikinn {>ått i umrædunum um mål- 
id og mælti fram med stjornarfrumvarpinu yfirleitt, sem 
hann segir, ad gangi nærri eins langt eins og frumvarp 
meiri blutans å Jyodfundinum 1851') og å sama målier 
Jon Sigurdsson, sem segir um frumvarpid: »t’ad er i 

morgu m greinum gott og sjålfsagt hid bezta tilbod, sem 
landid nokkurntima hefir fengid ådur i jiessu måli; jå! 
eg vil segja, ad |)ad gangi svo nærri uppåstungum meiri 
blutans å |)j6dfundinum 1851, ad [iar munar varia hnifs- 
bakkapykkt, Jiegar buid er ad ganga frå f»vi. 4 )« Voru 
Jjeir Jon og Pjetur {)å i adalatridunum å sama måli, og 
Dr. Pjetur segir: »Frå minu sjonarmidi get jeg ekki 

annad en jmkkad liinum håttvirta forseta fyrir rædu hans; 
})vi |)6 hann sæi nokkra agnua å stjornarfrumvarpinu, 
J)å voru Jjeir J>o ekki svo miklir, ad hann åliti, ad menn 
ættu ekki ad sameina sina beztu krapta til ad koma 
målinu i gegn hjer å |)ingi, jeg er honum j)vi jiakklåtari 
sem enginn grunur leikur å hans iodurlandsåst, og hann 
muni gefa [>ær einu tillogur i målinu, sem landi og lvd 


1) Alpingistidindi 1865, 1. bis. 805; II, bis. 535—537. 

2) Andvari I. bis. 57, 

3) Alpingistidindi 1867 I. bis. 820. 

4) Alpingistidindi 1867. I, bis. 843. 


Digitized by Google 



149 


sjeu hagfeldastar«. 1 2 3 ) Eins og kunnugt er urdu afdrif 
stjornarbdtarmålsins å Jiessu jiingi eigi seni heppilcgust, 
målid spiltist af djjorfum stirdleika og ofmiklum fjår- 
krofum og hafdi J)ad mjog slæm åhrif å stjérnmåla- 
horfur Islendinga.*) Stjornarfrumvarpid 1869, sem rikis- 
dagurinn hafdi fjallad um vard miklu verra en hid fyrra. 

A Jiinginu 1869 komu tvo frumvorp frå stjorninni, 
um hina stjdrnarlegu stodu Islands i rikinu og frumvarp 
til stjornarskrår um hin sjerstoku målefni Islands. Pjetur 
biskup tok mikinn })åtl i umrædunum um jiau og heldur 
|iå sumar af sinum be/tu Jiingræduni, |iad er i sidasta 
sinn sem hann nokkud verulega er ridinn vid stjdrn- 
bétarmålin. I rædum sinum tekur hann sjerstaklega 
tram, live jn'-dingarmikid |iad sje ad skoda slikt mål frå 
praktisku sjdnarmidi, en fordast ad gjora Jiau ad kappsmål- 
um og ordastridi, liann åtelur jiad ad blærinn å nefnd- 
arålitinu um stodu Islands i rikinu »K’sir einhverjum 
biturleik og tortryggni, sem ekki geturannaden liamlad 
godum og heilladrjugum urslit um jiessa mikilsvardandi 
måls«*) og segir, ad nefndarålitid hafi fleiri okosti en 
kosti til ad bera, liefir vist eigi |)6tt Jiad nogu lipurt til 
samkomulags. Sidar segir hann i soniu rædu: »Vjer 

megum ekki i svo mikilvægu måli, sem Jictta er, fara 
i neinar hårtoganir, vjer megum ekki ella tdmar theoriur, 
eda, svo jeg bruki jiau ord, sem einn {jingmaQui* liefir 
ådur sagt hjer i salnum, »vjer megum eigi rida fantareid 
å principum«. I annari rædu i sama måli segir Pjetur 
biskup: »I > or og jirek er dyggd, sem liefir sina afvegi 
til beggja lianda, eins og hver onnur dyggd. Annars 
vegar er hugleysi og ragmennska, en hins vegar {irjozka 
og Jirålyndi. Og |)å vil jeg segja, ad jiad jiarf [ior og 

1) Atpingistidindi 1867 I. bis. 8-16, 888 — 89. 

2) Pad var vist på i pinglok sem Dr. Jon Hjaltalin sagfli vid 
Jon Sigurdsson: »Nuheflrpu vakid upp pann draug, sem pu ert 
ekki fær um ad råda vid, og sem pu ekki getur vitad nema kunni 
ad rida pjer ad fullu, okkur otium og landi voru å komandi 
timum«. 

3) Atpingistidindi 1869 I. bis. 54-1 — 545. 


Digitized by Gåogte 



150 


J>rek til J)ess ad haf'na Jjvi sjålfsforrædi, sem oss er fram- 
bodid, eins og nefndin hefir gjort og taka å sig f)å å- 
byrgd tyrir oldum og obornum, sem j)vi er samfara ad 
hafna slikum gædum fyrir fosturjord sina .... Einn 
hei3vir3ur Jringmadur sag3i, a3 rodd fésturjardarinnar 
hljomadi fyrir eyrum sjer og hlyti a3 hljoma fyrir eyr- 
um jiingmannanna i {>essu måli. fad er satt, ad rodd 
{jessi er fogur, en hun er Jjo eigi svo, a3 eigi geti hun 
misskilizt, en |ia3 er lika rodd skynsemi og rolegrar 
ihugunar, og hun vona jeg rydji sjer til rums, {)egar hin 
afarmikla tilfinningarsuda er horfin frå eyrum manna, 
en sem nu virdist hafa hrilifl suma svo fjarskalega, a3 
{jeir eigi rå3a sjer«. 1 ) Å {ringinu 1869 tékst Pjetri bisk- 
«pi ekki a3 mi31a målum eins og hann vildi og å jiing- 
nnum 1871 og 1873 taladi hann mjog liti3 i stjérnar- 
skrårmålinu, }>o hjelt hann |>vi sterklega frain 1871 a3 
|)ingi3 åskildi sjer rjett til a3 koma å fastara og full- 
komnara åbyrg3arfyrirkomulagi. s ) Eptir {jetta kom 
miklu meiri æsing i sljornarbotarmåliS en å3ur, sjer- 
staklega eptir a3 stoSulogin voru gefin ut og ljetu 
åkafamenn i pdlitik gremju sina vi3 Dani mest bitna å 
hinum konungkjornu og brugdu Jieim um alla klæki. 

Dr. Pjetur var fyrr og si3ar ridinn vid vms onnur 
mål, sem nåtengd voru breytingum å stjérnarfari. Årid 
1855 var hann i nefnd um islenzkuprdf danskra manna, 
sem sækja um embætti å lslandi, ad vitnisburdir væri 
eigi teknir gildir nema Jieir væru frå kennurunum i 
islenzku vid håskdlann eda fostum islenzkukennara vid 
lærdaskélann i Reykjavik. Å jjinginu 1857 ha fdi stjornin 
stungid uppå utbodi ungra Islendinga til jjjénustu å her- 
skipaflota Dana og voru 5’msir Jjvi medmæltir, en dr. 
Pjetur var eindregid å moti |)vi, ! ) en 1859 mælir hann 
med |>vi ad lslendingar hjålpi til ad vernda sinar eigin 


1) Alpingistidindi 1869, 1. bis. 785—786. 

2) Alpingistidindi 1871, I. bis. 741 — 743. 

3) Alpingistidindi 1857 bis. 606. 


Digitized by Google 



151 


strendur mdti ågangi utlendra fiskimanna. 1 2 3 ) Årid 1859 
var Dr. Pjetur formadur og framsogumadur i nefnd er 
seti var til ad pakka konungi fyrir undirskript hans 
undir hinn islenzka texta laganna. Å fyrsta |)ingi 1845 
hafdi [>vi verid hreyft ad stofna lagaskdla å fslandi og 
å |)inginu 1855 flutti Dr. Pjetur bænaskrå sama efnis 
frå J6ni Sigurdssyni i Kaupmannahofn (sem |)å var ekki 
å |)ingi) og 17 studentum i Hofn.*) Var sett nefnd i 
målid og vard prdfessor Pjetur formadnr i henni, mælti 
hann vel fyrir skolastofnun Jæssari og segist hafa »f>å 
tru, ad stofnanir i landinu sjålfu sjeu hverju landi holl- 
astar, og |)ad |)6 |)ær sjeu ofullkomnar i fyrstu«, hann 
tekur {>ad fram ad fullkomin J)orf sje å, ad kennd sjeu 
islenzk log annadhvort vid håskolann eda å islenzkum 
lagaskdla og ad jiad sje skylda stjornarinnar ad sjå um 
£>ad.®) Eins og kunnugt er vildi stjornin ekki sinna jæssu 
måli. Dr. Pjetur var })vi medmæltur sidar, en jiotti |)ad 
|j 6 ekki svo })5'dingarmikid ad hann vildi halda fm til 
streytu, og ad hann sætti sig vid, ad mål |>etta, sem 
liann fyrstur hafdi framborid, var lagt til hlidar, J)ad 
logdu sumir honum illa ut. 

A årunum 1871—73 voru miklar æsingar i islenzkri 
politik, |)å rigndi skommunum yfir hina konungkjornu 
fingnienn, af j)vi ad {)eir vildu midia målum og fdr 
Pjetur biskup heldur ekki varhluta af |)vi gédgæti. Hann 
Ijet })ad J)6 ekki å sjer festa og skipti sjer ekki af slikum 
greinum. t*6 bar hann eitt sinn hond fyrir holud sjer 
og minni hlutann |)egar h roda leg skammargrein, 6bil- 
gjorn og unggædisleg, var prentud i hinu norska bladi 
»Bergens Tidende« (1872, nr. 101). t*å ljet hann hofda 
mål å moti ritstjoranum, Olaf Lofthus, og vard hann ad 
låta uti 20 spesiur og borga målskostnad. Rilstjdrinn 
reyndi ad fara undan i flæmingi og vidhafdi ymsar vifi- 

1) Alpingistidindi 1859 bis. 565, 582. 

2) Dr. Pjetur hafdi pegar 1849 mælt med islenzkri laga 
kennslu i Landstidindum I. bis. 23—24. 

3) Alpingistidindi 1855, bis. 336—338, 399—402. 


Digitized by CjOOgle 



152 


lengjur, kom medal annars fram med brjef, sem åttiad 
hafa verid skrifad i Reykjavik, frå hofundinum l>ar, en 
brjefid var ialsbrjef undirskrifad med mannsnafni, sem 
ekki var til, en ekki lånadist hlutadeiganda ad smokka 
sjer undan åbyrgd med jtvi. Hinn sanni hofundur 
greinarinnar |>ordi aldrei ad nafngreina sig opinberlega, 
en |)6 vissu flestir, hver hann var. 1 ) Sektirnar borgadi 
studentafjelag eitt islenzkt i Kaupmannahofn. 

Grein {tessi kom tit å Islenzku i Nordanfara*) og 
reit Pjetur biskup |)å å mdti henni i t’jodélfi, })6 {>ad 
væri eigi vani hans ad svara pélitiskum ærslagreinum; 
jjar segir hann medal annars: »Alstadar j>ar sem prent- 
frelsi å sjer stad eins og hjå oss, jjykir }>ad hjå olluni 
mentudum j>j6dum hin mesta varmennska, ad skamma 
landa sina i utlendum blodum og nafngreina vissa menn, 
ån }>ess ad Jjora sjalfir ad segja til nafns sins«. segir 
hann enn fremur: »Hvad hafa |)å hinir konungkjornu 

Jiingmenn unnid til saka, ad J>eir skuli vera åsakadir 
jafnvel um fodurlandssvik? Ad minu åliti ekki annad 
en |)ad, ad [)eir ylir hofud ad tala hafa verid gætnari 
og varkårari i tillogum sinum, en margir hinna f>jod- 
kjornu manna. Hitt er annad mål, hvort nokkur kon- 
ungkjorinn madur ætti ad eiga setu å alfungi. Mjer 
J>ykir rjettast, ad allir |)ingmenn væru {yddkjornir,®) 
einkum ef |)ingid skiptist i tvær målstofur, eins og 
stungid hefir verid upp å, J)vi Jiessi skipti gefa nokkra 
tryggi ngu fyrir Jjvi, ad Jiad gæti hofs og stillingar«. Um 
sjålfan sig segir hann: »Jeg mun fylgja sannfæringu 

minni, eins og jeg hef gjort, hver sem i hlut å, og ekki 
hrædast omilda ddma. Enginn dskar |)ess innilegar en 

1) Undir greininni i »Bergens Tidende« stådu stafirnir S. 
J. Pad var Sigurdur Jonsson uppeldissonur Jons Sigurdssonar, 
sidar sysluniadur i Snæfellsncssyslu. Sigurdur var å yngri éruni 
svo æstur i stjornmåluin, ad hann måtti varia heita cinhamur. 

2) Nordanfari XI. bis. 113 — 115. Sbr. XII. bis. 10. Pjådollur 
XXV. bis. 63 — 64. Sbr. Gongu-Hrålfur bis. 58 — 62. 

3) Pvi hafdi Dr. Pjetur pegar haldid fram i Landstidind- 
unum. 


Digitized by Googli 



153 


jeg, ad bædi {yédkjomir og konungkjdrnir J>ingmerm 
geti linnid saman i eindrægni og broduriegum anda, og 
jeg er mjer jiess medvitandi, ad jeg jafnan eptir veikum 
mætti hefi reynt til ad studla til jiessa«. 1 ) 

Årid 1873 voru miklar æsingar og nokkrar éspektir 
i Reykjavik; |)6 loku ekki adrir J>ått i j>eim en student- 
ar, skdlapiltar og adrir unglingar milli vita. Voru 6- 
spektir jjessar helzt gjordar gegn Hilmari Finsen, sem 
j>å var n^lega ordinn landshofdingi og kom |>ad mjog 
omaklega nidur, Jmr sem hann meira en nokkur annar 
embættismadur islenzkur hafdi studlad ad |)vi, ad fs- 
lendingar fengi stjérnarbot. I J etta hafa fslendingar sidan 
sjed, en såu jiad ekki j>å. Ættjarda råstin er opt blind 
eins og adrar åstir. Minni hlutinn å j)ingi fjekk j)å lika 
ad finna til jiessara æsinga å ymsan hått. var eitt 

kvold skotid tveim byssuskotum innum glugga hjå 
Pjetri biskupi a skrifstofu hans, jiar sem hann var vanur 
ad sitja vid skriftir, en ekkert sivs vard f>6 affjvi. Pjet- 
ur biskup var ekki inni i hcrberginu i svipinn og dottir 
hans var af tilviljun nygengin ur sæti sinu vid bordid 


1} A peim årum voru opt gcrdar åkafar aråsir å hina konung- 
kjornu i Nordanfara, en enginn peirra svaradi nema Dr. Hjaltalin 
(Nordanfari XII. bis. 10); hann segir par medal annars: »Allir 

peir sem satt vilja segja, verda ad jåta, ad okkar nuverandi 
stjornaråstnnd er ad kenna meiri hlutanum å alpingi og cngum 
Odrum, og po onafngreindir rilhofundar i blodunum vilji klina 
afleidingunum at adterd sinni å adra, på liggur pad opid fyrir 
ollum, sem sannleikann vilja sjå, ad petta er gjort af inann- 
vonzku og illgirni einni, og til pess ad menn skuli gleyma pvi, 
hverjum pad i raun og veru sje ad kenna, ad stada vor erordin 
sem nu er hun. 1867 sagdi jeg skyrt og ljost å alpingi, ad meiri 
hlutinn væri nu buinn ad fara med stjornarmål vort; pad gat 
hver heilvita madur sjed, enda er pad nu fram komid. Heri peir 
nu skuldina, sem hana eiga, og låti vera ad klina henni å adra, 
sem saklausir eru .... Leidarar meiri hlutans otudu pvi nOgu 
lengi fram, ad stjdrnin mundi aldrei octroyera stjornarskipun 
uppå Islendinga gegn vilja landsmanna, nu geta peir rekid netid 
i nOttina med pad«, (Stodulogin). A peim årum var Jon Hjaltalin 
sifellt skammadur, og lagdur i einelti i Nordanfara. Pad er varia 
hægt ad hugsa sjer meiri fjarstædu heldur en ad bregda I)r. 
Hjaltalin um vontun å ættjardaråst! 


Digitized by Google 



154 


fyrir innan gluggann; glugghlifar (persienner) voru fyrir 
glugganum, svo ad eigi så inn um på, og drogu pær ur 
afli skotanna, p6 got kæmi å pær. Bogi son ur biskups 
hljép ut, sakadolgurinn ftydi, en var sjedur og pektist. 
I>ad var student, alpekkf svolamenni og var vist drukk- 
inn. Pjetur biskup fyrirgaf honum, vildi ekkert låta 
rannsaka petta mål og erfdi pad ekki vid hann. 

Sjerhver ohlutdrægur madur verdur ad kannast 
vid, ad Pjetur biskup var frjålslyndur i stjornmålum 
eins og odru, po hann å hinum sidustu rådgefandi ping- 
um eigi gæli fellt sig vid allar skodanir og framferdi 
meiri hlutans. Pad hefir all-lengi verid tizka å lslandi 
ad telja på eina frjålslynda, sem eru å m6li stjorninni 
i stjornarskrårinålum hvad miklir apturhaldsgoggar, sem 
J>eir eru i odrum greinum, en alpydu er i pvi efni vork- 
un, j)6 hun liafi låtid dåleidast af hinu stoduga stjom- 
måla|)rasi i hålfa old og skodanir i pvi efni munu varia 
breytast fyrr en edlileg flokkaskipting er komin å i 
landinu. Hver sem fylgir fra m kom u Dr. Pjeturs i stjorn- 
botarmålinu å hinum rådgefandi pingum mun sjå, ad 
hann, po konungkjorinn sje, aldrei lætur fmna hilbug å 
sjer i neinni grein, sem hafdi verulega Jjydingu fyrir 
sjålfstædi og frelsi hinnar islenzku Jjjédar, en hann var 
samningamadur, vildi helzt lita å J)å hiid niålsins, sem 
hafdi praktiska fv^dingu fyrir Jjjodina; honum var illa 
vid hårtoganir, småsmvgli, tortryggni og logfrædislegar 
krokaleidir. Pjetur biskup hafdi somu skodun eins og 
Englendingar, ad politik ætti fyrst og fremst ad fåst vid 
})ad, sem framkvæmanlegt væri med almennri og heil- 
brigdri skynsemi og hægt væri ad snida eptir kringum- 
stædunum. »Jeg ålit« segir hann 1867 »ekki ætid hid 
mesta frelsi hezt, heldur |)ad sem bezt å vid hvers lands 
ésigkomulag og mest gagn veitir bædi landi og K5«. 1 ) 
Pad var i hans augum hid praktiska gagn, sem åtti ad 
vera mark og mid stjdrnmålanna, prås um politiskar 
»theoriur« og forgamlar rjettarkrofur pétti honum eigi 

1) Alpingistidindi 1867. I. bis. 820. 


Digitized by Google 



155 


mikils viråi, hann vildi ekki fylgjast me5 i neinni 
»fantareid å principum« ut i himinblåma skåldlegra 
hugsjona. Pjetur biskup fann enga kollun hjå sjer til 
jiess ad leggja alla krapta sina i stjdrnbdtamålid, til 
jiess vissi bann ad adrir voru betur færir. Bardaga- 
madur var hann beldur enginn, jio bann gæti verid 
fylginn sér jiegar honuni |)6tti jiad einhverju skipta, en 
liann kunni fullkomlega ad nieta hardfengi annara i 
stjornmaladeilunni, og sjest jiad medal annars af hinni 
ågætu rædu er hann hjelt vid jardarfor Jdns Sigurds- 
sonar i Reykjavik. Par segir hann medal annars um 
Jon Sigurdsson: 1 2 ) »Hvernig sem timarnir breyttust og 
hversu éhentugir og ovinveittir sem |ieir s^ndust vera, 
hjelt hann kenningunni jio jafnt og stoSugt åfram me3 
hinuni sama brcnnandi aliuga, med hinu sama dsigrandi 
sålarjireki, og jiad er einmitt jielta, sem gjordi hann ad 
sannkalladri og fråbærri frelsishetju, og sem ad minni 
hvggju einkennir alla starfsemi hans i stjornarmålum. 
Pott adrir gugnudu, Ijet hann ekki hugfallast; Jio adrir 
horfudu undan, st6d hann fast fyrir; |)6 adrir væri 
bræddir um, ad hann hjeldi kenningunni åfram i étima, 
ljet hann fiad ekki få å sig, og reynslan s^ndi, ad fyrir 
preklyndi hans vard hinn éhentugi timi einatt til ad 
hrinda målunum åfram og beina jieim i fullkomnara 
horf og jiannig undirbua hentuga tima. Sumir hafa 
sagt, ad i stjérnarmålum ættu menn ad taka hverri i- 
vilnun, sem jieim væri bodin, en færa sig småm saman 
upp å skaptid. En jietta var ekki skodun hins fram- 
lidna; hann vildi annadhvort få allt eda ekkert; og 
verzlunarmål vort og stjornarbdt syna, ad jietta heppn- 
adist vonum fremur, og ad hann i jivi efni ratadi 
rétta leid«.*) 

1) Biskup leggur ut af 2. Tim. 4, 2. 

2) tltfor J6ns Sigurdssonar og Ingibjargar Einarsdéttur. 
Beykjavik 1880 bis. 49. Sbr. Nordlingur V. 1880 bis. 49 — 51. 


Digitized by Google 



VIII. Dr. Pjetur Pjetursson biskup yfir fslandi 
1866 - 1889 . 


Hin seinni år pjådist Helgi biskup Thordersen 
mjog af langvinnum og kvalafullum sjukdomi (stein- 
sott), sem allt af ågerdist, svo hann neyddist til ad segja 
af sjer 1865 um veturinn, enda hafdi hann på um nokk- 
ur år fyrir lasleika sakir ått mjog ordugt med ad pjéna 
bisupsembættinu. Herra Helgi fjekk lausn frå enibætti 
1866 og ferdadist næsta sumar til Skotlands til pess ad 
leita sjer heilsubotar, en pad vard årangurslaust, hann 
sneri på sem skjdtast heim aptur og d6 i Reykjavik 4. 
desetnber 1867. Sira 6lafur Pålsson song hann til 
moldar og Pjetur biskup hjelt einnig rædu vid jard- 
arforina. 1 ) 

Veturinn 1865 — 66 adstodadi professor Pjetur Helga 
biskup i embættisfærslu hans. unz herra Helgi fjekk 
lausn 23. februar 1866 og Dr. Pjetri Pjelurssyni var 
veitt embættid sama dag. I’ess hefir ådur verid getid 
ad Dr. Pjetur Pjetursson pjénadi biskupsembættinu vet- 
urinn 1855—56 medan Helgi biskup var erlendis og 


1) Ræda Pjeturs biskups er prentud i ritlingi er heitir: 
Minning sål. biskups Helga G. Thorderscns. Gefin ut at brddur 
hans S. B. Sivertsen, Kmh. 1875. bis. 16 — 21. Pjdddlfur tekur pad 
fram (XX, bis. 25) ad biskup hafi talad bladalaust. 


Digitized by Google 



157 


framdi opt fyrr og sidar yms embættisverk, prestsvigsl- 
ur o. il. i forfollum biskups. f*å var engin så å tslandi, 
sem jafnmaklegur væri til |)ess embættis eda jafnfær 
um a5 takast |>ad å hendur eins og Dr. Pjetur Pjeturs- 
son, bædi sokum Jærdéms, ålits og mannkosta. t*ar fér 
saman vidtæk fiekking å kirkjumålum og kirkjulegum 
visindum, ågætir kennimanns-hæfilegleikar, prudmennska 
og hofdingleg framganga. I J ad gat J)vi ekki komid til 
neinna måla ad taka annan mann fram yfir Dr. Pjet- 
ur, enda var hann talinn sjålfkjorinn eptirmadur Helga 
biskups bædi af stjérnarvoldunum, klerkum og al[)$'9u; 
J)ar var jivi ekki um neitt ad villast eda um neinn 
keppinaut ad tala. 1 ) 

Ka|)6lska kirkjan heldur jjvi fast fram, ad biskups- 
embættid sje beinlinis stofnsett af gudi, og ad frelsarinn 
hafi med blessun og handålegging fengid postulunum 
biskupsvald med sjerstakri guddbmlegri nåd og ad Jicir 
hafi aptur aflient valdid odrum å sama hått, mann 
fram af manni; biskupsvigslan er {)vi afhending hins 
gudddmlega nådarvalds gegnum allar kvnslédir frå tim- 
um postulanna; i Jieirra augum er f>vi enginn biskup 
rjettvfgdur nema hann hafi mottekid Jiessa helgu bless- 

1) Dr. Grimur Thomsen var i Kaupmannahofn veturinn 
1865—66 pegar biskupsembættid var veitt; hann pekkti marga 
menn i rådaneytunum donsku og hafdi verid par lengi einbætt- 
ismadur. Grimur gjordi på tniklar tilraunir til pess ad koma 
mågi sinum sira Asmundi Jonssyni i Odda i biskupsembættid, 
en pær mistokust sem edlilegt var. I brjefi til Jons Sigurdsson- 
ar dags. 20. marz 1866 ritar Pjetur biskup: »Heyrt hcfi jeg ad 

viss madur hafi gengid milli gddbuanna og viljad koma odrum 
ad biskupsembættinu og notad petta enska mål (sem brått mun 
getid) til ad bola mig frå; en jeg er dviss um, ad hann hefdi 
gjdrt vini sinum mikla velgjord po pad hefdi tekizt«. Grimur 
gat aldrei gieymt pessu, cinkum sokum pess, ad af pvi leiddu 
nokkur onnur vonbrigdi fyrir sjålfan hann. Petta sjest glogglega 
å æfisoguåmynd peirri, er Grimur skrifadi i 18. årg. Andvara. 1 
æfiågripi pessu kemur fram undarlcga illviljadur skilningur å 
edli og lifsstarfl Pjcturs biskups, og svo er pad auk pess oåreid- 
anlcgt i hinu einstaka, årtdl skokk o. fl. Sameiningunni 
bis. 125— 126) pétti pessi æfisaga edlilega ågæt og prentar upp 
ur hcnni allar verstu vitleysurnar. 


Digitized by Google 



158 


un af biskupi, sem ådur hafdi fengid hana å sama hått 
framan ur oldum ( Successio apostolica). Pessi vigsi u- 
kedja biskupanna slitnadi i ollum londum motmælenda, 
nema å Englandi hjå biskupakirkjunni, og er par enn 
i heidri hofd, sænska kirkjan ålitur sig einnig hafa hald- 
id hinu sama valdi. Pegar Dr. Pjetur Pjetursson tdk 
vid biskupsembætti kom pad til orda, ad islenzka kirkj- 
an samtengdist biskupakirkjunni ensku med pessu sama 
andlega handi, pannig, ad Dr. Pjetur vigdist enskri 
biskupsvigslu; vildu enskir klerkar pannig stofna til 
nånari ljelagsskapar milli hinnar ensku og hinnar nor- 
rænu kirkju. 1 ) Fyrirætlun pessi strandadi å motspvrnu 
Martensens Sjålandsbiskups,*) en Kristjån konungur IX. 
hafdi verid hugmyndinni hlynntur. Samningar um 
pessa ensku vigslu hofdu verid i rådi å seinustu årum 
Helga biskups, og pegar hann vorid 1867 dvaldi sjer til 
lækninga i Skotlandi, pokkudu enskir klerkar honum 
fvrir hluttoku hans i målinu. \ Pjédolfi*) er prentud 
sk^rsla um åvarp J)eirra, tekin lir hladinu The Scots- 
man 12. juni 1867, »og jafnframt var Pjetri biskupi, 
eptirmanni Helga hiskups, pakkad fyrir vinsamlegt hug- 
arpel, er hann med allsherjar kristilegu orlyndi hefdi 
låtid i ljési vid hina ensku kirkju, med orackum vottum«. 

Hinn 9. mai 1866 sigldi Dr. Pjetur Pjetursson til 
Kaupniannahafnar til vigslu med fru sinni og bådum 
dætrum og kom aptur til Islands um sumarid 30. juli. 


1) Um petta mål urdu tdluverdar umrædur og brjefa- 
skriplir og eru yms skjul pvi vidvikjandi enn til. Um pessar 
samciningartilraunir er prentud ritgjord: »Intercommunion with 
the Scandinavian Chureh« i »The Colonial Church Chronicle. 
Missionary journal and foreign ecclesiastical reporter. 1. August 
18(56. Hivingtons. Bis. 305—312, 332—334«. 

2) Pegar H. Martensen sjålfur var vigdur til biskups kom 

lika til orda, ad hann af somu åstædum, væri vigdur i Lundi i 
Sviariki; Grundtvig gamli hjelt pvi på fast fram ad slikt væri 
naudsyn, en ekkert vard ur pvi. //. Martensen: Af mit Levned 

III, 1883, bis. 6-7. 

3) Pjoddlfur XIX, bis. 141. 


Digitized by Google 



159 


Dr. Pjetur Pjetursson var vig5ur til biskups i Fruar- 
kirkju i Kaupmannahofn af Dr. Martensen Sjålands- 
biskupi 1. sunnudag eptir Trinitatis, 3. juni 1866. Martensen 
biskup tok sjer til vigslutexta Ephesus 4. 11 — 16 og 
Pjetur biskup haffli valid sjer hinn sama rædutexta.’) 
J’eim Pjetri biskupi var einstaklega vel tekid af morgu 
stérmenni i Kaupmannahofn. Martensen biskup og folk 
lians s5’ndi Jieim mikla vinsemd og gestrisni og voru 
Jiau biskupshjon einnig nokkrum årum sidar mjog vin- 
samleg vid yngri dottur biskups, er hun dvaldi i Kaup- 
inannahofn. t*å var Pjetur biskup i bodi lija konungi 
og hjå Karolinu Amaliu ekkjudrottningu, sem var honum 
nijog aludleg og gaf honum mynd af sjer. 1 Hofn hitti 
liann 5’nisa islenzka fornvini t. d. Oddgeir Stephensen, 
Jon Sigurdsson,*) Skula Thorlacius, Konrad Gislason, 
kaupmennina Clausen og Sandholt o. 11., hann heim- 
sokti lika N. Madvig professor, Worsaa, Carl Andersen 
og yntsa adra, er hann jiekkti frå nåmsårunum. Pau 
biskupshjonin og dætur Jieirra ferdudust på sudur til 
Fjdns og séktu lieim sira Benedikt Scheving i Norre- 
Lyndelse, nåfrænda Sigridar biskupsfriir. 8 ) Hinn 27. 
juni hjeldu fslendingar i Kaupmannahofn Pjetri biskupi 
skilnadarsamsæti og hofdu pc ir Gisli Brynjolfsson og 


1) Ræda Mortensens biskups er prentud i H. Martensens 
Lcilighedstaler, Kbhavn 1884 bis. 267 — 276. 

2) Hinn 20. marz 1866 skrifar Pjetur biskup Joni Sigurds- 
syni (ådur en hann siglrli): »Jeg pnkka pjer lika fyrir lukkuoskir 
pinar med biskupsembættid, pvi ad jeg veit ad pu meinar pad 
einlæglega og pjer er ekki illa til min, po okkar politisku skod- 
unum beri ekki ætid saman; ad pvi er mig snertir hen jeg ætid 
i ollu odru tilliti virt pig og elskad. Jeg geng med nokkrum 
kvida ut i pessa n£ju stådu, pvi polt jeg treysti Drottni, veit jeg 
po ad kraptaverkanna timar eru lidnir og til pess pyrfti på næsl- 
um pvi kraptaverkagåfu ad geta komid hjer ållu i goti lag 
niedal hinnar andlcgu stjettar. Po vona jeg med guds hjålp ad 
geta kippt einhverju i lag og komid einhverju godu til leidar og 
hugga mig svovid pad »ultra posse nemo obligatur«. 

3) Pau voru systkinaborn. Sira Benedikt var brodir fru 
Herdisar Benedictsen i Flatey. 




Digitized by Google 



160 


Steingrimur Thorsteinsson ort fyrir minni heidursgestsins; 
Jon Sigurdsson mælti langt erindi og snjallt fyrir 
skål hans, en Magnus Eiriksson mælti fyrir minni bisk- 
upsfruar. f*ar ad auki voru sungin kvædi fyrir Islands 
minni eptir Steingrim og fyrir Danmerkur minni eptir 
•Gisla. 1 ) 

I^egar Pjetur biskup kom ut frå vigslu sendi hann 
umburdarbrjei til allra presta og profasta å Islandi dags. 
7. ågust 1866. f*ad hljodar jiannig: 

»Eptir a5 jeg nu fyrir guds nåd heill å hofi er 
kominn heim ur utanferd minni og buinn ad taka apt- 
■ur vi3 biskupsem bæt ti nu, {ivkir mjer |>ad eiga vel vid 
ad beilsa ydur, kærir brædur, og senda ydur vinsa m leg t 
åvarp mitt«. 

»Jeg veit, ad ydur muni vera Jjad eins ljdst og 
mjer, og ad j)jer munid eigi sidur finna til f)ess en jeg, 
ad drottinn hefir kallad oss til J>ess ad efla og utbreida 
sitt riki medal brædra vorra hjer å landi, og ad hann 
ætlast til jiess og heimtar pad af oss, ad vjer verjum 
kroptu m vorum i hans jijonustu, ad vjer af alefli leit- 
umst vid ad vidhalda hinu kristilega truarlifi hjå oss, 
glæda |iad |)ar sem |)ad er dauft, vekja jiad, {iar sem 
J)ad sefur, og J>ad er su gledilegasta tilhugsun fyrir mig 
ad vita, ad svo margir medal ydar eru gagnteknir af 
skyldurækt, og hafa alian hug å |)vi ad gegna trulega 
(jessari håleitu kollun sinni«. 

»En jeg veit lika, kærir brædur, ad vort timanlega 
lif hefir sinar krofur, sem drottinn einnig ætlast til, ad 
vjer ad nokkru leyti fullnægjum, en J>d j)annig, ad vjer 
ekki f>ar fyrir missum sjonar å vorri eiginlegu kollun 
eda vanrækjum hana; en {ietta er J»vi vandasamara, |»vi 
ordugri sem hinar ytri kringumstædur eru, |>vi ad |>å 
er svo hætt vid. ad truarlifid deprist og devi i sorgum 
og åhvggjum jiessa lifs; og er f>vi bæn og årvekni einnig 


1) Pjddolfur XVIII, bis. 117, 141. Nordanfari V. 1866, bis. 
-37, 40, 41. Par eru kvædin prentud. 


Digitized by Google 



161 


i jiessu tilliti naudsynleg, eins og lika hitt, ad Jjjer ha fid 
brddurleg samtok vid stjettarbrædur ydar til ad styrkja 
ydur sjålfa, glæda ahuga ydvarn og vidhalda kristileg- 
um ijelagsanda, f>vi Jiegar hinir gédu kraptar samein- 
ast, I>å kemst bædi meiri samhljodun å hina andlegu 
starfsemi vora, sem er J)eim mun naudsynlcgra, sem 
land vort er svo strjålbyggt og samgongur svo erfidar, 
og Jni \erda lika hinir g6du kraptar miklu åhrifameiri 
heldur en b e g ar t>e» r vinna å sundrung og sinn i 
hverju lagi«. 

»Ad visu hefi jeg i hvggju, gefi gud mjer lif og 
heilsu, ad visitera svo opt sem jeg get jivi vid komid 
og å visitaziuferdum minum ad halda fundi med ydur 
um kirkjuleg målefni; en Jijer vitid sjålfir, kærir bræd- 
nr, hve stért, hve ordugt og dgreitt land vort er yfir- 
ferdar, svo mjer mun naumast vinnast aldur til ad fara 
svo vida sem jeg vildi, en f>vi meiri }>6rf er å jivi, ad 
profastarnir sjeu vandlåtir i tilsjénarmannsembætti sinu, 
ad vjer sjeum allir sammåla og samhentir, og vinnum 
allir i einum anda, i sannleikans, kraptarins og kær- 
leikans anda, og mun jeg jafnan vera reidubuinn til ad 
veita ydur alla Jul leidbeiningu, sem jeg get, eptir Jivi 
sem jeg hefi bezt vit å«. 

»t’ad er 6|)arfi fyrir mig ad taka iram hin ein- 
stoku skylduverk ydar eda brj'na jjau fyrir ydur, f»vi 
Jiar sem skvlduræknin er fyrir, jiar b^r lika åhugi å 
{jvi ad leysa hin einstoku skylduverk sem bezt af hendi«. 

»I engu landi getur hin andlega stjett komid meiru 
gédu til leidar en hjer å landi, J>vi hin andlega mentun 
safnadanna er ad miklu eda ollu leyti logd i hennar 
hendur, og jiegar prestarnir standa vel i stodu sinni, 
eru fieir sannir fedur, rådgjafar og leidtogar safnada 
sinna; en jivi meiri er åbyrgdin og jivi meira illt getur 
leitt af hirduleysi, 6 regi u og illu eptirdæmi presta. Jeg 
hefi ådur, kærir brædur, i odru brjefl minu hent å, 
hversu åridandi reglulegar husvitjanir eru; hjer vil jeg 
ad eins minnast å barnauppfrædinguna og eptirlit med 

li 


Digitized by Google 



162 


hen ni. Menntun hinnar yngri kynslédar er undirstaSa 
hins kristiiega Iruarlifs å hinum okomna tima, og ydur 
er falid å hendur ad leggja tøessa undirstodu og lita 
eptir tøvi, ad hun sje vel logd, svo tøjer i tøessu tilliti 
berid åbyrgd, ekki einungis hins yfirstandanda, heldur 
og hins okomna tima. Leggid tøvi alla stund å upp- 
frædingu unglinganna og skodid hana jafnan sem eitt- 
hvert hid tø5’dingarmesta skylduverk ydar. Leggjum all- 
ir stund å ad glæda hid kristiiega truarlif og bidjum 
gud ad gefa oss nåd til tøess, ad koma sem mestu godu 
til leidar, hver i sinum verkahring; hans nåd og blessun 
sje med oss ollum«. 1 ) 

Eitt af ætlunarverkum biskupa hefir jatnan verid 
talid ad visitera kirkjur, en sidan biskupsstolarnir voru 
sameinadir hefir hver biskup ad eins getad visiterad lit- 
inn hluta landsins, enda hafa fåir komist i tøå stodu 
fyrr en tøeir voru hnignir ad aldri og åttu tøvi ordugt 
med langferdir, vosbud og tjaldlegur å fjallvegum. Nu 
er ordin svo mikil breyting å tøessu, ad ekki er saman- 
berandi, sidan stodugar gufuskipaferdir allt sumarid 
geta flutt biskupinn eins og adra ferdamenn inn i hvern 
fjord eda vik. Hinir fyrri biskupar urdu ad fara lang- 
ar landvegsferdir vikum saman og um heidar og oræfi 
i hin fjarlægari préfastsdæmi og var tøad opt dgjorn- 
ingur fyrir gamla menn; eru tøess morg dæmi um hina 
fyrri biskupa, ad tøeir urdu veikir å ferdum og sumir 
t6ku helsott sina å fjallvegum, eins og t. d. J6n biskup 
Vidalin, sem andadist i tjaldi sinu vid Hallbjarnarvord- 
ur. Um tø^'dinga slikra biskupsyfirreida hafa verid mjog 
misskiptar skodanir. 

Fjetur biskup var ordinn nærri sextugur, er hann 
byrjadi visitaziur sinar. Sumarid 1868 h6f biskup yfir- 
reid sina hinn 3. juli og f6r nordur Grimstungnaheidi; 
tøad sumar visiteradi hann Eyjafjardars^slu og hafdi 
fundi med prestum i SkagaQardar- og Hånavatnss^slum, 
en kom heim aptur 15. ågust. Med honum var «å tøeirri 

1) Pjéflélfur XVIII, 1866, bis. 150—151. 


Digitized by Googie 



163 


ferd Bogi sonur hans, t*6ra déttir hans og biskupsskrif- 
ari sira Eirikur Briem. t*å hafdi enginn biskup komid 
i Nordlendingafjérdung i 40 år; Steingrimur biskup visi- 
teradi Skagafjord 1826 og I- > ingeyjarsyslu 1828, en Eyja- 
fjardars^slu hafdi Sigurdur biskup Stefånsson å Hélum 
sidastur visiterad ad nokkru leyti fyrir 77 årum. Pjet- 
ur biskup byrjadi visitaziu sina å Saurbæ i Evjafirdi 
13. juli og endadi hana å Hvanneyri i Siglufirdi 2. 
ågust; i Sigluf|6rd hafdi j)å enginn biskup komid i 111 
år; Gisli Magnusson biskup kom l>angad sidastur 1757. 
Visitaziu Pjeturs biskups i Evjafirdi er tyst jiannig: 

»Allir Jieir, sem hafa verid vidstaddir fiessa visi- 
taziu herra hiskupsins, Ijuka upp sama munni um, ad 
hann hafi leyst Jietta embættisverk sitt, sem 611 onnur, 
svo ljufmannlega og vandlega af hendi, ad honum var 
unnt. Hann ljet prestana prjedika, sidan spyrja ung- 
dominn 13—18 åra i åheyrn safnadarins; sidan ték hann 
vid af Jieim og ljet hvert barn og ungmenni lesa jiessa 
eda hina greinina og spurdi svo ut ur innihaldi hennar, 
{)annig, ad hver, sem kunni vel og hafdi veitt innihald- 
inu eptirtekt, gat svarad rjctt upp å spurningar hans. 
Hann ljet lika alla |)å, sem spurdir voru, lesa å b6k; 
sidan flutti hann stutta rædu til ungdomsins og safnad- 
arins«. Ad [)vi loknu lagdi hann allmargar spurningar 
fyrir séknarmenn (22) og prest (18). »Eptir messu 
skodadi biskup kirkjurnar og reikninga Jjeirra m. ti. og 
ljet jafnframt i 1 josi ålit sitt um byggingarlegt åsigkomu- 
lag kirknanna, efni og fjårhald |>eirra, er allt bar ljosan 
vott [>ess, ad honum er einkar annt um og vandlåtur 
ad J>vi, ad allt sje eins og vera her, svo vel af sinni, 
profastanna, prestanna, sem safnadanna og annara hlut- 
adeigenda hålfu, er allt var bokad og ad lyktum ljet 
hann alla, er vidstaddir voru af hlutadeigendum, å 
hverjum stad fyrir sig, åsamt sjer, undirskrifa visitazi- 
urnar«. 1 ) 

1) Nordanfari VII, 1868, bis. 37. Par eru spurningarnar til 
soknarmanna og presta lika prentadar. 


Digitized by Google 



164 


Pjetri biskupi gaf vel å }>essari ferd, vedur var all- 
af gott enda gaf hann sjer enga hvild og var sifellt starf- 
andi og å ferdinni, nema {jrjå daga, sem hann stéd vid 
hjå systur sinni å Sjåvarborg; vegir voru Jjo hvergi 
nærri gddir alstadar og yfir Sigluljardarskard vard bisk- 
up ad fara fétgangandi. »1 Eyjafjardarprofastsdæmi 
pijedikudu 10 preslar fyrir biskupi, en så ll.komst hjå 
jjvl sem n^'kominn ad braudinu; f>rir prestarnir prje- 
dikudu å messudogum, en hinir sjo å rumhelgum dog- 
um. Allir prestarnir, sem prjedikudu, måttu sjålfir 
velja sjer texta. Engin prjedikun var flutt nema i ad- 
alkirkjunni, nema i Miklagardskirkju i Eyjafirdi. F*ad 
er sagt, ad flestar rædur presta hafi verid godar og 
nokkrar afbragds gédar. Yfir hofud var sagt, ad ung- 
ddmurinn hafi verid vel ad sjer, vidast hvar. Til einn- 
ar kirkju hofdu eigi komid til yfirheyrslu nema eitt- 
hvad af drengjum, en engin stulka«. Prestafundi hjelt 
biskup å Miklabæ i Skagafirdi 5. ågust og å Audkulu 
12. ågust. »Prettån spursmål lagdi biskup fyrir prest- 
ana å hverjum Jæssara funda, sem flest hofdu verid 
liks innihalds og spurningar J>ær, er hann spurdi |)ar 
er hann visiteradi. Ad Jiessu loknu skoradi biskup å 
prestana ad bera upp J>au målefni, er |)eim j)ætti mest 
naudsyn til. Eigi ad sidur vard |)ar J>o fått til tidinda, 
nema uppåstunga um ad prestar væri losadir vid heimt- 
ing å tekjum kirknanna og reikninga jieirra«. 1 2 ) Sidan 
får Pjetur biskup sudur Kiiluheidi. Å Nordurlandi var 
biskupi alstadar vel fagnad å {jessari ferd og hafdi hann 
|>ar rnikla al^duhylli. Hinn håaldradi prestur sira Ein- 
ar Thorlacius i Saurbæ hafdi veturinn ådur ort lof- 
kvædi å latinu um Pjetur biskup, en J6n Ingjaldsson 
prestur å Hiisavik |>5’ddi })ad å islenzku og var hvoru- 
tveggja prentad i Nordanfara; 5 ) jjegar Pjetur biskup kom 
frå vigslu var honum einnig fagnad med kvædi i sama 

1) Nordanfari VII, bis. 56. Sbr. Pjédolfur XX, bts. 133, 157. 

2) Nordanfari VI, 1867, bis. 71; VII, 1868, vidaukabl. nr. 3 — 4. 


Digitized by Googie 



165 


bladi’) og å n^åri 1867 var Uka prentad kvædi til hans 
i f^odolfi.*) Medan Pjetur biskup var å ferdalagi um 
s^slurnar dvaldi f*6ra déttir hans i g63u yfniæti å Sjåv- 
arborg hjå fodursystir sinni. Fjorum åruni ådur (1861) 
hafdi Dr. Pjetur farid kynnisferd nordur i SkagaQord 
med konu og dætrum, til Jiess ad hitta systur sina, sem 
hann unni mjog, hun var |>å å Mælifelli, en flutti eptir 
ad hun var ordin ekkja 1866 å eignarjord sina Sjåvar- 
borg og d6 {iar 1886. 

Hjer hefi jeg nokkud itarlega getid hinnar fyrstu 
visitaziuferdar Pjeturs biskups og [iarf Jivi ekki ad fjol- 
yrda um hinar sidari. Sumarid 1869 visiteradi hann 
BorgarijardarsVslu, I6r |>angad 14. juli og kom aptur 
24. s. m. f visiteradi hann fyrst i Saurhæ, J>å i Gordum 
å Akranesi, sidan Leirå, Mela, Hvanneyri, Bæ, Reyk- 
holt, Storaås, Lund og Fitjar og for jiadan sudur Botns- 
lieidi. Sumarid 1870 ferdadist hiskup um Dalasfslu, héf 
ferd sina frå Reykjavik 16. juli og kom aptur 6. ågust. 
Å Jieirri ferd hjelt hann einnig prestastefnu å Stad å 
Reykjanesi med prestum ur Bardastrandars^slu, ]iå voru 
med honum å ferdinni kona hans og yngri déttir og å 
heimleid fru SigJjrudur kona Jéns yfirdémara, mågkona 
hans. 1872 visiteradi biskup Rangårvallas^slu fér å stad 
10. juli og kom aptur 29. s. m. Arid 1873 visiteradi 
Pjetur biskup M^ras^slu, for å stad 6. ågust og kom 
aptur 20. s. m. f*å fér hann fyrst ad frngvollum, fyrir 
Ok i Reykholtsdal, svo upp ad Gilsbakka og svo vest- 
ur alla M^rasj’slu og hina nedri vegi til baka. Å 15 
dogum visiteradi biskup J>å 10 kirkjur, ån {iess ad taka 
sjer nokkurn hvildardag og var hann |>å nærri 65 åra 
ad aldri. 8 ) 

Eins og fyrr hefir verid getid kern ur toluverd 


1) Nordanfari VI, bis. 24, 

2) Pjodélfur XIX, bis. 50. 

3) Fjédélfur XX, bis. 146, 157; XXII, bis. 149, 157; XXIV, 
bis. 146, 157. Vikverji I, 1873, bis. 72, 91, 99—100. 


A 


Digitized by Googte 



166 


framkvæmd og hreyfing å 5’ms kirkjumål eptir ad Dr. 
Pjetur Pjelursson kom til Reykjavikur; hann var |)å i 
fullu ungdomsijori og ad eins tæplega fertugur. Hefdi 
hann einmitt J)å verid mjog vel til fallinn ad verda 
biskup; Helgi biskup var reyndar ekki mjog gamall, en 
heilsan biladi snemma; |)6 hann væri somamadur i alla 
stadi og ågætur rædu madur, [)å var hann enginn n$ r - 
unga- eda framkvæmdamadur. Nu for [>ad svo, ad Dr. 
Pjetur Pjetursson vard ad bida i nærri 20 år Jiangad til 
hann komst i biskupssætid og jjå var hann edlilega far- 
inn ad lyjast og jjreytast nokkud. Å sjotugsaldri er 
breytinga- og nyungagirnin farin af flestum, reynslan 
er vanalega buin ad kenna jieim, hve miklir ordugleik- 
ar eru å jjvi ad Jjrongva monnum til endurbdta, og 
buin ad s^na ad snoggar byltingar eru sjaldan til bota, 
f>eir eru ordnir {jreyttir af ad bjåstra vid alls konar mét- 
spyrnu, og J>vi er |)ad edlilegt ad menn verdi ihalds- 
samari med aldrinum. Hinum unga åkafamanni vird- 
ist allt framkvæmanlegt og lauiljett, og sje hann dugleg- 
ur og berjist fyrir hugsjdnum sinum fram eptir æfinni, 
finnur hann, fiegar hann er ordinn gamall og jirevttur 
å sålu og likama, hve orlitlu honum hefir tekist ad 
koma t verk af vi sem hann hugsadi sjer i ondverdu. 

l^egar Dr. Pjetur Pjetursson vard biskup var hann 
buinn med adallifsstarf sitt, hann hafdi gefid lit prjedik- 
anir sinar og hugvekjur, småsogurnar fyrstu og morg 
onnur rit og var ordinn einn hinn al|)ydlegasti rithof- 
undur å fslandi; hann hafdi barist fyrir {ivi ad bæta 
kjor presta og fyrir bindindismålinu, hafdi verid adal- 
hvatamadur til stofnunar prestaskélans, komid honum å 
fastan f6t og verid forstodumadur hans i 19 år, hann 
hafdi endurreist bibliuQelagid, endurskodad ritninguna 
og komid henni inn å hvert heimili fyrir tilstyrk enska 
bibliufjelagsins; hann hafdi stofnad tvo kirkjuleg tima- 
rit, haft mikil åhrif å endurbét sålmabékarinnar, hann 
hafdi barist fyrir stofnun reglulegs kirkjujjings og fyrir 


Digitized by Google 



167 


|)vi ad klerkastjett og sofnudir fengi i hendur stjdrn 
kirkjumåla, hann hafdi gefid ut merkileg visindaleg rit, 
verid bladstjdri og Jiingmadur og hinn dsjerhlifnasti og 
starfsamasti i ollum greinum, sem ad gagni mattu 
verda. Hann hafdi {jannig starfad meir og komid meiru 
til leidar en flestir e3a allir jafnaldrar hans islenzkir. 
Eptir {>etta mikla æfistarf mundu flestir hafa J>urft 
hvildar vi3 komnir å sjotugs aldur, en um j>ad leyti 
tekur hann vi3 ordugu og vandasom u embætti, gegnir 
Jivi me3 heidri og séma i 23 år og er auk Jiess sistarf- 
andi, siritandi og leidbeinandi fyrir landa sina. 

BiskupstiS Pjeturs biskups var a3 morgu leyti ord- 
ug fyrir gamlan mann, morg umbrot voru })å i |>j63fje- 
laginu. Dr. Pjetur hafdi sjålfur å unga aldri, eins og 
fyrr var geti3, reynt a3 $'ta vi3 londum sinum og vekja 
J>å ur do3a og drunga, nu voru |>eir farnir a3 vakna 
og n5'tt og gamalt var a3 berjast. f*å f>urfti stundum 
mikla lipur3, varfærni og målamidlun til Jiess a3 firra 
vandrædum og var f>å mikil nauSsyn å a3 eiga frjåls- 
lyndan ihaldsniann i biskupssæti og var Pjetur biskup 
))annig einmitt skapa3ur til Jiess a3 vera hotu3 kirkj- 
unnar å Jiessum breytingatima. Hann unni ollum sonn- 
um framforum, en vildi ekki hrapa a3 neinu, heldur 
låta målefnin {iroast til fullkomnunar og taka sann- 
gjarnt tillit til allra målsparta. 

t biskupstid Pjeturs Pjeturssonar kom skri3 å 
morg mål, er kirkjuna snerti; urdu |iå meiri umrædur 
um kirkjumål og framkvæmdir i |>vi efni en ordid 
hofdu ådur i hundrad år. Fyrstu årin eptir ad Pjetur 
biskup hafdi tekid vid embætti vandadi hann i umburd- 
arbrjefum til prdfasta og presta um, ad kirkjulogunum 
væri hl^tt betur en gjort hafdi verid, um visitaziur prd- 
fasta, um kirkjurækni, lnisvitjanir, um mcdhjålpara o. 
m. 11. I Nordanfara er Pjetri biskupi f>å gefinn |iessi 
vitnisburdur: »t’ad vantar ekki ad biskup okkar vill 

lagfæra allt sem |>arf og embætti hans nær til, jietta 


Digitized by Google 



168 


hefir hann s^nt hvervetna«. 1 ) Å Jiingi 1867 komu 
kirkjuskodanir prdfasta til umrædu; haf5i {)å medal 
annars komid bænaskrå ur M^’ras^slu ad dregid væri 
lir visilazium préfasta, Jieim væri fækkad, jjannig ad 
jiær færi fram J>ri9ja hvert år, Jiessu mdtmælti Pjetur 
biskup eindregid, hann segir medal annars: »Mjers^n- 
ist ad vjer i kirkjulegum målefnum eigum ad gjora allt 
til ad herda eptirlitid, en ekki r^mka um {>ad, jivi Jiad 
er naudsynlegt, ad embættismennirnir hafi adhald og ad 
minnsta kosti ætti loggjofin ekki ad gefa tilefni til, ad 
menn vanræktu skyldu sina«. 1 ) Hinn 17. juli s. å. hafdi 
hann sent préfostum umburdarbrjef um, ad f»eir nå- 
kvæmlega gæti allra skyldna sinna vid visitaziur.*) 

Medan Helgi biskup sat i embætti vard engin veru- 
leg breyting å kirkjustjdrn eda kirkjuloggjof, flest hjelzt 
})å i gamla horfmu, en f»o var j)å toluverdur undirbiin- 
ingur undir f>ær breytingar, sem seinna urdu, og var Dr. 
Pjetur vid {>ad allt ridinn og optast hvatamadur. Vjer 
hofum ådur getid jiess, ad Pjetur prdfastur hafdi å 
yngri årum i rædu og riti og med uppåstungum til 
stjérnarinnar vakid måls å J>vi, hve mikil naudsyn væri 
å J)vi ad bæta kjor presta. Hid fyrsta j)ing 1845 ték 
mål jietta ad nokkru leyti til medferdar, en hvorki var 
Dr. Pjetur nje adrir ånægdir med urslit målsins å 
jiingi. 4 ) Eptir tillogum aljjingis, Jjo med nokkrum breyt- 
ingum, var gefrn ut Tilskipun um tekjur presta og 
. kirkna 27. januar 1847; f>å kom lika Tilskipun um far- 
daga presta 6. januar 1847 og hafdi frumvarp til Jieirrar 
tilskipunar lika verid rætt å {>inginu 1845. Eptir bæna- 
skrå frå aljringi 1849 var einnig gefid ut opid brjet 18. 
marz 1853, er nåkvæmar åkvedur tiundargjald til prests 
og kirkju. Å prestastefnunni 1852 var rætt um kjor 

1) Nordanfari VIII, 1869, bis. 49. 

2) Alpingislidindi 1867, I, bis. 268. 

3) Brjefid er prentad i Alpingistidindum 1867, I, bis. 
423—424. 

4) Årsrit presta I Pornespingi I, 1846, bis. 44 — 48. 


'v 


Digitized by Google 



169 


presla og stungid lipp å, hvort ekki mundi tiltækilegt 
ad setja alla presta å fost laun og låta f>a ad eins hafa 
grasnyt fyrir nokkrar skepnur. 1 {jetta mål var kosin 
{jriggja manna nefnd (Årni Helgason, Pjetur Pjetursson, 
Åsmundur Jonsson) åltu {>eir ad skrifa ollum préfost- 
um umburdarbrjef um målid. Nefndin gjordi {jetta og 
skoradi å prdfasta og presta ad segja ålit sitt um, hvort 
ekki mundi rjettast 1, ad hverju prestakalli væri utlogd 
hæg og litil bujord fyrir prestssetur. 2, ad prestum 
væri goldin laun ur opinberum sjodi. 3, hvort ekki 
væri rådlegt ad selja allar kirkjujardir. 4, hvort ekki 
mundi bezt ad fela sofnudunum å hendur kirkjurnar 
til vidhalds og umsjonar. 1 2 ) Synir {jetta, ad monnum {jå 
{jegar hafa ekki vaxid i augum allstérar byltingar. 

Årid 1854 var ad tilhlutun stiptsyfirvaldanna af 
prdfostum, prestum og odrum samin ålitsskjol um njHt 
braudamat og m!’ja soknarskipun å Islandi, |jvi måli 
hafdi upprunalega verid hreyft å synod us 1853 og å al- 
jjingi 1855 kom jjad lika til tals. A synodus 1855 var 
sett {jriggja manna nefnd til {jess ad rannsaka hid n£ja 
braudamat og uppåstungur ur hjerudum um samein- 
ingu brauda; i jjeirri nefnd voru stiptspréfastur Årni 
Helgason, professor Pjetur Pjetursson og ddmkirkju- 
prestur 6lafur Pålsson.*) 

Å {jinginu 1865 var, eins og fyrr hefir verid getid, 
^mislegt er snerti kirkjuna til umrædu og var Dr. Pjet- 
ur i |)eim nefndum, sem f>å voru settar. Adalmålid 
var konunglegt frumvarp til tilskipunar, er nåkvæmar 
åkvedur > v mislegt vidvikjandi prestakollum å Islandi, og 
hinn 15. desember 1865 kom ut tilskipun um presta- 
koll å Islandi. f*å var einnig å ^msum {jingum rætt 
um sunniidaga og helgidagahald o. fl., sem fyrr hefir 
verid getid, en fått um kirkjustjérnina og prestana. 

1) Ny tidlndi I, 1852, bis. 67—68. Mål petta var vel og it- 
arlega rætt i Pjédélfi V, bis. 3—6, 13—16, 21-23. 

2) Alpingistidindi 1855, bis. 74—77. Pjédolfur Vil, bis. 
49, 122, 124. 




Digitized by Google 



170 


t>ad var varia ad buast vid ad veruleg umbreyt- 
ing kæmist å skipun kirkjumåla medan hid gamla 
stjérnarfyrirkomulag var, en eptir ad stjdrnarbdtin var 
fengin 1874 lifnadi mjog åhugi manna å jiessum mål- 
um. Vjer hofum ådur getid {)ess, ad prestafjelagid i 
I^ornesjiingi, sem Pjetur préfastur å Stadastad var lifid 
og sålin i, sendi aljiingi 1847 bænaskrår, er ad Smisu 
leyti snertu breytingar å kirkjuloggjofinni. Bædi jiessar 
bænaskrår og Arsrit presta i f'orsneslringi sy^ndu vakn- 
andi åhuga å kirkjumålum og vidleitni til umbéta; upp- 
åstungur |)ær, sem J)å konni fram, voru |)6 flestar enn 
éljosar og dåkvednar, målin hofdu ekki verid rædd og 
rannsokud nogu mikid. Allt [)etta s^'nir |)6 åhuga Dr. 
Pjeturs og framfarahug å ungum aldri. Frå Jivi hann 
kom til Reykjaviknr 1847 og Jjangad til hann vard 
biskup 1866 var Dr. Pjetur, eins og tyrr var getid, meira 
og minna ridinn vid 611 kirkjumål, og var kosinn i |jvi 
nær allar nefndir, bædi å {)ingi og utan{rings, sem eitt- 
hvad åttu ad fåst vid |)ess konar målefni, hann hafdi 
jjegar hid mesta ålit hjå prestasjettinni og var eptir 
démi allra samtidarmanna osjerhlifmn starfsmadur, lip- 
ur i samvinnu og tillogugodur. Stodugt starf Pjeturs 
biskups i meir en 40 år i {)ågu hinnar islenzku kirkju- 
legu loggjafar hlytur ad hafa borid mikinn åvoxt, J>o 
nu sje eigi hægt i hinu einstaka ad greina verk hans 
frå verkum annara. Umrædurnar um kirkjumål å al- 
|)ingi, å prestastefnunni og i nefndum og biodum voktu 
smått og smått åhuga Jjjodarinnar og undirbjuggu ad 
ymsn leyti |)ær breytingar, sem urdu i biskupstid Pjet- 
urs Pjeturssonar. t*å fullkomnudust (eptir 30—40 år) 
eflaust sumar at hugsjonum hans frå ungdomsårunum, 
liklega j)6 optast i odru formi. Vist er {>ad, ad å em- 
bættisårum Pjeturs biskups héfst n5’tt timabil i islenzki 
kirkjuloggjof og hann var {)å samkvæmt embættisstodu 
sinni meira og minna ridinn vid allar breytingar. 

Å årunum 1875—80 voru kirkjumål almennt å 
dagskrå bædi i blodunum og å aljjingi. Å {jinginu 


Digitized by Googie 



171 


1875 kom lil umrædu frumvarp til laga um vidhald å 
eignum kirkna og prcstakalla, sem fjekk konunglega 
stadfestingu 17. desember 1875. Å al|)ingi 1877 var 
fjoldi kirkjumåla til umrædu, medal annars frumvorp 
um leysing å soknarbandi, skipun prestakalla, la un og 
eptirlaun presta, umsjén og vidhald kirkna, um kirkjur 
og tekjur {jeirra, um ad afnema dagsverk til prests, um 
afnåm aukalambselda o. 11. 011 Jjessi umfangsmiklu 

mål gåtu edlilega ekki ordid utkljåd å fiingi, og var |)å 
gjord su ålyktun, ad aljiingi skoradi å landshofdingja 
ad koma til leidar, ad stipsyfirvoldin fyrirskipi auka- 
rnat å ollum braudum landsins, ad ))au heri tillogur 
sinar um breytingar å kirkjulogunum undir fundi i 
hverju prdfastsdæmi og ad konungur skipi 5 manna 
nefnd til ad semja frumvarp til laga um n£ja brauda-, 
skipun og um breyting å gjoldum til presis og kirkju. 1 ) 

Samkvæmt fiessari ålyktun ai(>ingis får fram n\ T tt 
braudamat å ollu landinu, og Jægar Jjvi var lokid somdu 
stiptsyfirvoldin tillogur sinar um |iær breytingar, sem 
helzt kynni ad vera åstæda til ad gjora, eda ad minnsta 
kosti ihuga, hvort ekki mætti gjora å braudaskipun og 
kirknaskipun i landinu, og logdu sidan fyrir profastana i 
brjefum, dagsettum 14. mai 1878, ad bera tillogur jjess- 
ar undir fundi, er halda skyldi i junimånudi næst å 
eptir i hverju profastsdæmi, og allir prestar préfastsdæm- 
isins skyldu sækja til, og einn madur kjorinn ur hverri 
sokn i profastsdæminu. Var prdfostum bodid, ad skora 
å fundi |>essa, ad segja ålit sitt bædi um skipun brauda 
og kirkna og um gjold til prests og kirkju. Eptir kon- 
ungsurskurdi 5. n6v. 1877 kvaddi landshofdingi 5 menn 
t nefnd til jiess ad semja lagaformvorp um |>au kirkju- 
mål, sem fyrr var getid; nefndarmenn voru: Pjetur 
biskup Pjetursson, Bergur Thorberg amtmadur, Dr. 
Grimur Thomsen, t’érarinn Bodvarsson préfastur og 
aljiingismadur Einar Åsmundsson i Nesi. Nefndin tok 
til starfa 1. ågust 1878 og åtti idulega fundi med sjer 

1) Alpingistidindi 1877, II, bis. 591. 


Digitized by Google 



172 


til ad ræ5a målid og semja um ]>ad uppåstungur sinar, 
til 4. september; Jiå )>urf ti Einar Åsmundsson ad fara 
nordur, enda hafdi nefndin {)å og lokid storfum sinum, 
var buin ad koma sjer saman um og semja |>au frum- 
vorp, er hun åleit sjer skylt ad koma fram med. Hin 
itarlegu frumvorp og ålitsskjol nefndarinnar voru åsamt 
braudamatinu prentud sama haust. 1 ) Ut frå Jiessum 
nefndarålitum spretta svo flest |>au log um kirkjumål, 
sem samjiykkt eru å nokkrum hinum næstu jiingum 
å eptir. 

Hjer getum vjer ekki nånar talad um Jiessa loggjof, 
vjer skulum ad eins minna å hin allra helztu log frå 
Jieim årum. Årid 1880 kornn lit 9. januar log um upp- 
fræding barna i skript og reikningi; 27. februar s. å. 
log um skipun pres ta kalia, log um eptirlaun presta og 
log um stjorn safnadarmåla og skipun soknarnefnda og 
hjeradsnefnda. 1882 12. mal log um leysing å soknar- 
bandi og log um umsjdn og fjårhald kirkna. 1884 3. 
oktober log um eptirlaun prestsekkna og s. d. endur- 
skodad braudamat. 15. oktober augtysing um rtrnkun 
å |)vi valdi til ad veita braud, er landshofdingjanum 
yfir tslandi hefir verid veitt med konungsurskurdi 20. 
februar 1875. 1886 8 . januar log um hluttoku safnada 

i veitingu brauda og 19. febråar s. å. log um utanjjjod- 
kirkjumenn. Auk ]>essa var å sama timabili gefmn ut 
fjoldi smærri lagaboda snertandi kirkju- og kennslumål. 
Af Jiessu sjest, hve évanalega frjésom embættistid Pjet- 
urs biskups er, ad Jivi er snertir breytingar og endur- 
bætur å kirkjumålum og kirkjustjorn. 

Af hinum almenna åhuga å kirkjumålum leiddi, 
ad menn tdku å jjesu timabili ad gjora meiri krofur 
til lifernis og eptirdæmis presta, |)å eykst nokkud tru- 
aråhugi sumstadar og vantru og åråsir å kirkjuna ann- 
arsstadar, |)ad fer ad brydda å frikirkjuhreyfingum, 
nokkrum sjerkreddum i truarefnum o. s. frv. Af Jiessu 
leiddi å seinni årum Pjeturs biskups nokkurt stimabrak 

1) Kirkjutidindi I, 1878, bis. 4 — 102. 


Digitized by Google 



173 


og bladadeilur og vantadi J)å heldur ekki adfinnslur vid 
kirkjustjornina og åråsir å hofu5 kirkjunnar. I’é Pjet- 
ur biskup væri J)å kominn hått å åttrædisaldur og jafn- 
vel yfir åttrætt, svaradi hann i blodunum flestum ad- 
finnslum, er nokkru vardadi, me9 mikilli hogværd og 
me9 fullum rokum, en persénuleg illyr9i og åreitni 
leiddi hann alveg hjå sjer. Pjetur biskup tala9i opt 
måli prestastjeltarinnar i blodunnm Jtegar å hana var 
rå9ist. Sem dæmi må geta Jjess a9 hann i Vikverja 
1874 svara9i grein um trassaskap presta vi9 embættis- 
fæislu 1 ) og grein i Nor9anfara 1881 um husvitjanir 
presta, en i bæ9i skipti fær9ust ritstjérar undan i flæm- 
ingi og |)or9u eigi a9 standa vid ord sin. I Fjallkon- 
unni 1886 var {iad borid fram, ad merkisprestur hefdi 
skrifad bladinu évirduleg ord um uppfræding barna i 
kristindémi og skoradi biskup f)å å ritstjdra ad segja, 
hver prestur |>essi væri; |)ad gjordi ritstjorinn ekki, en 
dro ur ummælum bladsins um kirkjuna og jåtadi, ad 
J)au væru »ritud rjett af handahdfi ån ^ess ad nokkur 
åstæda væri færd fyrir fieim«.*) 

A årunum 1881 — 85 var nokkurt frikirkjubrask å 
Austurlandi, frikirkjuhreyfing er varia hægt ad kalla 
f>ad, }jvi |)ad var upprunalega mest personleg dånægja 
einstakra manna ut ur braudaveitingum, sem olli oré- 
anum, 3 ) hreyfingin virtist ekki borin fram af almennings 

1) Vikverji II, 1874, bis. 165—166. Svar Pjeturs biskups s. 
st., bis. 168—169. Nordanfari XX, bis. 37, 42—43. 

2) Fjallkonan III, 1886, bis. 90-91, 93. IV. bis. 62. Sbr. 
Sameiningin II. bis. 13 — 15, 93—96. Um petta segir sira Jon 
Bjarnason: »Pad getur fullkomlega sameinast sonnum drengskap 
ad risa ondverdur upp å moti kirkju og kristinddmi, en på verda 
menn ad koma opinberlega fram å vigvollinn og hafa hug til ad 
framfylgja sinni sannfæringu, pad gjdrir enginn nu å Islamli . . 
. . . Ad gefa kristindominum odru hverju olnbogaskot en skjot- 
ast svo jafnhardan i lelur, pad er allt sem menn nu hafa por 
til«. (Sam. II, bis. 15). 

3) »Pad virdist audsætt, ad rotin (til frikirkjumålsins) hall 
i upphafl verid mestmegnis gr em ja og kergja ut af pvi, ad få eigi 
prest pann, er peir hofdu åkosid« segir E. 6. Brim 1 Nordanfara 


Digitized by Google 



£6rf og sannfæringu i truarefnum, og j)6 ad einstakir 
menn væru ad bjåstrast vid ad byggja, {>å hrundi J)ad 
ad mestu leyti aptur eptir skamma stund og åhuginn 
minnkadi er frå leid. 1 ) i sjålfu sjer var Pjetur biskup 
alls ekki mdthverfur frikirkjuhugmyndinni, skodanir 
]>ær å sjålfstjorn kirkjunnar, er hann hatdi låtid i ljosi, 
hlutu ad benda i }>å ått i framlidinni, en liann så sem 
adrir, ad kirkjulifid å Islandi var ekki nærri négu {irosk- 
ad til {iess ad taka å moti svo storri breytingu, tilraun- 
ir i [)å stefnu af hendi einstakra manna hlutu ad hjadna 
nidur og (lessutan var hann formadur rikiskirkjunnar 
og vard ad lita eptir ad ldgunum væri fylgt. 6réinn 
kirkjumålum å Austurlandi bakadi honum åhvggju og 
i } v msa ordugleika, honum mislikadi adferd hinna 
svokolludu frikirkjumanna og gramdist inedferd Reyd- 
firdinga å ddrum eins heidurspresti og somamanni eins 
og sira Daniel Halldérssyni å Holmum. Biskup gjordi 
allt er hann gat til fiess ad koma såttum å, ritadi med- 
al annars sjerstakt umburdarbrjef*) til safnadarins i 
Hélmabraudi 15. april 1882, en allar tilraunir voru å- 
rangurslausar. I’å var biskupi (iad lika mjog ogedfelt, 
er sira Lårus Halldorsson sagdi af sjer og fdr frå Val- 
[ijofsstad af f»vi hann komst i ågreining vid sdknarmenn 
sina suma ut ur fnisum sjerkreddum med kirkjusidi 
og vard sidan frikirkjuprestur i Reydarfirdi. Lårus 
profastur hafdi verid biskupsskrifari og Dr. Pjetur hafdi 
ålit å honum, jiétli illt ad missa svo godan kennimann 
ut å gr^ttar og brattar snidgotur, sem hlutu ad leida 
hann lengra og lengra frå Jivi hlutverki i (ijonuslu Jijod- 
kirkjunnar, sem honum hafdi verid å hendur falid. Ut 


24. årg. bis. 45. Sbr. Sameiningin XV, 1900, bis. 156—157 og Verdi 
Lj6s VI, bis. 47—48. 

1) Sogu frikirkjumålsins hefir sira Eggert 6. Brim ritad i 
Nordanrara XXIV. 1885, bis. 45-47, 49-51. Sbr. bis. 86. Pjod- 
viljinn III, bis. 92. 

2) Brjelid er prentad i Nordanfara XXII, 1883, bis. 47 — 48 
og i Pjddélfl 36. årg. 1884, bis. 70—71. 


Digitized by Google 



175 


ur frikirkjumålunum viø Reyøarfjorø, kirkjusiøaågrein- 
ingi i Fljétsdal og embættisskipun å Hofi i Vopnafirøi 
spunnust allmiklar deilur, {iras, klogumal og brjefa- 
skriptir; fjoldi blaøagreina frå Jieim tima ber vitni um 
alian [>ann moøreik, sem støø af J)vi sundurlyndi og 
yrøi ]>aø bæØi langt mål og leiøinlegt aø fara nånar ut 
i |>aø hjer, svo vjer sleppum |>vl, en visum til blaØ- 
anna. Å lieim årum var mikiØ ritaø i bloøin um kirkju- 
mål og J>ø margar greinir sjeu litilsvirøi, f>å er |)6 i 
sumum l>eirra ^mislegur frbøleikur. Var J>å einmitt 
um {)aø leyti vaknaøur allmikill åhugi å j’msum end- 
urbøtum å kirkjuloggjofinni og )Mti hann mjog undir 
framkvæmdir i |)å ått å næstu Jiingum, eins og fyrr 
var getiø. 

Pjetur biskup t6k svo sem engan [)ått i ritdeilum 
um triibrogØ og trubragØaflokka. t’o bar f»aø vi9 a5 
hann skrifaøi dåliliø i bloøin |)ar aø lutandi. ÅriØ 1861 
skoraøi bondamaøur einn iastlega å [>å Helga biskup 
og professor Pjetur, aø Jieirgegn hinum ka{)61sku prest- 
um »haldi kroptuglega uppi svorum fyrir kenningu f)å, 
sem |)eir af guØi og konunginum eru kallaøir til bæØi 
aø kenna og vaka yfir aø viØ haldist i landinu émeing- 
uø af ollum villulærdømum og mannlegum afbokun- 
um«. 1 2 3 ) TilefniØ til [jessarar åskorunar voru greinar frå 
Boudoin presti, sem staøiø hofØu i I’joøolfP) og haføi 
meøal annars veriØ haldiø }iar fram einlifi presta sem 
stofnsettu af postulunum og sagt, aø Lutherstruarmenn 
tæki |iaø aø eins af bibliunni sem j)eim likaøi, en ka- 
jjolskir menn tækju allt. Dr. Pjetur varø viØ åskorun 
jiessari og ritaØi sk^’ra grein og skorinorøa um skoøanir 
Lutherstruarmanna i Jjessum efnum.®) Aø lokum segir 
hann: »Aø oøru leyti verø jeg aø låta f>aø ålit mitt 

i ljési, aø mjer jjykir |)aø eiga illa viø og fremur leiøa 

1) Islcndingur II, bis. 22—23. 

2) Pj6d61fur XIII, 1861, bis. 81—83. 

3) Islcndingur II, 1861, bis. 27. 


Digitized by Google 



176 


til ilis en gods, ad hefja kapprædur um kristilega tru i 
dagblodum, og ad jeg (rvi ekki optar mun taka tilmåls 
i Jiessu efni, med {ivi jeg lika treysti |ivi, ad hin evan- 
gelisk-kristilega tru sje svo djupt grodursett i hjortum 
Islendinga, ad hun ekki |>urfi minnar varnar vid, og ad 
bladamenn vorir muni ekki Ijå blod sin til ad lastleggja 
hana, [)6 jiess yrdi farid å leit, sem jeg vona ad mennt- 
un og kurteisi Jjeirra frakknesku presta, sem hjer nu 
dvelja, muni banna«. Longu seinna (1887) skrifadi 
Pjetur biskup greinarstuf méti ritdémi um vantriiarbok 
i Fjallkonunni, ) sem kollud var »Truarjåtning framtid- 
arinnar« og talar Pjetur biskup helzt um tvo atridi, 
ljést og skilmerkilega, eins og hann var vanur, um 
kraptaverkin og Kristi frid|)ægjandi dauda.*) 

Pjetur biskup ljet sjer mjog annt um ad vernda 
aljj^’du gegn villukenningum Mormona, ritadi hlutadeig- 
andi prestum og hvatti })å til métstddu gegn trubodi 
jjessu, svo sira Skuli Gislason å Breidabolsstad hjelt 
rædu 8 ) méti Morménum 1875 og eins sira Brynjolfur 
Jénsson i Vestmannaeyjum 1879 og 1882; hann ljet enn- 
fremur prenta grein i Isafold um Mormonavilluna. 4 ) I 
Reykjavik vard Mormonum einnig nokkud ågengt og 
biskup reyndi Jiå til ad litvega domkirkjupresti adstod i 
baråttunni gegn {jessum ofognudi. Brjef biskups til 
ddmkirkjuprestsins 5 ) dags. 30. marz 1880 set jeg hjer til 
frédleiks af jjvi {>ad er gott sVnishorn af rithæti Dr. 
Pjeturs og s^’nir um leid, hve annt hann ljet sjer um 
sålarheill safnadarins og hafdi vakandi auga å ollu er 
fram for. 


1) Fjallkonan IV, 1887, bis. 119. 

2) isafold XIV, 1887, bis. 190—191. 

3) Hæda flutt af Skula Gislasvni presti ad Breidabolsstad 
vid visitaziu hans i Vestmannaeyjum 1875. Med eptirmåla um 
kreddur Morména. Reykjavik 1875, 16 bis. Svo. 

4) isafold IX. bis. 37. 

5) Higinhandarrit Dr. Pjeturs af brjefi pessu er i skjolum 
hans, med Jmsum odrum brjefum, er snerta trubod Morinona. 


Digitized by Google 



177 


»Eins og {jer vitid, elskulegi herra, d velja tveir 
Morménar hjer i bænum, sem eru ad reyna til ad ut- 
breida tru sina medal bæjarbua. Ad sonnu mun {eim 
hafa verid bannad ad prjedika hjer opinberlega, en hitt 
er ekki hættuminna, heldur ollu verra, ad slikir menn 
ganga åtolulaust ur einum bæ i annan, prjedika {ar 
villukenningar sinar fyrir heimilisfélkinu og 6drum,sem 
vilja htyda å {ær og {ar eru staddir, og leitast {annig 
vid ad veida férådar sålir. Eptir f>vi sem sagt er hefir 
{eim {egar tekist ad få {rjår konur, sem sje ekkjuna 
Sigridi Bjarnadottur, Sigridi Jdnsdéttur, konu I 3 orsteijis 
l6greglu{jons og Sesselju i Rundlfsbæ til ad afneita tru 
sinni og låta skirast til morménatruar«. 

»Mjer er svo kunnungt um alud og årvekni ydar i 
embættinu og j)å umhyggju, sem J)jer berid fyrir sålar- 
heill hvers einstaks i sofnudi ydar, ad jeg veit, hve sårt 
ydur muni taka j)ad, ad nokkur sje [)annig leiddur af- 
vega. En hvorki er hægt ad afstvra sliku fyrirfram i 
fjolmennum sofnudi sem hjer er og lika hafid jjjer svo 
margvislegum embættisstorfum ad gegna, ad {»jer fåid, 
ef til vill, ekki tima til ad beita kroptum ydar i Jiessa 
einu stefnu, einkum vegna uppåfallins lasleika ydar. 
Mjer hefir }»vi hugkvæmst ad vekja måls å j)vi vid yd- 
ur, hvort {»jer vildud ekki få einhverja adstod i |»vi ad 
tala vid ofangreindar konur og leitast vid ad snua jieim 
frå villu sins vegar, eins og lika odrum hjer, sem hljod- 
bært verdur um, ad jjessum Morménum hafi tekizt ad 
veida i net silt. f*eir menn, sem jeg i J»essu efni helzt 
liefi augastad å, eru prestarnir sira H. Hålfdånarson, 
sira M. Jochunisson, skrifari minn kandidat M. Andrés- 
son og yfirkennari H. Helgesen. Mjer er ad sonnu 6- 
kunnugt um, hvad j»jer, elskulegi herra, hatid gjort i 
{essu efni, en hitt er mjer fullljést, ad j»ad er skvlda 
vor andlegrarstjettarmanna, sem hjer erum, ad leggjast 
allir å eitt med ad frelsa hina fråvilltu saudi frå J»eim 
andlegu dforum, sem j»eim eru bunar af villukenningu 
Mormona, og {»vi er jeg viss um, ad enginn Jjeirra heid- 

12 


Digitized by Google 



178 


ursmanna, sem jeg hefi nefnt, muni synja ydur um lid- 
sinni sitt i {jessu efni, ef J>jer finnid åstædu til ad fara 
|>ess å leit vid |)å«. 

Å hinum seinustu embættisårum Pjeturs biskups 
hofu Vesturheimspreslar mikinn glumragang og åkafar 
åråsir å hina islenzku prestastjett, islenzka kirkjustjdrn 
og biskupinn sjålfan. Aråsir pessar byrjudu med miklu 
uppgangsvedri, svo audsjed var, ad mikid stod til, en 
svo hjadnadi Jætta nidur eins fljdtt aptur eptir stuttan 
tima. I’ad var sjålfsagt, ad margt Jjurfti ad umbæta i 
kirkjulifl og kirkjustjdrn å Islandi og margt hefir lagast 
sidan, sem ver for, og var J>å Jiegar farid ad lagast og 
komid å framsdknarbraut. Kirkjan er å Islandi svo 
nåtengd ollu {jjddlifinu, ad hun er alveg somu drlogum 
undirorpin eins og {)jodin sjålf, og hagur og framferdi 
prestastjettarinnar i heild sinni hefir jafnan å fslandi 
stadid i rjettu hlutfalli vid kjor og åstand al|n v dunnar; 
j)ad er varia vid odru ad buast en ad gallar tøodarinn- 
ar lika komi fram hjå prestastjettinni og engin stjett 
getur hafid sig yfir old sina og tidaranda. Almennar 
framfarir tøddarinnar hafa lika flutt med sjer framfarir 
i kirkjumålum, slikt kemur ekki allt i einu, en verdur 
ad vaxa smått og smått å sogulegum og Jjjddlegum 
grunni, eins og vjer vildum hafa s^nt i ^msum atrid- 
um i jæssu riti. 

Ådeilugreinar Vesturheimspresta hafa ad ollum 
likindum verid sprottnar af vandlætingasemi og godum 
vilja, en Jjær voru mjog svo byggdar i lausu lopti, voru 
allt of ofsafengnar, drokstuddar, kaldlyndar og kær- 
leikslausar, og i flestum jieirra l) v sir sjer merkilegt 
jjroskaleysi og skilningsleysi å kjorum hinnar islenzku 
kirkju, å islenzku Jyoderni og ollum sogulegum grund- 
velli. Ur ollu uppjiotinu vard |>vi edlilega ekki annad 
en {)ydingarlaust ordag jålfur. Med jkjuni og ofgum, 
sleggjuddmum og fukyrdum er ekki hægt ad sidbæta 
heilar Jjjodir, stjettir eda einstaka menn; menn vonast 
heldur eptir ad }>eim sje rjett hjålparhond, ekki sizt at 


Digitized by Google 



179 


Jteim, sem hafa gjort Jiad ad lifsstarfi sinu ad boda 
evangeliid. Ef kirkjan islenzka hefdi verid i |>vi aum- 
lega åstandi, sem Vesturheimsklerkar sogdu, hefdi |>eim 
verid nær ad koma til Islands, hetjast handa og reyna 
ad kippa einhverju i lag, heldur en ad senda tdninn 
Jjvers yfir Atlanzhafid til ad évirda stjettarbrædur sina, 
fjol da marga heidvirda menn, sem eiga vid bag kjor ad 
bua og marga ordugleika. 

Til |>ess ad syna ritsnidid og braginn å skrifum 
J)eirra Vesturheimspresta i |)ann mund (kringum 1888 — 
89) viljum vjer ad eins taka eptirfylgjandi dæmi. 

Fridrik Bergmann segir i Sameiningunni, 1 ) ad |)ad 
geti engum dulizt, ad kirkjan å lslandi sje nu sem stend- 
ur i meiri nidurlægingu en i nokkru odru proteslant- 
isku landi og ad |>essi nidurlæging sje einniitt sjålfri 
prestastjettinni ad kenna; hann segir ad »Kirkjutidind- 
in« sjeu »talandi vottur um hid andlega volædi hinnar 
islenzku prestastjettar«. »Yfir kirkju og kristindéms- 
rnaluni jjjodar vorrar«, segir hann, »hvilir hid vodaleg- 
asta myrkur. Andleysid og sinnuleysid ridur f>ar vid 
einteyming med stod af hneykslum og afglopum å eptir 
sjer. l^d er hryggileg sj6n«. En |jad kastar fyrst télf- 
unum i rædu Jieirri, er hinn sami hofundur kaliar »Vor 
kirkjulegi arfur«. 2 ) I J ar lysir hof. Jjvi, hvernig å allan 
liått sje buid ad draga hina islenzku kirkju ofan i skarn- 
id og gjora hana fyrirlitlega i augum f)j6darinnar (bis. 
30). Um prestaskolann segir hann: »Eins og alkunn- 

ugt er, ganga fair adrir å prestaskolann en j>eir, sem 
eru annhvort oi fåtækir eda of miklir andlegir aum- 
ingjar til J)ess ad geta komizt nokkurn veginn odru 
visi åfram; en dyrnar galopnar fyrir ollu, sem nyta vill 
inngongu, hvad Ijelegt og hæfilegleikalaust, sem }>ad er« 
(36). Ådur hefir hof. sagt, ad prestaskolamenn sjeu 
»sekir um einhverja hina mestu oreglu, er ått hefir sjer 

1) Sameiningin IV, 1889. bis. 38—39. 

2) Fyrirlestrar haldnir å 5. årspingi hins ev. lut. kirkjufje- 
lags Islendinga i Vesturheimi. Winnipeg 1889, bis. 27 — 49. 


Digitized by Googte 



180 


stad i landinu« (35). »f’eir, sem hafa hegdad sjer lak- 
ast å latinuskdlanum, hafa vanalega verid sjålfsogd 
prestaefni«. f*å getur hann |>ess ad å prestaskola læri 
menn ekki neitt sem gagn sje i og skilji ekki einu sinni 
{i< r zku og bætir svo vid: »Hin edlilega afleiding af ollu 
Jiessu Jiekkingarleysi er su, a9 islenzkir gudfrædingar 
standa uppi témhentir og rådalausir andspænis van- 
trunni og villutrunni, sem hvervetna er nu farin ad 
stinga hofdinu upp kringum j)å. Vopn }>au og verjur, 
sem jickkingin gefur, skortir j>å gersamlega«. er 
kirkjustjérnin ad skodun hof. ekki betri; eptir ad hann 
hefir ilthelt skålum reidi sinnar yfir hofud biskupsins 
med éleljandi stdryrdum, stadhæfingum og osannindum 
segir hann: »I 3 ad er dmogulegt annad en ad vakni 

djup fvrirlitning hjå miklum hluta folksins fyrir J>eirri 
kirkjustjérn, sem Jiannig fer ad rådi sinu. f’egar folkid 
sjer, ad så, sem settur er til yfirhirdis i kirkjunni, lælur 
sig jiannig engu skipta, hvernig allt gengur, stingur df- 
sætri dusu jafnvel upp i afneitunina og hylur afglop, 
éreglu og hneyxlanir med helgilini kirkjunnar, jiå er 
sannarlega ekki vid odru ad buast, en ad menn snui 
sjer frå jiessari vidurstvggd eydileggingarinnar å håum 
stodum med hrylling og vidbjddi« (42). t*å talar hof. 
um drykkjuskap presta å Isla ndi og lysir honum hroda- 
lega, talar um presta, sem sjeu verstu »svin« og liggi 
dag og nott vid toddv-glasid og »veltist svo sifullir fyrir 
hunda og manna fotum«, tal jieirra sje »vidbjddslegt« 
og jieir sjeu »ollum til athlægis og fyrirlitningar«. Enn- 
fremur segir hann, ad pestir prestar å Islandi komi fram 
sem »gddir sollbrædur, en sjaldnar sem prestar«. »Flest- 
ir rembast vid ad vera ofullir rjett å medan jieir eru ad 
embætta. t*ad er sagt hinum og j) essum til hréss, ad 

hann gæti sin med ad vera ekki um of slumpadur a 
stolnum. En eins og alkunnugt er, kemur jiad ekki 
svo sjaldan fyrir um marga« (44). »Drykkjuskapurinn 
og dreglan er sjålfsagt oflugasti hlekkurinn i Jieirri fyr- 
irlitningar-kedju, sem hangir um håls islenzkra klerka« 


N. 


Digitized by Google 



181 


(45). 1 ) »Andleysi islenzku prestanna hefir lengi verid 
vidbrugdid. Peir hafa fengid Jielta andleysis-6ord å sig 
fyrir åhugaleysi sitt i andlegum målum.*) Peir lesa 
ekkert, fylgja ekkert med hugmyndastraumum heims- 
ins« (46). I J o segir hann ad sumir sjeu fornfrædingar, 
aQrir lifi i sifeldu målastappi tyrir sjålfa sig og adra, 
sumir sjeu framurskarandi reidmenn og margir godir 
bumenn, sem låta allt vitid i buskapinn, en um kristin- 
dom og kirkjumål stendur J)eim å sama. 

Pessu næst frædir hof. lesendurnar å f»vi, ad fyrir 
skommu hafi »svona rjelt til målamynda verid stungid 
upp å |)vi ad endurskoda islenzku bibliuutlegginguna, 
einkum gamla testamentid; en jieir islenzku gudlræd- 
ingar, sem samf>ykktu J)å uppåstungu å synodus, hafa 
hlotid ad gera jiad i skopsskyni vid sjålfa sig, |iar sem 
|)eir vissu, ad enginn Islendingur var fær til J)ess« 8 (47). 
»Lengi hefir farid ord af j)vi ad prestar å Islandi kom- 
ist fremur ljett lit af ad semja rædur sinar, margir 
hverjir. Gomlum rædum virdast Jjeir ad minnsta kosti 
hafa miklar mætur å. Pegar prestur deyr, er hann opt 
buinn ad gera samning um {)ad ådur, hver af embætt- 
isbrædrum hans skuli hreppa rædur hans. Og sje hann 
ekki buinn ad gera {jenna samning ådur en hann deyr, 
eru margar prestlegar hendur å lopti til ad nå i ræd- 

1) A odrum stad (i Samciningu IV, 1889, bis. 149) segir 
hof. »Klerkar kirkju vorrar eru bædi komnir i fyrirlitningu 
fyrir pulur sinar i kirkjunum hvern drottins dag eptir annan og 
fyrir breytni sina hina sex daga vikunnar utan kirkju«. 1*6 hafa 
Vesturheims-sofnudirnir låtid sjer lynda ad taka vid $’msum 
gallagripum ur hinni islenzku prestastjett og pad på suma hverja, 
er ohafandi pottu å Islandi. 

2) Fr. Bergmann er vida i greinum sinum i Samciningu 
og Aldamotum ad staglast å andleysi hjå islenzkum prestum, 
hinu islenzka bokmenntafélagi, islenzkum visindamonnuin og 
rithofundum, hann ætlast på liklega til, ad menn finni pess meira 
andriki i Aldamotum og Sameiningu? Hjålpi oss så sem 
vanur er! 

3) På voru pd å lifi menn eins og Helgi Hålfdånarson, 
Pjetur biskup og margir ileiri håskolagengnir gudfrædingar. 




Digitized by Googie 



182 


urnar hjå erfingjunum« (47). Hjer låtum vjer stadar 
numid, svona rekur hver endileysan adra. 

f*ad er eins og sira Blefkenius sællar minningar sje 
risinn upp ur grof sinni, ofgarnar og ykjurnar eru svo 
miklar, »ad [>ær taka upp dr vedrum« eins og Edda 
segir um Babelsturn. Og |)ad er o|)roskad ungmenni, 
nj’skroppinn ut lir skola, sem leyfir sjer ad gefa hinni 
islenzku prestastjett |>enna vitnisburd; slikur gorgeir 
getur varia jiroskast annarsstadar en å litkjålkum Am- 
eriku. Ur Jjvi hof. jos slikum drokstuddum ojjverra 
yfir hina islenzku prestastjett i heild sinni, var varia vid 
|)vi ad buast ad Pjetur biskup færi varhluta af godgæt- 
inu, enda dæmir hann Dr. Pjetur ad ollu éhæfan til 
biskupsembættis og drdttar J>vi ad honum med morgum 
dsæmilegum ordum, ad hann hafi steypt hinni islenzku 
kirkju i glotun; hof. s}( T nist ekki hafa minnstu hugmynd 
um hid gofuga æfistarf Dr. Pjeturs, J>ad er eins og hann 
sje kominn lir holum, veit ekkert og skilur ekkert, hann 
kennir Pjetri bisk upi um allan vesaldém og apturfor 
hinnar islenzku kirkju. I J essi årås å hinn ågæta ått- 
ræda oldung er eilt hid unggædislegasta frumhlaup, sem 
sjest hefir å islenzku enda segir sira f*orkell Bjarnason 
um jietta: 1 ) »t^ad er hægt fyrir ungan gapa, ad kasta 
steini å aldurhnigid mikilmenni; til {)ess |>arf ekki mik- 
inn mann, en så steinn, sem kastad er å Pjetur biskup 
fyrir s^slan hans i jjjdnustu kirkjunnar, mun hitta apt- 
ur |)ann sem kastar«. Mitt i ollu skamma-bullinu um 
Pjetur biskup rankar hof. J)6 vid sjer og fer ad furda 
sig å J)vi, ad »nokkur hluti {>j6dar vorrar skuli bera 
undarlega mikinn kærleik i hjarta sjer til J)essa manns«, 
gåandi ekki ad j)vi, ad 611 éskopin eru hofundarins 
eigin uppåfmding og hugartildur, hann hefir verid ad 
råfa ringladur innan um sinar eigin sk^jaborgir. Rit- 
gjord {jessi hefir eflaust verid ritud af vandlætingarsemi 
og i godri meiningu, en her, eins og sira f’orkell segir. 


1) Fjallkonan VII, 1890, bis. 129. 


Digitized by Google 



183 


vott um »vanjiekkingu, framhleypni og gapaskap«. 1 2 ) 
Einhverjar Jivadursogur hafa hleypt fytungi i hof., svo 
hann fnHur upp til handa og f6ta til })css ad rita um 
l^ad, sem hann ber ekki nægilega skynbragd å; })ar vid 
baetist svo fullkomin van{>ekking a islenzkum stadhålt- 
um og islenzkri sogu. I 5 ad var f>vi varia vid odru ad 
buast en ad ritsmidin yrfli eins osanngjorn og unggæd- 
isleg eins og raun vard å.*) 

Margt fleira osanngjarnt var å })eim årum skrifad 
vestan-hafs um islenzka presta og islenzka kirkjustjorn 
°g f>5 T Sir ekki ad telja {>ad hjer tir J»vi vjer {jegar hof- 
um gelid lesendunum litinn smekk af rithættinum. t*a 
var og margt prentad til ad ovirda hina islenzku ]jj6d 
og landid sjålfl, ekki {>arf annad en minna å hin al- 
Jjekktu ritsmidi sira Jons Bjarnasonar: »Island ad blåsa 
upp«, »tslenzkur nihilismus«, »Um vatnsveitingar« o. 11., 
sem 611 eru full af ofgum og fjarstædum, {)6 {>ad geti, 
Jjrått fyrir alla tilgerdina, verid n6gu skrltid og skemmti- 
legt ad lesa Jiesskonar ritgjordir eins og adrar trolla- 
sogur. 3 * ) Hinn eini prestur i Ameriku, sem {)å skrifadi 

1) Isafold XVLII, 1891, bis. 267. 

2) Sem betur fer hefir hof. orflid stiltari og varkårari med 
aldrinum, og må pvi telja pcssa ritgjord og ^mislegt fleira, er 
hann ritadi å peim årum med bernskubrekum hans. Annars 
virdast skodanir pessa hof. i morgum greinum mjog å reiki, gott 
er po ad hinar mcstu ofgar hans og ofstæki virdast vcra hjadn- 
adar nidur, en mælgin og vadallinn er allt af eins. I prjedikun 
einni, sem sira Fridrik kallar »Grjétkast« (Vafurlogar. Winnipeg 
1906) segir hann bis. 127. »6 madur, reyndu eins fljdtt og pjcr 
er unt ad komast ut ur grjothridinni og hræfuglasonginum. 
Reyndu ad odlast jafnvægid gudlega i sålu pina, sem veitir pjer 
vald vfir sjålfum pjer og kennir pjer ad fordast dfgarnar, æs- 
ingarnar, olguna, sem sogar nidur i botnlausan hyl svo oum- 
nedilega mikid af gdfugustu kroptum mannanna. Reyndu ad 
komast pangad, sem pu med ro og gætni getur dæmt um mål 
mannanna, ån pess nokkur æsingur sje i biodi pinu, svo pu 
gctir verid rjettlåttur og sanngjarn, greint satt frå ésonnu, verid 
ohcilladur af ofgum og ofstæki, — og farir eigi åvallt of langt i 
dilu«. Petta virdist benda å idrun og apturhvarf. 

3) Pvi verdur ekki neitad, ad pad er mikid spunnid i sum 

rit sira Jons prått fyrir allt ofstækid, en pad mætti segja um 


Digitized by Google 



1S4 

me9 sanns^ni um hina islenzku kirkju var Hafsteinn 
Pjetursson; hann segir meflal annars: »Åstand kirkj- 
unnar å Islandi hefir aldrei verid skodad i ljosi sogunn- 
ar. t'ess vegna hafa démar manna um J)a9 efni opt 
fallid af handahéfi og ordid ésamhljoda sogulegum 
sanni. Audvitad eru démar Jiessir ekki sprotlnir af 6- 
sanngirni, heldur af misskilningi. Ef vjer prestar vest- 
anhafs værum dæmdir eptir sama mælikvarda og em- 
bættisbrædur vorir å Islandi, }iå mætti med sanni segja, 
ad allt Jietta væri oss prestunum einum ad kenna; J)å 
mætti med sama rjetti segja, ad allt sem midur fer i 
kirkjumålum Vestur-tslendinga sje oss prestunum ein- 
um ad kenna, |)ad mundi oss finnast ésanngjarnur 
ddmur, og hid sama gildir prestana å Islandi«. 1 ) 

Fåir islenzkir prestar andmæltu ofgum Vesturheims- 
klerka, enda var Jiess i rauninni litil })orf, jjvi slikar 
fjarstædur fella sig sjålfar.’) Så, sem roksamlegast ték 
svari hinnar islenzku prestastjettar, var sira Porkell 
Bjarnason å Reynivollum; hinar ågætu greinar hans 
voru j}6 mest um sogulegt aukaatridi.- Fridrik Berg- 


hann cins og sagt var um Halldor gamla Fridriksson, ad »hann 
var ekki fæddur i penna heiin til pess ad låta sannfærast«. Fad 
er lika margt mergjad og vel sagt og vel ordad i hinum fyrr- 
grcindu ritgjordum, po utflurid og tilgerdar-andrikid geri pær 
nokkud strcmbnar. Enginn islcnzkur rithofundur talar jafnmik- 
id i likingum eins og sira Jon, nema Bdlu-Hjålmar. 

1) Hafsteinn Pjetursson: Kirkjan å islandi (Aldamot I, 

1891, bis. 117-144). 

2) Sira J6n Bjarnason hefir opt i ritum sinum verid ædi 
tannhvass, enda virdist honum pad askapad ad eiga ordugt med 
ad skilja roksemdir annara, en hann hefir lika opt fengid marg- 
ar ékroppadar hnutur frå islcnzkum bladamonnum; sira Fridrik 
hefir aptur sloppid betur, enda hefir liann å seinni årum, sidan 
hid fyrsta frumhlaup var afstadid, optast reynt ad sigla milli 
skers og båru. Fad litur po ut tyrir ad sumir islenzkir klerkar 
geti haft fullkomlcga vcrzlegt tungutak, pvi sira Jon getur pess 
sjålfur i Sameiningu XVIII, 1903, bis. 81, ad Haraldur Nielsson (i 
junibladi af Verdi Ljos 1903) bregdi sjer um »lævisi, kærleiksleysi, 
skort å umburdarlyndi, pekkingarleysi, leti, prålyndi, drottnun- 
argirni, ofrjålsljmdi og ofurkapp«. 


Digitized by Google 



185 


mann hafdi haldid J)vi fram, ad kirkjulif 17. aldar å 
lslandi væri fyrirmynd, J)å hefdi verid gulldld hinnar 
islenzku kirkju, en sira f*orkell s^ndi me3 ljésum rok- 
um ad slikt væri fjarstæda sprottin af vanfiekkingu å 
sogu Islands. 1 ) Ameriku prestar spiltu mjog åliti sinu å 
lslandi med J>essum ritofsa og hafa ekki nåd |>vi aptur 
sidan, |>råU fvrir dugnad og mikil ritstorf, sem reyndar 
eru nu mjog skiptar skodanir um. Åhrifin å islenzk 
kirkjumål vestan um haf hafa verid hverfandi litil; |>ær 
hinar n£ju hreyfingar, sem å seinni årum eru komnar 
å kristnibod og kirkjumål å lslandi, hafa allar rot sina 
ad rekja til Danmerkur og annara Nordurlanda. 8 ) 

Snemma i biskupstid Dr. Pjeturs vard gagngerd 
breyting å stjornarfari Islands, landshofdingjadæmid var 
stofnad og stjornarskråin samjjykkt. 1 ‘essar breytingar 

hofdu i for med sjer nokkra ryrmin å biskupsvaldinu og 
hefir Pjetri hiskupi verid borid å bryn, ad hann hafi 
ekki nogu fastlega stadid å moti {)eim breytingum, sem 
|>å urdu. 8 ) En |>egar nånar er athugad er j)ad osann- 

1) Deilugreinarnar um pessi efni eru i Fjallkonunni VII, 
1890, bis. 129—30 og i lsafold XVIII, 1891, bis. 149—150, 158; 266 
—267; 377—378; XIX, 1892, bis. 110. 

2) I brjefi til Fjcturs biskups dags. 7. marz 1891 segir sira 
Arnljåtnr Olafsson um åråsir Ameriku presta å Pjetur biskup og 
islenzku kirkjuna medal annars: »Jeg get ekki varizt ad låta i 
ljési gremju mina yfir peirri dsvifni og peim barnaskap, er IJsir 
sjer i adkasti peirra til ydar« .... »Hvad hafa pessir menn 
gert fyrir sina kirkju vestra i samanburdi vid log pau og allar 
pær rådstafanir, er gjordar hafa verid å ydar timum og med yd- 
ar tilstilli og tilstyrk i ordi og verki fyrir kirkju vora? Hvar er 
sjodur peirra handa prestsekkjum, hvar peirra sålmabék, hvar 
peirra prestaskdli? t*eir liafa cingongu rætt um kennsluskola til 
ad s^na fullkomid vanmætti sitt; i augum peirra er allt andleg 
audn og tdm, liklegast cingongu andlegur utslåttur frå peirra 
innra manni. Elskulegi biskup, pad mun sannast og sagt verda 
pegar pjer erud låtinn, ad å ddgutn ydar biskupsdoms hefir is- 
lenzka kirkjan tekid inestum framfOrum*. 

3) I embættistid Pjeturs biskups var aldrei nein utsjon til 
ad stjérnin vildi r^mtea um biskupsvaldid eda auka pad; en peg- 
ar Monrad var rådherra åtti Helgi biskup kost å toluvert meira 
valdi i kirkju- og skélamålum, en hann beiddist undan pvi, pétti 


/ 

Digitized by Google 



186 


gjarnt, ad kenna Pjetri biskupi breytingar, sem hann 
med engu mdti hefdi getad haft nein veruleg åhrif å, 
hversu mikill skorungur sem hann hefdi verid i fram- 
kvæmdum, enda var hann ådur buinn ad reka sig å, ad 
slikt var ekki i 16fa lagt. I lutherskum sid hefir stefna 
stjérnarmanna i ollum londum Jieirrar truar, einbeitt og 
stodugt gengid i |)å ått ad nfra biskupsvald og kirkju- 
vald. f*ad eru soguleg sannindi, J)o ofogur sjeu, ad i- 
longun valdhafa i reitur ka[)6lsku kirkjunnar hafdi i 
ondverdu fult eins mikil åhrif å utbreidslu hins m'ja 
sids eins og truarvandlætingin, og |>ar sem kirkjan vard 
Jijédkirkja hafa valdhafar jafnan sidan, hvort sem J>eir 
hafa verid einvaldir konungar, al^durådgjafar eda meiri 
hluta |)inga, reynt ad ryra biskupsvaldid og dregid und- 
ir sig eignir og tekjur kirkna. Hinir voldugustu og gåf- 
udustu prelåtar hafa ekki getad stodvad jiessa stjornar- 
. stefnu, }>ar sem kirkjan er had rikinu. t Danmorku 
hefir biskupsvaldid alt af verid ad ryrna og biskuparnir 
eru nu litid annad en ljelega launadir umbodsmenn Jiess 
flokks, sem voldin hefir. Ad hugsa sjer ad einn madur 
geti haft veruleg åhrif å stodvun jjessarar stefnu er 
fjarstæda, til J>ess Jjyrfti gagngjorda breyting å hugsun- 
arhætti almennings, sem i flestum lutherskum londum 
hefir mestoll voldin. Pess var |)vi ekki von å Islandi 
ad Pjetur biskup, sem kominn var hått å sjotugsaldur 
færi ad brjotast i ad berjast moti ofurefli, |)ar sem 6- 
sigurinn var viss fyrir fram, fiad hefdi ekki getad sam- 
ræmst vid hin vanalegu hyggindi hans, reynslan haffli 
lika å yngri årum kennt honum, ad i [>essu efni var 
årangurslaust ad berjast m6ti straumnum. Ryrnunin å 
biskupsvaldinu, sem hjer kemur til greina, var nu held- 
ur ekki svo mikil, sem ord var å gert, valdid varsann- 
arlega ekki svo mikid J>egar Pjetur biskup tdk vid f>vi, 

åbyrgdarminna ad låta stiptamtmann hafa veg og vanda af 
braudaveitingum og odru pviliku. Um petta getur Dr. Pjetur i 
bijefi til J6ns brddur sins dags. 27. okt. 1848. Monrad vildi låta 
biskup cinn veita oli braud. 


Digitized by Google 



187 


{>ad var fyrir longu buid ad taka mestoll vold af bisk- 
upnum. Klerkastjettin å tslandi hafdi um margar aldir 
|)cgjandi låtid ryja sig, alveg eins og aljrf'dan })egjandi 
ljet svipta sig ollum åhrifum å stjornmålin. Breyting 
su, sem mi vard, var mest innifalin i jivi, ad fullnad- 
arurskurdur å veitingu hinna smærri brauda komst i 
bendur landshofdingja og biskup haldi nu ekki lengur 
beinan adgang ad rådherranum i Hofn; svo komu sidar 
login um hluttoku safnada i veitingu brauda 8. jan. 
1886 og ryrdu |)au audvitad lika vald biskups (og lands- 
hofdingja), en til hvers hefdi verid ad reyna ad sporna 
vid {>vi, ad Jiau kæmust å. 

Målefnid um verksvid biskups i hinu n^’ja stjorn- 
arfyrirkomulagi var aldrei borid undir Pjetur biskup af 
stjérnarrådinu, Jiad Jjottist vist geta gert slikar åkvard- 
anir upp å eigin eindæmi. t*vi må heldur eigi neita, 
ad i Jiann mund hofdu margir leikmenn å tslandi, og 
ekki fåir prestar, alian hug å ad r^ra biskupsvaldid 
einkum hvad snerti braudaveitingar, 1 2 ) margir prestar 
voru t. d. dånægdir med hina gomlu liefd, ad biskups- 
skrifarar hofdu forgangsrjett til godra brauda. Kvart- 
anir um r^rnun biskupsvaldsins komu fyrst i ljds longu 
sidar og {>ad hjå sumum {)eim, sem hofdu hjålpad til 
ad r^ra {)ad. Sumir voru i blodum håværir um {>ad, 
ad biskupsvaldid væri allt of mikid. Greinarhofundur 

einn i Nordanfara’) ber jafnvel Pjelri biskup å brj’n 
valdafikn, segir ad hann oti |)vi fram, ad hann einn 
geti dæmt um andlegar Jiarfir safnadanna å tslandi, 
hann vilji vera ofurlitill, dbrigdull, islenzkur påfi o. s. 
frv. Allt Jietta sokum {)ess, ad hann i umburdarbrjefi 
til prdfasta skorar å {>å ad låta innleida sålmabokina 
1871 i sofnudina og var {>ad Jid ad eins bein skylda 
biskups. Illt er ad vera svo ollum liki, ekki sizt å 
tslandi. 


1) Sbr. Pjédollur VIII, 1856, bis. 40. 

2) NorOanfari XII, 1873, bis. 73. 


Digitized by Google 



l>egar verid var ad undirbua stofnun landshofd- 
ingjaembættisins, bad Jiåverandi stiptamtmadur Pjetur 
biskup ad skyra sjer frå, hvernig hann hugsadi sjer, ad 
verksvid og vald biskups ætti ad vera eptirleidis, og 
svaradi biskup |)vi med eptirfylgjandi brjefi, sem hann 
longu sidar ljet prenta i fsalold. Tillogum hans var f>o 
ekki sinnt og honum gafst aldrei kostur å ad hafa frek- 
ari afskipti af |>vi måli. 

Brjefid hljodar })annig: 

»Mjer |)ykir {nid mjog mikill vandi ad segja nokk- 
ud åkvedid um embættisstodu biskupsins eptirleidis, og 
einkum um sambandid milli hans og stiptamtmanns- 
ins, medan jeg ekki veit, hvort stiptanitmadurinn å sem 
landstjori ad få stjdrnarherravald i Jjeim målurn, sem 
bafa verid sameiginleg. Jeg skal {>6 leyfa mjer ad gjora 
nokkrar athugasemdir um verksvid biskupsins, en f>ær 
verda å vid og dreif, og eiga, ef til vill, ekki allar vid i 
hinu fyrirhugada lyrirkomulagi. 1. Biskupinn heldur 
|)vi verksvidi og embættisvaldi, sem åkvedid er i erind- 
ishrjefi biskupsins frå 1. juli 1746. 2. Biskupinn gerir 

med synodus lit um 611 mål, sem snerta kirkjusidi og 
tidagjord, og sjer um, ad Jieim åkvordunum, sem tekn- 
ar eru, verdi framgengt. Hvernig synodus verdi breytt 
og samband hennar vid biskup, skal åkveda med kon- 
ungsurskurdi. 3. Biskupinn er ædsti umsjdnarmadur 
kristilegrar barnauppfrædingar lijer å landi. Hann send- 
ir stjornarrådinu hinar venjulegu sk^rslur eins og ad 
undanfornu. I 3 6 virdist ekki J>orf å ad senda skj'rslur 
um åstand og ijårhag kirkna. 4. Biskupinn setur verd- 
lagsskrå med amtmanni og {)6 omtin verdi logd nidur, 
heldur hann samt Jivi starfi åfram. 5. Veiting brauda 
fer fram å sama hått og nu. Eda: biskup mælir fram 
med einhverjum sækjanda um hin beztu braud, sem 
konungur veitir. Medalbraud veitir landstjori med råd? 
biskups. Hin lakari braud veitir biskup, en landstjéri 
samjjykkir veitinguna. 6. Synodus utb^tir årgjoldum af 
braudum og voxtum nokkurra sjoda milli uppgjafapresta 


Digitized by Googte 



189 


og fåtækra prestsekkna. Ollum odrum fjårveitingum 
lithluta stiptsyfirvoldin eda landstjérinn med adstod 
biskups, ån samfjvkkis stjérnarrådsins. 7. Stiptsyfirvold- 
in, eda landstjori og biskup, hafa umsjén kirkjueigna 
hjer å landi, og eiga ad gæta }>ess, ad Jæim sje tilhtydi- 
lega vidhaldid. Lika ber fieim ad verja rjettindi og em- 
bættisvald hinna lægri andlegu stjettar manna. 8. t’au 
(eda [>eir) hafa lika umsjdn allra menntastofnana hjer 
å landi og landsbdkasafnsins, samt tithluta olmusum 
eptir uppåstungum forstodumanna. 9. Yfir hofud ad 
tala ættu stipsyfirvoldin ad geta lagt fullnadarurskurd å 
611 skélamål hjer å landi. 10. Jeg b$’st vid, ad sum 
kirkjuleg mål verdi låtin heyra undir konungsurskurd, 
t. d. aldursleyfi til ad taka prestsvigslu, uppreist fyrir 
legordssekan prest eda kandidat, sala kirkjujarda, sam- 
eining hrauda, nidurlagning kirkna o. s. frv. Um 611 
slik mål J>arf ad leita ålits biskups, og er vonandi, ad 
tillogur hans verdi jafnan teknar til greina«. 

Sumir hafa haldid J>vi fram, ad Pjetur hiskup 
hefdi einmitt vid stjornbreylinguna ått ad auka bisk- 
upsvaldid og nå i afl og metord hinna fornu hiskupa, 
en |jar hefdi verid vid ramman reip ad draga, J)6 or- 
lyndari og åkafari biskup en Pjetur hefdi setid vid styri 
og viljad berjast til meiri valda. Stjorn og stiptamt- 
madur, meiri hluti |)ings, margir leikmenn og prestar, 
mundu etlaust hafa ordid mothverfir auknu biskups- 
valdi, ekki sizt af jjvi, ad jafnadarhugmvndir islenzkar 
Jjola sjaldan, ad innlendur madur sje of hatt yfir adra 
settur. ^ad sjest å morgu, ad Dr. Pjetur hatdi å yngri 
årum mikinn hug å J>vi ad efla sjålfstjérn kirkjunnar 
og utvega henni jiannig meiri vold i mannfjelaginu; ad 
|jvi lutu medal annars tilraunir hans ad koma å fjelags- 
skap medal presta, sem vjer fvrr hofum gelid, en sam- 
taksleysid og deyfdin var svo mikil, ad tilraunir Dr. 
Pjeturs urdu årangurslausar. På bardist hann einnig 
fyrir Jjvi, ad svnodus fengi meiri vold, yrdi reglulegt 
kirkjuj)ing med nokkrum åhrifum å kirkjulega loggjof. 


/■ 

Digitized by Google 



190 


En J>ad vard lika til einskis, stjérn og |>j6d logdust å 
m6ti og bladamenn ætludu ad ærast yfir sliku odædi. 

I^egar Dr. Pjetur Pjetursson kom til Reykjavikur 
var prestastefnan (synodus), sem å fyrri oldum hafdi 
haft toluverda Ji^dingu, komin å fallandi f6t, var ad 
veslast upp. I^rem prestum lir j)rem næstu s^slum var 
gert ad skyldu ad sækja synodus, j>ar ad auki åttu [>rir 
prestar ur Rangårvalla- og Mtfras^slum ad skiptast til 
ad koma å prestafundinn annadhvert sumar. Å synodus 
åttu f>annig ad vera 12 prestar, ank hiskups og stipt- 
amtmanns, og storfudu Jaeir ekki annad en ad telja sund- 
ur nokkra styrkpeninga. £*ad var J>vi hin mesta naud- 
syn å, ad einhver breyting vrdi, og var f»å gerd tilraun i 
[)å ått, og mun Dr. Pjetur hafa vakid måls å |)essu vid 
stipsyfirvoldin. Å synodus 1848 båru stiptsvfirvoldin 
{>ad upp, hvort ekki væri na udsyn å, ad endurhæta lil- 
hogun å synodus; var J)å nefnd sett i {>ad mål og var 
Dr. Pjetur Pjetursson einn af nefndarmonnum, en 
Hannes profastur Stephensen annar. Adalkjarninn i 
nefndarålitinu vard så, ad synodus yrdi kirkjuf)ing med 
ad minnsta kosti 20 fulltruum andlegrar stjettar, sem 
valdir væri af prestum i ollum profastsdæmum, en 
stiptamtmadur, biskup, forstodumadur prestaskolans og 
domkirkjuprestur væri sjålfkjornir. Storf kirkju{)ingsins 
åttu fyrst og fremst ad vera hin somu eins og ad und- 
anfdrnu, 1 ) en svo åtti synodus ad odlast j)ad vald (§ 6): 
»ad ekkert kirkjulegt målefni yrdi utkljåd å al{)ingi, 
fyrr en J>ad ådur hefdi verid borid undir synodus, og 
ef ågreiningur yrdi milli aljiingis og synodi, [>å skæri 
konungur ur, eptir tillogum kirkjustjornarrådsins«. 
Nefndarålitid sendi Helgi biskup med umburdarbrjefi til 
prdfasta og ljet prenta |)ad i »Årriti prestaskolans«. I?ar 
er lika lagt til »ad kirkjulegri sljdrnarhogun sje komid 
å i hverju prestakalli, sem aptur gæti stadid i sambandi 
vid prestastefnur i hverju préfastsdæmi, |>annig ad med 


1) Sbr. Kirkjurjettur J6ns Pjeturssonar 2. utg. bis. 169 — 171. 


Digitized by Google 



191 


presturn yrdu tilteknir gudrækilegir og heidarlegir sékn- 
armenn til ad hafa gætur å godum kirkjusidum, barna- 
uppfrædingu, uppeldi» o. s. frv. AUt er f>etta i nånu 
samræmi vid |>ær skodanir, sem Dr. Pjetur hafdi låtid i 
Ijési nokkrum årum ådur i ritgjordum f)eim, sem hann 
skrifadi i Arrit presta i t*6rnes|)ingi, svo f>ad eru 611 
likindi til ad hann hafi ått mikinn |>ått i j>essum upp- 
åstungum. Af |)essu sjest, ad foringjar prestastjettarinn- 
ar ljetu engan veginn hjå lida, ad gjora tilraun til ad 
gaeta rjettar sins [jegar gjora åtti gagng jordar brey tingar 
å stjérnarfari landsins, og var Dr. Pjetur [jar fremstur i 
flokki. En stjérn og [jjod téku ekki vel i [jetta mål og 
margir hneiksludust sjerstaklega å Jjvi, ad [>eim fannst 
hjer gjord tilraun til [jess ad brjétast undan alveldi al- 
[jingis. I’essar tilraunir til frjålsrar kirkjustjérnar kofn- 
udu Jjvi i fædingunni. 1 ) 

Uppåstungur nefndarinnar voru sendar stjérninni, 
sem ekkert sinnti |)eim og svaradi |>eim ekki einu sinni. 
Hin 6. grein i nefndarålitinu um afstodu J)irkjuj)ingsins 
til alpingis i kirkjulegum målum vakti, eins og mi gåt- 
um vjer, mikla métspyrnu. I^jodélfur, sem Sveinbjorn 
Hallgrimsson j)å gaf ut, t6k mjog illa i J^etta mål og i 
fyrstu med litilli stillingu; bladid segir (1. juli 1850), ad 
J>ad sje audsjed ad nefndarmenn vilji innleida klerka- 
vald midaldanna, lauma jjvi inn småsaman og |>å ef lil 
vill lika påfatru »Jivi J)ad sjå |)eir J)o liklega, ad klerka- 
valdid getur eigi komist i fullan bldma eda ordid eins 
og til forna, nema klerkarnir megi setja menn i bann«. 
Tekur hof. svo djiipt i årina, ad hann ålitur jjjodinni 
hættu buna, et slikt fær framgang, aljiingi verdi j)5 T ding- 
arlaust og islenzku klerkarnir vilji neyda Danakonung 

1) Um sama leyti gerdu peir Clausen, Grundtvig og Mar- 
tensen tilraunir til pess ad koma å loggefandi kirkjupingi i Dan- 
mdrku, en pad lånadist ekki; grundvallarlogin (§ 80) loiudu pd, 
ad kirkjan sidar skyldi tå stjornarskrå, en petta loford hefir 
aldrei verid efnt. Å pingi 1857 — 58 gjordi Clausen n^ja tilraun i 
somu ått, en pad vard lika årangurslaust. 


Digitized by Google 



192 


til ad halda einveldi sinu å Islandi o. s. frv. ^etta eru 
audsjannlega utursnuningar og hårtoganir. t greininni 
er beinst ad Dr. Pjetri, sem frumkvodli jiessarar uppå- 
stungu um vold kirkjujiingsins. 1 ) Sidar ritar annar 
madur i sama bladi langt mål um Jjetta efni,*) hann er 
lika algjdrlega motfallinn h v| . ad prestar fåi nokkur 
bein åhrif å kirkjuloggjofina og allra sizt urskurdarvald 
i Jieim målum, hyggur hann had mundi spilla ollu 
stjérnarlari landsins. Nidurstada umrædnanna verdur, 
ad hof. telur uppåstunguna um kirkju{)ing: »jafn håska- 
lega sem hun er fråleit allri edlilegri skodun å h e ' rr ‘ 
stjérnarbreytingu og stjérnarlogun, sem hjer hl>Hur ad 
komast å«; kreddufesta og tortryggni vard til |)ess, ad 
menn litu éh^rum augum å Jætte fyrirhugada kirkju- 
Jiing, sem sannarlega ekki hefdi J>urft ad gjora landinu 
mein, eda innleida fornt kugunarvald, sem éhugsanlegt 
er å vorum timum. 

I Landstidindunum og i sjerstokum ritlingi vardi 
Pjetur biskup adgjordir og uppåstungur nefndarinnar. 
Sk^rir Dr. Pjetur har frå J>vi, hvernig hann hefir hugs- 
ad sjer Jæssa n£ju tilhogun å kirkjumålum, og hefir vak- 
ad fyrir honum ad haga kirkjustjorninni eptir J> v * snidi, 
sem er i ldndum endurbættrar truar. Hann segir:') 
»had er alkunnugt ad reformerada kirkjan hefir hj^- 
A’eldislogun å stjérn sinni allri, bædi ædri og lægri, allt 
frå stjérn hvers einstaks safnadar, sem allir hafa s6kn- 
arråd (presbyteria), uppad hinu ædsta kirkjuhingi allrar 
landskirkjunnar (General synodus). Allir vita nu, sem 
hafa nokkra Jiekkingu å sogunni, ad hvergi er edlilegri 
kirkjustjornin eda jijodlegri heldur en i reformertu 
kirkjunni, h ar sem h css * kirkjuhinga stjérn er, og henni 
er vel fyrir komid, og hvergi er sidur hætt vid klerka* 
stjérn, eins og nærri må geta, og J)d segir hot., jafnt 


1) Pjédolfur II, 1850, bis. 142 -143. 

2) Pjédélfur II, bis. 159—160. 

3) Svar upp å ndsenda grein i Pjodålfl. Rvik 1850. 4°- 


Digitized by Google 



193 


blindadur af vanjiekkingu scm sjålfbyrgingsskap, ad til- 
raun til ad koma å kirkjujnngi sje til jjess ad koma å 
klerkavaldi midaldanna eda kirkjulegri hardstjérn«. I 
Landstidindum 1 ) synir Dr. Pjetiir fram å, ad |>ad sje 
alveg ad ofyrirsynju og åstædulaust, ad menn eru hrædd- 
ir vid, ad synodus fåi atkvædisrjett i kirkjumålum, ad 
svo miklu lev ti sem J>ad getur samrymst vid stjornar- 
bot |)å, sem menn vonudust eptir og skyrir hann {>ad 
mål rækilega. Margir spyrja, Jivi ekki megi ræda 611 
kirkjumål å n I (>i ngi og råda peim Jjar til lykta. Wi 
svarar Dr. Pjetur: J)6 andleg og veraldleg mål sjeu ekki 
gagnstæds edlis og jio kirkjan sje i J)j6dfjelaginu, [)å sje 
{>a5 enganveginn fullnægjandi fyrir kirkjuna ad låta 
ræ3a kirkjumål eingongu å aljiingi, sem hefir svo mik- 
id ad starfa, og auk |)ess sjeu politisk {ring ekki {)ess 
edlis, ad |)au }>urfi ad skoda slik mål frå kirkjulegu 
sjonarmidi. Uppåstunguna um ad konungur ælti ad 
skera ur jiegar ågreiningur væri milli synodusar og al- 
()ingis skyrir hann svo, ad meiningin hafi verid, ad 
konungur legdi nvtt frumvarp fyrir aljhngi sam kværn t 
tillogum synodusar ef |)ær ad skodun hans væru rjett- 
ar; hof. segir ad hann buist ekki vid, ad sljornin i Dan- 
morku, frekar en verkast vill, muni fallast å pessar upp- 
åstungur nefndarinnar, einmitt af Jivi J)ær hafi j)jod- 
stjornarblæ. Dr. Pjetur endar grein sina svo: »En 
hvernig svo sem fer um jietta mål, |)å verdum vjer |)6 
ad telja Jiad mjog åridandi, ekki einungis fyrir andlegu 
stjettina, heldur og fyrir Jjjodina yfir hofud, ad synodus 
geti ordid {jydingarmeiri eptirleidis en ad undanfornu, 
og vjer sjåum engan betri veg til ad vekja hjer kirkju- 
legan fjelagsanda, glæda åst til mennta og visinda og 
efla samtok og eindrægni i ad starfa ad kristilegri upp- 
frædingu almennings og {)annig gjora andlegu stjettina 

enn j)å virdingarverdari i augum jjjodarinnar 

Vjer teljum J)vi endurbot synodusar eitthvert hid |>arf- 


1) I.andstidindi II, bis. 101—103. 

13 


Digitized by Googie 



194 


legasta fyrirtæki, sem um langan tima hefir verid hafl 
hjer fvrir stafni i kirkjulegum målefnum, og hvori sem 
|)vi verdur mikid eda lilid ågengt i bråd, holdum vjer 
j)6, ad hvorki fmrfi biskupinn nje nefndin ad bera 
kinnroda fyrir tillogur sfnar i f>vi efni«. 

Po mi margir legdust å mdli jiessum uppåstungum 
um kirkju|)ing, |)å må [)6 geta |>ess, ad ^ms ålit svslu- 
nefnda fyrir Pjodfundinn eru jivi medmælt, ad presta- 
stjettin hafi sjerstakt {ung til leidbeiningar i kirkjumål- 
um og urskurdar i sumurn, 1 ) f’essi tilraun prestastjetl- 
arinnar ad få i hendur nokkurt vald i sjerstokum mål- 
um, eins og ådur bafdi verid, forst fyrir, og motspyrnan 
var svo mikil ad f>ad var ekki von, ad Dr. Pjetur vildi 
optar rådast i tilraunir i |)å ått. Synodus hefir sidan 
ad eins verid valdalaus preslalundur, [iar sem rædd hafa 
verid smærri mål og lilbytt styrktarfje til fåtækra presta 
og prestsekkna; |>6 hefir bann ^msu godu til leiflar 
komid og lifnadi talsvert yfir honum eptir midja oldina, 
en |)å var |)essi stofnun ad veslast upp.*) Pjetur bisk- 


1) Undirbuningsbladid bis. 10, 38. 

2) Um synodus 1856 scgir Pjodolfur (VIII, bis. 133—134): 
»Pad må ekki låta pess ogetid, ad petla mun hafa verid fyrsla 
prestasfefnan, er hafdi å sjer nokkurnveginn somasamlegt ylra 
sriid sidan Steingrimur biskup fjell frå, ad pvi leyti, ad nu såu 
menn å nj r pess ga*tt, sem æfinlega var sidur vid prestastefnurn- 
arnar å hans dogum og Geirs biskups, ad allir prestarnir, sera 
stefnuna sottu, sofnudust fyrir messuna, flestallir i hempuin og 
med prestakraga edur spada, å einn stad, og gengu svo padan 
I cmbættisskrudnnum til kirkjunnar, allir i einum flokki, en 
biskup og stiptamtmadur i broddi fylkingar. Pcssu heflr nu 
verid varid å alian annan hått hingnd til sidan 1845; sama- 
nuensis« hefir mått standa å skæklunum, hvern 11. juli, kominn 
ad nidurfalli, ad hlaupa uppi prestana hjer og hvar um baeinn 
og upp um kot, eda ad smala peim frå budarbordunum, parsem 
peir hafa verid ad verzla, en peir hafa på einatt verid ovidbunir 
ad bregda vid strax, og hafa prestarnir pannig verid ad småtin- 
ast å hardahlaupum til kirkjunnar, sinn ur hverri åttinni, flestall- 
ir hempulausir og sumir ekki nåd til stefnunnar fyrr en upp å 
stol hefir verid komid, og hefir ad dilu pessu verid sannarlegt 
athlægi«. 


i 


Digitized by Google 



195 


up getur Jiess 188-1 i grein i fsafold, 1 2 ) ad eptir uppå- 
stungu sira Porarins Bodvarssonar hafi verid seti nefnd, 
[)å fyrir nokkrum årtim, til Jiess åsamt stiptsyfirvdldun- 
um ad ihuga, hvernig verksvid og vald synodus yrdi 
aukid. Eptir ad nefndin hafdi rætt Jjetta mål å fund- 
um og borid J)ad undir ålit flestra profasta og annara 
merkispresta, vard nidurstadan så, ad medan synodus 
hefdi ekkert meira fje til umråda nje gæti borid al- 
kirkjuleg mål beinlinis undir konung eda lagt å |iau 
fullnadarurskurd, mundi ekki vera hægt ad auka vald 
og verksvid hennar ad sinni, og nu virdast log tun bjer- 
adsfundi og soknarnefndir, sent gera fieim kost å ad 
hafa mikil afskipti af kirkjulegum målum, gera |>etta 
sidur naudsynlegt«*). Af Jjvi, sem bjer hefir verid skråd, 
er jtad augljést ad Dr. Pjetur hefir i ondverdu alls ekki 
legid å lidi sinu med ad revna ad titvega prestastjett- 
inni og sofnudunum åhrif å jjeirra eigin mål, en tidar- 
andinn, politisk tizka og misskHdar frelsiskreddur voru 
cllum slikum fyrirtækjum til fyrirstodu. Fulla tilfinn- 
ingu hafdi Pjetur biskup fyrir jtvi, ad nærri honum 
var gengid med voldin, en hann skodadi {tad sem ovid- 
rådanleg orlog, sem eigi væri til neins ad fåst um. Hann 
åleit Jtad bappadrjiigast til frambudar fyrir hina islenzku 
kirkju ad losad væri um hin verzlegu bond å henni, 
biskupsvaldid aukid og um leid sjålfstjérn safnada undir 
urskurdarvaldi biskups og kirkjujtings, en sem von var 
treysti hann sjer ekki å gamalsaldri til ad hefja nyja 
baråttu gegn hinum rådandi stjornarkreddum og var 
heldur ekki af nåtturu neinn bardagamadur, Jjad åtti 


1) isafold XI, bis. 115. 

2) Pafl s^ndi sig å pcssum ncfndarfundi ad skodanir 
manna voru ntjog sundurlcilar, sumir vildu, ad synodus fengi 
loggjafarvald i kirkjulegum målum, adrir foru pvi å flot ad af- 
taka synodus med ollu, sumir vildu låta alla profasta vera skyld- 
uga ad koma å synodus, vildu sumir, ad veitt væri fje til ferda 
pcirra ur landssjodi, en adrir ad peir færu kauplaust, sumir 
vildu låta hjeradsfundi kjåsa lulltrua å synodus o. s. frv. 


Digitized by Google 



196 


bezt vid hann ad fåst vid jiad, sem unnist gat med lip- 
urd og lægni. 

Um midja 19. old var drykkjuskapur J>vi midur 
mjog algengur å fslamii, en sidan Templarahreyfingin 
6x og jiroadist hefir afarmikil breyting ordid til liatn- 
adar i |)vi efni. Hugsunarhåtturinn er nu ordinn allt 
annar og yngri menn geta varia gert sjer i hugarlund, 
hvernig åstandid var fyrrum. I J o mi Islendingar i jni 
daga ad ollum likindum hafi ekki drukkid raeira en 
sumar adrar jijodir, |iå bar J>o meira å jivi. Til sveita 
var drvkkjuskapurinn aldrei mikill af jivi menn nådu 
ekki i olfong, en jiess meir var drukkid i kaupstadar- 
ferdum og jiad jidtti litil vansæmd i J>vi ad låta sjå sig 
drukkinn å mannamotum, i veizlum, å funduni, vid 
rjettir og annarsstadar jiar sem mannkvæmt var. Ung- 
ir menn toldu Jiad allopt i si mi bop karlmennskumerki 
ad drekka fast og jiola mikid. A drykkjuskapnum bar 
[iå enn meira af |ivi menn drukku nærri eingongu 
brennivin og urdu Jivi fljott drukknir og illa drukknir. 
Medal utlendinga komst {)å mikid drykkjuskaparord å 
Islendinga af |ivi helzt var drukkid i kauptid, verstod- 
um og strandferdum, eptir ad (iær komust å; bar }>å 
stundum vid, ad {lingmenn og embættismenn voru blek- 
adir å strandskipunum og jok |iad eigi litid ordrominn. 
Brennivin var [iå otollad og od^’rt og Jiegar vel fiskad- 
ist og flskurinn var i håum pris var drukkid dmælt i 
verstodum. t*ad er i fråsogur fært, ad utvegsbdndi einn 
sy ml i mikilmennsku sina å Jiann hått, ad hann hafdi 
brennivinstunnur i salthusi og koniu |iær upp lir salt- 
inu jivi meir sem af {ivi eyddist og var [)å drukkid b v > 
fastara sem meir fiskadist; annar hafdi brennivin å 
netaduflum, svo håsetar gætu fengid sjer sopa i rodrun- 
um o. s. frv. Å årunum 1860 — 70 var vidast fyrst bodid 
brennivinsstaup jiegar menn komu å bæi og fylgdu Jivi 
optast sykurmolar å undirskål. 1 jiå daga lluttist mikid 
brennivin til landsins sjerstaklega i fiskihafnir; Jiess er 
t. d. getid, ad 1863 voru frå 12. april til hvitasunnu i 


'■s. 


Digitized by Googte 



197 


einni verzlun — Knutzons-verzlun i Ketlavik — 30 tunn- 
ur af brennivini settar å stokka. 1 ) Årid 1862 drukku Is- 
lendingar nærri 7 potta af brennivini 6 mann, 1863 
nærri 8 potta, 1865 9 potta og å årunum 1866—70 ad 
mcdultali 6,1 pott å nef hvert, 8 ) en nu koma 3 pottar å 
mann (1904) eda |)6 liklega toluvert minna, J>vi nu 
drekka utlendingar allmikid at J»vi brennivini, sem til 
landsins flyzt. Pegar 6 — 7 pottar af brennivini hafa å 
årunum 1860 — 70 verid drukknir fyrir liverja hrædu å 
landinu, må hugsa sjer hver dhemja hefir verid drukk- 
in i kaupstodum og fiskiverum, Jivi dhælt mun ad 
segja, ad */ 4 blutar alls })essa brennivins eda meira hefir 
aldrei komid i sveit. 

Pegar tidarandinn er slikur og hugsunarhåtturinn 
galladur, er varia ad biiast vid ad nein stjett fullkom- 
lega fari varhluta af pjodarésdmanum og å Jreim tim- 
um voru |jvi midur alt of margir prestar hneigdir til 
ofdrykku; prestar eru breyzkir sem adrir menn og hådir 
ldgmåli tidarandans eins og adrir. Po hin islenzka 
prestastjett i heild sinni væri f>å eins heidarleg og Jrorf 
landinu eins og hun jatnan hefir verid, J)å voru hinir 
einstoku svortu saudir henni til hneisu. Po var drykkju- 
skapur presta å 19. old aldrei neitt svipadur |)vi, sem 
var å 17. old; allir Jiekkja breyskleika J6ns biskups 
Vidalins i J>vi efni, enda var drykkjuskapur i {)å daga 
ekki talinn neinn osomi, |>ad var eins og kunnugt er 
sagt um fodur Brynjolfs biskups, sira Svein prdfast 
Simonarson i Holti i Onundarfirdi, binn mesta soma- 
mann, ad hann »yfirgekk fiesta menn i h egdan og 
skikkan, svo vel drukkinn sem édrukkinn«. 8 ) 

Pjetur biskup åtti i biskupstid sinni, bædi leynt og 
Ijost, i toluverdu stridi ut ur drykkjuskapar-breyskleika 

1) Pjodolfur XVI, bis. 105. 

2) Verzlunarskyrslur 1904, bis. 12. Sbr. Skyrslur um lands- 
hagi hinar eldri 3. og 4. bindi. 

3) Annålar Bjorns å Skardså bis. 289. 


r 

Digitized by Google 



198 


nokkurra prcsta og gerdi sjer mikid far um ad bæta og 
åminna, 1 ) en |)6 voru 5 T nisir, sem J>otti hann vera of 
mildur i jiessu efni, en engu minni kvartanir heyrdust 
i tid Helga biskups og var honum lika borid å br^n, ad 
hann sj’ndi eigi noga rogg i J>vi ad uppræta Jietta ill- 
gresi. En |)ad er hægra um ad lala en i ad komast, 
grundvollurinn, hugsunarhåttur almennings, verdur ad 
breytast ådur en slikir hlutir verda fullkomlega lagfærd- 
ir; Jjo éminnt sje og hegnt sækir fljott i sama horfid, 
|)egar i ha kl id vantar hja aljiydunni. 

Årid 1854 er talad um |>ad i I 3 j6dolfi, ad naudsyn 
sje å pvi, ad synodus hafi åsamt biskupi »eptirlit med 
og uppljostri J)vi iskvggilega og gudsorda |)jenurum old- 
ungis ésambodna olteitis-framferdi, sem nu Jjykir stund- 
um nærri J>vi sdmi ad, en alls ekki verulegur vansi«. 
Segir J>ar ad eptirlitid sje ekkert, en hjå almenningi 
miskun mikil og umburdarlyndi, sem segir: »ojæja! 
en hann var ekki algadar blessadur saudurinn«.*) Årid 
1856 stendur i sama bladi [>essi einkennilega auglysing 
og »uppåstunga til hinna håvelbornu stiptsyfirvalda« 
frå nokkrum Reykvikingum: »Af f»vi menn vita ekki 

betur en ad lagaåkvardanirnar um drykkjuskap presta, 
og hvad vid honum liggi, sjeu enn i fullu gildi og af 
Jivi menn vona, ad framfor i menntun og sidgædum 
hafi og |iad i for med sjer, ad ekki eigi nje megi taka 
linar nu å drykkjuskap og drabbi presta heldur en log- 
gjofinni fjotti naudsynlegt fyrir 100 — 200 årum lidnum, 
en monnum s^nist |j 6 å hinn boginn, ad drykkjuskapur 
og drabb fari ekki sidur i voxt medal prestanna, og 
måske einkum medal sumra hinna yngri fieirra, heldur 
en medal sjålfs almugans, hvar til {)6 eru, Jivi niidur of 


1) Fjallkonan (VIII, 1891 bis. 78) segir i æfiågripi Fjcturs 
biskups: »hann vandadi jafnan hugværlega uni«orcglu og osid- 
seini alla, er hann vard var vid, og vard honum med pvi méti 
meira ågengt en peim verdur, scin beita horku og blindum å- 
kafa, cnda tok lifcrni presta miklum bétum i hans biskupstid«. 

2) Pjodolfur VII, bis. 2. 


Digitized by Googie 



199 


augljos dæmi, — og af J)vi prestar sjåst of opt svona 
åstigs hjer å strætunum, — og sama frjettist lir fleiri 
kaupstodum, — einungis i vidskiptasnuddi sfnu blid ur 
bud, — |)vi enginn tekur til, Jj 6 J>eir eda adrir verdi 
h^rir eda godgladir i veizlum eda samsætum; — sem 
sagt, af f>vi prestar, og J)ad ekki hvad sizt sumir hinir 
yngri jieirra, jnkja sjåst bædi hjer og i odrum kaup- 
stodum landsins helzt til ot opt toluvert blekadir sjer 
og sljett .sinni til ovirdu bædi i augum litlcndra og inn- 
lendra, f)å leyfum vjer oss ad stinga upp å [ivi vid hin 
håvelbornu stiptsyfirvold, ad Jiau feli bædi logreglustjdr- 
anuin hjer og |)eim i hinum kaupstodunum, ad bafa 
vakandi auga å, jiegar drukkinn prestur sjest å stræt- 
um, og ad gefa |>ad tafarlaust stiptsyfirvoldunum til 
kynna og nafngreina preslinn, en j)au »ndteri« bann 
sidan hjå sjer«. 1 ) 

Arid 1860 kærdu séknarmenn sira Jon Bcnedikts- 
son ad Setbergi ut af |>vi, ad hann hefdi »einu 
sinni eda tvisvar verid ogådur til tyta eda hneykslis i 
embætlisverkum og synt af sjer hrodalega eda oprest- 
lega hegdan og ordbragd ulan embættis optar en i eitt 
skipti«. Helgi biskup hlutadist ])å tafarlaust til ad rjett- 
arprdfun var lialdin og pingsvitni og sannadist })å, ad 
klogunin var i ollu verulegu å rokum byggd. Stipts- 
yfirvoldin lirskurdudu |>å, ad målshofdun skyldi nidur- 
falla, ef prestur borgadi kostnad vid rjettarpréfin og 2 
(tvo) rd. i prestsekknasjodinn.*) ^egar hinn enski 
mannvinur Isaac Sharp ferdadist hjer å landi 1863 ljet 
hann prenta umburdarbrjef til Islendinga, einkum moti 
éhreinlæti og drykkjuskap, [>ar segir medal annars: 
»t*ad liefir vakid mjer djupa sorg, ad sjå sålir og lik- 
ama ydar lagda i hinn audvirdilega læding ofdrykkj- 
unnar; en su hefir {)6 verid sårust harmasjon min, ad 


1) Pjédélfur VIII, 1856 bis. 72. Ordalag Jons Gudmunds- 
sonar ritstjora er audpekkl å pessari augl^singu. 

2) Pjodolfur XIII, bis. 13—14. 


Digitized by Google 



200 


sjå presta safnadanna fallna flala fyrir freislingu pess- 
ari«. 1 ) Morg fleiri dæmi um åstand og hugsunarhått 
mætti til telja å dogum Helga biskups, el porf gerdist. 

Åstandid breyttist nåtturlega ekki mjog fljétt fyrst 
framan af biskupstid Dr. Pjeturs Pjeturssonar, hugsun- 
arhåttur almennings var nokkud svipadnr fram yfir 
1880. Po komu vid og vid kærur um nokkra presta, 
en mjog voru pær flestar ordugar vidfangs fyrir yfir- 
voldin, pvi pegar einhverjir bændur hofdu kært og far- 
id var ad rannsaka målin, mæltu jafnan enn fleiri 
sdknarbænda å m6ti kærunum eda kærendur sjålfir 
gengu frå undirskriptum sinum og åtu allt ofan i sig 
aptur. Petta hid sama kom pråfaldlega fyrir å visitaz- 
ium Pjeturs biskups, ad menn vildu ekki standa vid 
kærur sinar pegar å åtti ad herda og stunduni voru 
pær sprottnar af persénulegum dvildarhug einstakra 
manna, eda sveitaprasi, sem i sjålfu sjer var dvidkom- 
andi målefninu. Pad var pvi nærri omogulegt ad festa 
hond å drykkjuafbrotum presta eda odrum afglopum, 
pvi pegar kom til rannsokna pottist enginn hafa sjed 
eda heyrt neitt, sem var adfi nnslu vert. Til pessa mætti 
færa 5'ms dæmi ef pyrfti ; jeg skal ad eins minna å kær- 
urnar gegn sira Einari Vernhardssyni*) i Grunnavik 
1868 og gegn sira Porvardi Jonssyni 8 ) å Kirkjubæjar- 
klaustri 1869, sem alveg fjellu nidur pegar å åtti ad herda. 
Svipud afdrif hafdi klogun ur Loni 1878 gegn sira Påli 
Pålssyni; pegar til kom s^’ndi pad sig ad soknarmenn 
voru ågætlega ånægdir med penna prest. 4 ) Pegar sidar 

1) pjodolfur XV, bts. 189. 

2) Pjodolfur XX, bis. 147; XXI, bis. 91. 

3) Pjodolfur XXII, bis. 23, 32, 41. 

4) Um sira Pål Pålsson gengu sem kunnugt er margar 
sogur sannar og osannar, en hann var jafnan svo vinsæll hjå 
soknarmonnum sinum, enda mjog gåfadur madur og ismeygi- 
legur, ad allar kærur gegn honum fjellu nidur. Pegar hann 
kom ad Stafatelli var eitthvert pras milli hans og uppgjafapresls- 
ins, sira Bjarna Sveinssonar, og nokkrir soknarmanna sendu 
klogun yfir sira Påli til stiptsyfirvalda Ot ur pvi ritadi sira 


Digitized by Google 



201 


var leitad vitnisburdar um drykkjuskap sira Sigurgeirs 
å Grund og um adra håttsemi hans, voru surair aljiydu- 
menn mjog oånægdir med jjær rannsdknir og kom f>ad 
fram i blodunum. 1 ) f »Skuld« var 1882 getid um 
hneykslanlegt drykkjuskapar-athæfi prests eins; Pjetur 
biskup ljet [)å rannsaka målid og fannst [iå, ad sagan 
var ad miklu leyti å lokum byggd; prestur fjekk jiå al- 
varlega åminningu, en fjekk ad halda embætti fyrir 
beidni safnadarins, jivi hann var mjog vinsæll J)6 breyzk- 
ur væri.*) Annars var gjort miklu meira ur drykkju- 
skapar-breyskleika presta å embættisårum Pjeturs bisk- 
ups en åstæda var til; J>ad sauna var, ad oregluprestum 
for i hans tid sifellt fækkandi eptir J>vi sem aldarand- 
inn breyttist. 1 jiessu efni er ekkert ad marka ofgar 
|>ær, sem Vesturheims prestar breiddu ut ura almennan 
drykkjuskap hinnar islenzku prestastjettar. fyj stoku 
prestar væri oreglumenn, |>å var drykkjuskapur presta 
yfirleilt miklu minni en nokkurntima ådur. Sira f*or- 
kell Bjarnason segir 1890. 8 ) »Jeg held, ad hver madur, 
sem til |>ekkti fyrir 30—40 årum, og satt vill segja, hljéli 
ad jåta, ad drykkjuskapur sje miklu minni medal presta 


Jon Bjarnason (Sveinssonar) svæsnar o« hranalcgar greinar i 
Nordanfara (XVII, 1878, bis. 45—46 og XVIII, 1879, bis. 19) um 
sira Pal, um islenzka presta og islenzka kirkjustjorn, ån pess po 
ad gera nokkra tilraun til pess ad sanna åburd sinn. Pjetur 
biskup svaradi stillilega i Nordanfara (XVII, bis. 57—58) og sjålf- 
ur svaradi sira Pall i sama bladi (XVIII, 1879, bis. 71 — 72) og 
getur pess par, ad soknarmenn bali ritad klogunina, adur en bann 
kom i soknina, en eptir ad hann kom pangad voru soknarmenn 
honum »godir, aludlegir og greidviknir«, Ijetu enga dånægju i 
ljosi og »breyttu pannig vid mig« segir sira Påll »i ordi ogverki, 
ad peim er til soma og mjer til sannrar giedi og ånægju«. Pess 
mågeta, ad peir Jdn Bjarnason og Påll Pålsson fengu jafna eink- 
imn, hina hæstu, vid embættisprdf å prestaskolanum, 52 stig, 
vantadi citt stig i ågætiseinkunn (Sbr. Verdi ljos II, bis. 157). 

1) Nordanrari XIX, 1880, bis. 49-50. 

2) Skuld V. årg., bis. 106, 124. 

3) Fjallkonan VII, 1890, bis. 129. Sbr. fsafold XVIII, bis. 
266 og XIX, bis. 110. 


Digitized by Google 



202 


nu en f>å Drykkjuskapurinn er alstadar ad 

mimika å landinu medal ædri og lægri, og vonandi, ad 
hann hverfi, svo til vansa sje medal lærdra manna ådur 
mjog langt lidur. t*ad er ljdtt af prestum ad drekka, 
en |iad er lika Ijétt ad uthropa |)å stjett eina fyrir [>ad, 
sem hun er ekki sekari af en adrar stjettir, eins og hun 
ein hefdi jiann Ijota lost. Jeg er viss um, og gæti nafn- 
greint Jiad i Jieim syslnm, sem jeg f»ekkti til i uppvext- 
inum, ad ofdrykkjuprestar voru stérum fleiri å landi 
lijer jjegar Pjetur tok biskupsdom, en Jiegar hann ljet 
af honum. Hvernig åtti hann og ad komast hjå ad 
vigja J>å, sem hofdu logskipada hæfilegleika? Var vist 
a9 sannaflur yrfli orSasveimur um drykkjuskap, {>6 ver- 
i9 hefdi, en sofnudir vida prestlausir, sem heimtudu 
presta«. 

A årunum 1860 — 70 var drykkjuskaparoregla eins 
og kunnugt er enn |)å allmikil i lærda skélanum, og å 
hinum ædri skolum i Reykjavik, og ljet Dr. Pjetur ekki 
hjalida ad åminna lærisveina sina um reglusemi og 
goda sidu og eins prestana eptir ad hann var ordinn 
biskup. Einn af lærisveinum hans, sira Oddur Gisla- 
son, gaf biskupi eptirfylgjandi vitnisburd i rædu, er hann 
flutti vid grol lians: »Hann vildi ekki brjota hinn 

brakada reyr, ekki slokkva hinn littlogandi horkvevk; 
hann fvlgdi f»vi, ad gud vill ekki syndugs manns dauda, 
heldur ad hann snui sjer og lifi. Eitur timans, vin- 
drykkjan, sem var å hau stigi å (ijonustuårum hans sem 
biskups, var honum vidbjodur, og hann neytti allra 
krapta andans og kærleikans til ad leida hina brotlegu 
og breysku presta å rjettan veg, bædi med fodurlegum 
åminningum og alvarlegu adhaldi, med Jivi ad syna 
jieim fram å ohæfilegleik jieirra til ad Jijdna drottni. 
Med kærleika, ljufmennsku og kristilegri alvoru frelsadi 
hann marga af hinum vonda vegi, og tel jeg mig einn 
medal jieirra, sem hann åtti mikinn Jjått i ad snua frå 
ofdrykkjunni og leida til Jesu — gud almåttugur blessi 
hann fyrir |iad — |ivi så, sem snj v r svndaranuin frå 


Digitized by Googie 



203 


villu sins vegar, frelsar sål frå dauda og hylur tjolda 
synda. Jeg er j)ess lifandi vitni og jeg veit, ad Jieir eru 
fleiri lifs å landi voru, seni hann sama s^ndi — allt i 
Jjeirri von, ad heilagur andi mundi å sinuni tima verka 
|>ad, sem til åvaxtarins utheimtist, så sannleiksandi, 
sem å a5 leida alla Jesu lærisveina i allan sannleika«. 1 ) 

Eptir ad Pjetur biskup var dåinn helir einn rit- 
hofundur horid honum å bryn, ad hann hafi »hleypt 
inn å prestaskolann al|)ekktum oreglustudentum, sem 
jafnvel hofdu ordid ad yiirgefa adrar nienntastofnanir 
vegna svalis og drykkjuskapar og |jad enda f>vert ofan 
i hordustu motmæli bædi forstodumanns og kennara 
skolans«. 2 3 ) l^etta htytur ad vera osalt, enda reynir hof. 
ekki hid minnsta ad rokstvdja Jienna åburd og måt- 
mælir hvad eptir annad i somu greininni sjålfum sjer, |>vi 
hann tekur |)ad opt fram, ad Dr. Pjetur hafi låtid sjer 
mjog annt um hag og heidur prestaskolans og ad hann 
hafi verid hinn fastasti fyrir og ogjarnan låtid undan i 
neinu |>vi, sem hann hugdi mundi ryra ålit og sånia 
skélans. 8 ) f*ad er svo i] arri ollu edli Pjéturs hiskups 
sem hugsast getur, ad hann haii i J)essu efni metid 
einskis »hin hordustu motmæli bædi forstodumanns og 
kennara skdlans«. Dr. Pjetur bar svo mikla virdingu 
fyrir sira Helga og var svo mikill vinur Sigurdar Mel- 
sted, ad }>ad er næsta otrulegt, ad hann hefdi ekki farid 
ad ordum fæirra. Pjetur biskup tok til greina liverja 
klogun, sem var å rokum byggd, en yfirvald i hans 
stådu gat edlilega ekki hlaupid eptir soguburdi og bæja- 
Jjvadri. Hafi éreglumenn slædst inn å prestaskolann 
eptir ad Dr. Pjetur var ordinn biskup, J)å er Jjad miklu 
frem ur cklugnadi eda meinleysi forstodumannanna ad 
kenna en honum. En |)eim til afsokunar verdur hver 


1) Ræflur fluttar vid jardarfor Pjeturs Pjeturssonar bisk- 
ups. Reykjavik 1891, bis. 32. 

2) Verdi ljos II, 1897, bis. 158. 

3) S. st. bis. 157. 


r 


Digitized by Google 



nutidarmadur ad hafa jia5 hugfast, ad tidarandinn var 
|)å, eins og vjer fyrr hofum Kst, allt annar en nu, og 
minnast {jess, ad sum år mætti segja, ad helmingur 
studenta ur lærda skolanum eda meir, væru oreglu- 
menn, eptir Jæim mælikvarda, sem nu er brukadur. 

Pjetur biskup lagdi mikinn åhuga å ad efla sjédi 
J)å, sem gåtu ordid kirkju og kennidémi til stvrktar og 
nota; sty'rdi hann |>eim med hinni mestu hags^ni, svo 
[)eir jukust mjog undir stjorn hans. Vjer hofum ådur 
getid [less, ad prestaskolinn åtti honum tvo sjodi ad 
|>akka, en eptir ad Dr. Pjetur vard biskup Ijet hann sjer 
einkum annt um prestsekknasjddinn, svo hann ferfald- 
adist å embættisårum hans og hafdi |)6 lidsinnl fjolda 
morgum fåtækum ekkjum. Upphaf og stofnun |>essa 
sjods er einkennileg og eptirtektaverd. f*ad var um- 
komulaus st u 1 Ua af bændastjett, sem lagdi grundvoll 
prestsekknasjodsins eda rjettara sagt kom j)vi til leidar 
ad hann var stofnadur. Stulka |>essi hjet Ingveldur 
Gudmundsdotlir ; hun hafdi verid vinnukona å Bessa- 
stodum hjå N>rgrimi gullsmid Tdmåssyni og sidan hjå 
dætrum hans i Holti undir Eyjafjollum og i Odda; hun 
gaf med erfdaskrå 26. april 1856 alcigu sina 200 rd., 
sem hun hafdi sparad saman af kaupi sinu, »til sjods 
sem ætladur væri fåtækum prestsekkjum til adstodar«, 
og var [>ess 6skad i stofnunarbrjefinu, ad biskup lands- 
ins vildi hafa umsjdn med sjédnum, ad hann væri o- 
hultur og åvaxtadist. 1 ) Fje |)etla vard })6 prestsekkjun- 
uin aldrei ad notum eins og til var ætlast, {ivi gjof- 
inni vard ad skila aptur sam kværn t d6mi, eptir margra 
åra målarekstur, vegna formgalla å testamentinu.*) Helgi 
Thordersen biskup las upp gjafabrjef Ingveldar å svno- 
dus 1857, og »hreyfdi |)vi ad naudsyn bæri til, ad stofna 
sjéd fyrir fåtækar prestsekkjur hjer å landi; en til j)ess 
f>otti nu vart vera hentugur timi«. 8 ) Menn voru Jjå 

1) Pjodolfur IX, 1857. bis. 89. 

2) Isafolcl XVI, 1889, bis. 50. 

3) Fjédolfur X, bis. 30. 


Digitized by Googie 



205 


nefnilega åhyggjufullir ut af fjårklådanum. Um haustid 
ritadi p6 Helgi biskup (i september 1857) prestum og 
préfostum umburdarbrjef og hvatti til samskota, ad 
styrkja petta naudsynlega fyrirtæki. Gengu samskotin 
tregt i fyrstu, p6 safnadist nokkud i Reykjavik sjerstak- 
lega fyrir tilstilli Jons Gudmundssonar ritsljéra og svo 
var ågodanum af gledileikjum, sem haldnir voru i Reykja- 
vik 1859 og 1860 skipt ad jofnu milli brædrasjéds, 
preslaskolasjods og prestsekknasjods. Svo foru nokkrir 
prestar ad greida årleg tillog og safna i soknum sinum, 
ekki sizt i Mulasyslum fvrir hvatir sira 6lafs Indrida- 
sonar å Kolfreyj ustad, sem hvatti menn i kvædi til ad 
gefa. 1 ) Årid 1861 var sjodurinn ordinn 1400 rd. og 1866 
pegar Pjetur biskup ték vid 2429 rd. Pad leit pd ut 
fyrir, ad pess mundi verda langt ad bida, ad prestsekkj- 
urnar gæti farid ad njota gods af voxtum sjodsins, en 
|>å gengust dætur Pjeturs biskups fyrir pvi med adstod 
10 annara kvenna i Reykjavik sumarid 1869 ad haldin 
var tombola og bazar til ågoda fyrir prestsekknasjod- 
inn,*) og bårust bazarnum miklar gjafir frå lslandi, 
Danmorku og Englandi. Agodinn vard å årinu 18(i9 
1393 rd. 48 sk. og sidar bæltust vid fyrir selda muni 
2— 300 rd. Prestsekknasjodurinn komsl vid årslok 1869 
upp i 4364 rd. 48 sk. og var eptir pad å næsta syno- 
dus (1870) byrjad ad utbyla Ijc af voxtunum til fåtækra 
prestsekkna. Pau hjon Eirikur Magnusson og kona 
hans i Cambridge studdu sjodinn mjog vel å pessum 
åruni, bædi med pvi ad safna munum til bazarsins og 
svo gaf fru Sigridur bokina »Blomsturkarfan«, sem seid 
var til ågoda fyrir sjodinn, og komu inn fyrir hana yfir 
500 kr. Auk peirra, sem taldir hafa verid, voru og 

1) Pjodolfur XIII, l>ls. 15. Jon Gudmundsson gaf hina 
fyrstu 5 rd. i prcstsekknasjodinn og stvrkti liann å inargnn hått, 
augK'sti okeypis o. s. frv. 

2) Auglysing um bazarinn i Pjodolfl XXI. årg. bis. 67 — 68. 
S. st. bis. 141 er prentad kvædi eptir M. Hakonarson um baz- 
arinn. 


Digitized by Google 



206 


goflir styrktarmenn sjéflsins sira Halldor Bjornsson å 
Sauflanesi, sira Jfln Ingjaldsson å Hiisavik og Skuli 
læknir Thorarensen. 1 ) Å åriinum 1866 til 1876 gafst 
sjoflnum allmikifl tje, jiå logflu og tnargir prestar og 
nokkrir leikmenn sjoflnum årstillog og 6x hann J)å 
drjugum, cn siflan hættu menn afl gefa og tillogin gengu 
ni jog til jjurflar. svo afl 1888 var Jiafl afl eins einn 
prestur å ollu landinu (sira Daniel å Holmum), sem 
greiddi sjoflnum årstillag. t*egar prestsekknasjofl urinn 
konist undir umsjon Pjeturs biskups var upphæfl sjofls- 
ins 4858 kr., sem fyrr var getifl, en Jiegar biskup skil- 
afli bonum af sjer 1889 var eign sjoflsins orflin 18553 kr., 
og baffli J>6 i lians tifl verifl veittur 5500 kr. styrkur få- 
tækum ekkjum af sjéflnum. Å Jieim 23 årum, sem Pjeltir 
biskup sK’rfli sjoflnum, jokst liann um 13695 kr. I årslok 
1905 var sjoflurinn orflin n 25155 kr., svo hann hefir til- 
tolulega litifl aukist siflan Pjetur biskup tjell frå. Prests- 
ekknasjbflinii munafli drjugum um tillog Pjeturs bisk- 
ups sjålfs, liann galt sjoflnum stoflugt 20 kr. årstillag og 
styrkti sjoflinn vifl og vifl å annan bått, alls mun hann 
bafa gefifl sjoflnum 1500—2000 kr. Sjéflurinn fjekk å- 
gofla af småsogum, er biskupinn gaf ut, og af n5 ? jum 
kristilegum småritum og af hugvekjum presta. Ågoflann 
af binu seinasta riti, sem fjell i prestsekknasjoflinn, må 
telja gjof Pjeturs biskups. Ut ur hugvekjum Jiessum 
spannst toluvert jiras. Prenlunarkostnaflurinn å svo 
jivkkri bok var efllilega toluverflur, svo Pjetur biskup 
solti um og fjekk 600 kr. styrk af fje Jivi, er lands- 
bofflingi baffli til umråfla til afl styrkja bokmenntir. 
I’etta var nu ekki eins byggilega råflifl af Pjetri biskupi 
eins og annars var vani lians, jivi ur j>vi bflkin kom ut 
å tilkostnafl hans, jio væntanlegur ågofli ætti afl ganga 
til prestsekknasjoflsins, |iå målti buast vifl afl Jiafl yrfli 
matur fyrir bloflin, enda varfl svo, afl ut lir Jivi spannst 


1) Englendingurinn Watts, sem for yfir Vatnajokul, gaf 
1X74 sjoflnum 90 kronur. 


Digitized by Google 



207 


toluverd bladadeila. Svo for ad hugvekjurnar, Jnålt 
fvrir styrkinn, borgudu ckki kostnadinn, en af J>vi Pjetur 
biskup hafdi ånafnad prestsekknasjddnum ågodann af 
bdkinni, |)å lagdi hann samt i |)vi skyni 300 kr. ur eig- 
in vasa i sjodinn og bar auk jiess skadann af utgåfunnu 
Eitt sinn missti prestsekknasjodurinn, fyrir svik ein- 
staks manns, vedskuld ad upphæd 210 kr. I’ad borg- 
adi Dr. Pjetur sjodnum ur sinnm eigin vasa, [>o hann 
liefdi enga skvldu å Jjvi.) 1 2 3 Af |)vi, sem hjer befir verid- 
skråd, sjest, ad voxtur og vidgangur p r es tse k k ti a sj odsi n s 
var ad mjog miklu leyti Pjetri biskupi ad jiakka. Eitt 
af hinum seinustti biskupsverkum hans var ad senda ut 
umburdarbrjef (18. februar 1889) til allra profasta ad 
styrkja sjodinn.*) 

Pjetur biskup 1 jet sjer mjog annt um ad utbreida 
heilaga rilningu medal aljiydu å Islandi, og vard hon- 
uin eilaust nieira ågengt i |>vi efni en nokkrum islenzk- 
um biskup odrum sidan Gudbrandur biskup leid. Årid 
185-1 reit Dr. Pjetur Pjetursson sogu hins islenzka bibl- 
iufjelags ,*) og getum vjer visad til jjeirrar skyrslu |)eim, 
er nånar vilja kynnast adgjordum fjelagsins. Vjer skul- 
um ad eins drepa å fåein atridi. Fjelagid var stofnad 
1815 fyrir tilstilli E. Hendersons Englendings, sem var 
i Jjjdnustu hins brezka bibliufjelags og |iå ferdadist å 
Islandi, 4 ) hann var einnig frumkvodull ad stofnun hins 
islenzka evangeliska småbokatjelags. A prestasamkomu 
10. juli 1815 bjelt sira Årni Helgason rædu i kirkjunni 
i Reykjavik og gerdi sjer ad adalumtalsefni naudsyn og 

1) isafold XVI, bis. 46-47, 49-30, 97, 105-106. 

2) Prenlad i Isafold XVI, bis. 106. 

3) P. Pjetursson: Skyrsla um gjordir og fjårhag hins is- 
lenzka bibliufjelags. Reykjavik 1854, 39 bis. 8^2 (å islen/.ku og 
donsku). Sunnanpdstur II, bis. 153 — 154. Pjodolfur VI, bis. 223 — 
25, 229—30, 231 — 33. Par er åtalid afskiptaleysi Helga biskups af 
fjelaginu og skyrsluleysi og adgjordaleysi pess hin seinni år. 
Eptir pad voru fjelagsrcikningarnir årlega prentadir i Pjodolfi. 

4) Frå stofnun fjelagsins er itarlega sagt i bok E. Hen- 
derson’s, Iccland. Edinburgh 1818, II, bis. 170—178. 


Digitized by Google 



208 


nytsemi bibli ufjelaga, benti sjcrstaklega å adgjordir hins 
cnska bibliufjelags og hinn tnikla årangur af starfi pess 
og hvatti presla til pess ad laka hondum saman til ad 
stofna islenzkt bibli ufjelag. Hofdu nokkrir embættis- 
menn sama dag fund med sjer, stofnudu tjelagid og 
ljetu ganga ut askorun til samskota, en årid eptir voru 
log fjelagsins samin. Årid 1817 hofdu fjelaginu getist å 
Islandi 2340 kr., en mest drå um gjof hins brezka 
bibli uljelags sem pegar i upphall gaf 4800 kr. Um 1825 
var sjådur fjelagsins ordinn nålega 10,000 krånur, en på 
misstist sjådurinn nokkru sidar nærri allur vid pad ad 
ljehirdir fjelagsins Sigurdur landfågeti Thorgrimsen vard 
gjaldprota og nokkud misstist lika i bui Geirs hiskups 
Vidalins, sem lika var protabu. Smått og smått for på 
fjelagid ad safna i nyjan sjåd af tillogum presta og ann- 
ara og svo gaf konungur årlega 60 rd. A seinni åruni 
Steingrims hiskups og fyrri årum Helga hiskups var 
mikil dcyfd komin i fjelagid; på voru flestir fjelagsmenn 
dånir eda gengtiir ur, einir 5 voru eptir »og kom peim 
saman um ad gjalda eigi tillog til fjelagsins fyrst um 
sinn«. Engir fjelagsfundir voru haldnir 1845. 1847 — 
1851, en af pvi ljehirdir (Sveinbjårn Egilsson) då 17. å- 
gust 1852 vard Helgi hiskup ad skjota å fundi 4. okto- 
ber 1852; på voru tveir nvir fjelagar teknir inn, sem 
»ordulimir« eins og på var kallad, pad voru peir t J ord- 
ur Sveinbjornsson håyfirdomari og Pjetur Pjetursson 
professor, var hinn fyrri kosinn ljehirdir, hinn sidari 
skrifari, og hofdu peir eptir petta alla framkvæmd å 
hendi. I’årdur Sveinbjornsson do 1856 og på tok Jon 
Pjetursson ylirdomari vid fjehirdisstorfum. Nu får apt- 
ur ad færast lif i fjelagid og efnahagur pess ad hatna 
og mun pad ekki sizt hafa verid Dr. Pjetri ad pakka. 
Årid 1852 var sjådur fjelagsins 7602 kr. og 1851 8210 
kr. I’å får fjelagid ad gefa ut bibliu på, sem kom ul i 
Reykjavik 1859, og hafdi vid pad mikinn kostnad, svo 
sjådurinn minnkadi aptur, på honum bærust nokkrar 
gjafir. Framkvæmdir fjelagsins i heild sinni voru eptir 


Digitized by Google 



209 


kringumstædum alls ekki svo litlar, færuslu gudfræding- 
ar og målfrædingar Islands endurskodudu Ji^dingu mest- 
allrar bibliunnar, Videyjar-utgåfan 1841 var prentud 
med styrk Qelagsins, N£ja Testamentid, Bibliukjarni, 
Herslebs bibliusogur o. fl. Frå storfum fjelagsins og 
efnahag å årunum 1815—1854 er itarlega skjrt i sk> v rslu 
Dr. Pjeturs Pjeturssonar. l^egar I)r. Pjetur vard biskup 
1866 åtti fjelagiQ i sjodi 5795 kr., en svo urdu aplur ul- 
gjoldin minni, er enska bibliufjelagid hljop undir bagga 
og tok ad sjer utgåfu ritningarinnar, vextir logdust 
vid hofudstél, svo sjodur Qelagsins var ordinn J)egar 
Pjetur biskup for frå yfir 18CHX) kron ur. 

Arid 1861 veitti stjdrnin hinu islenzka bibliuQelagi 
200 rd. styrk i eitt skipti til jiess ad Qelagid gæti geng- 
ist fyrir ad laga og endurbæta hina islenzku utleggingu 
å Njja Nestanientinu, og å fundi 13. april 1861 var 
t>eim Dr. Pjetri Pjeturssvni og Sigurdi Melsted falid å 
hendur ad framkvæma }>etta verk. 1 ) Sama sumar kom 
Englendingurinn Isaac Sharp til Islands og gerdi hann 
fyrir hond hins brezka bibliuQelags tilbod hinu islenzka 
bibliufjelagi ad |)ad fengi styrk til ad gefa ut Nyja Testa- 
mentid, svo hægt væri ad selja jiad innbundid med 
vægu verdi og var |)vi bodi lekid med Jiokkum. Hinn 
15. juli s. å. sendi Bihliuijelagid ut umburdarbrjef til 
allra profasta um ad fieir frå prestum utvegudu åreid- 
anlegar skyrslur um, hve margar Bibliur og Nyja Testa- 
menti væri til i sdknum Jjeirra og hve morg heimili 
enn f>å vanti annadhvort eda hvorutveggja og hve morg 
eintok N£ja Testamentisins muni Jiurfa i hvert pré- 
fastsdæmi ef Jiau bundin i skinnbandi fengjust fyrir 64 
sk. hvert, fceir Dr. Pjetur og Sigurdur Mclsted såtu 
Jjessi år stodugt vid endurskodun Njja Testamentisins 
hvern virkan dag heima hjå prdfessor Pjetri frå kl. 4— 
7 e. h. og endurskodudu sidan dålitid af Gamla Testa- 
mentinu, Davidssålma og fåeina af spåmonnunum; timi 


1) islcndingur II, bis. 43 — 44. 


li 


Digitized by Google 



210 


var eigi til ad gjora meira. fad vard tir ad BibliuQe- 
lagid enska ték algjorlega ad sjer ad kosta titgåfu N^ja 
Testa mentisins og 23. jtinimån. 1862 sigldi kand. Ei- 
rikur Magmisson til London til Jiess ad sjå um titgåfuna 
og lesa préfarkir. N£ja Testamentid med Davidssålm- 
um kom ut i Oxford 1863, og 12. juli s. å. sendir stjérn 
hins islenzka Bibliufjelags umburdarbrjef um f>ad til 
allra préfasta; fjelagid sendi lika 21. sept. 1863 Jiakkar- 
åvarp til hins brezka Bibliufjelags. 1 ) Sending Ntja 
Testamentisins ut um landid drégst ad miklu leyti til 
næsta års sokum hinna afarohentugu samgangna, sem |>å 
voru. Bædi {lå og sidar hafdi Pjetur biskup mikla fyr- 
irhofn fyrir titsendingu békanna, en hann taldi |>ad eigi 
eptir Jid hann jafnan hefdi ærinn annan starfa; hann 
titvegadi lika menn til jiess ad ferdast um sveitir med 
Testamenti og bibliur, og gekk jietta svo otullega ad 
seid voru og utbjit å nimum tveim årum 10 jitisund 
eintokum af Nyja Testamentinu og Jiad vard ad prenta 
f>ad aptur.*) frem årum sidar gaf enska bibliufjelagid 
lit alla ritninguna å islenzku og var hun fullprentud i 
London 1866 og send ut um Island årid eptir. Hinn 
16. juli 1866 gerdi brezka bibliufjelagid Pjetur biskup ad 
heidursforseta i Jiakklætis og vidurkenningarskyni fyrir 
storf hans vid endurskodun ritningarinnar, og 611 af- 
skipti hans af litgåfu bibliunnar og hetir enginn hlotid 
jiann heidur i hinu danska riki fyrr nje sidar. Hid 
enska bibliufjelag s^’ndi med jiessum utgåfum si nuni 
lslandi hid mesta veglyndi, tvær utgåfur N<ja Testa- 
mentisins og ein titgåfa allrar bibliunnar kostadi fje- 
lagid 72 (sjotiu og tvær) jiusund krtinur. Hvoru- 
tveggja var sem kunnugt er selt med gjafvirdi (Bibli- 
an å 2 rd. NSja Tcstamentid å 64 sk.) svo verdid var 

1) Pakkaråvarp petta er prentad i Report of the British 
and Foreign Bible Society 1864 bis. 75 — 76. 

2) Report of the British and Foreign Bible Society 
1866 bis. 78. 


Digitized by Google 



211 


naumast fyrir bandinu. 1 2 3 * * * ) Auk {jess gaf fjelagid fåtæk- 
lingum morg hundrud eintok og seldi lika {jurfamonn- 
um ritningar iyrir hålfvirdi. Samt var einhver nåungi 

1 Nordanfara ad telja {jad eptir, hve mikid fje færi lit 
lir landinu fyrir pessar n} v prentudu ritningar, hann seg- 
ir »a5 sjer sårni så peninga-austur ut ur landinu, sem 
Jietta fyrirtæki htytur ad hafa i for med sjer«.*) ^essu 
svaradi Pjetur biskup {jegar i Nordanfara og s£ndi fram 
å, ad |>essi n<’ja biblia kostadi, sakir veglyndis hins 
brezka bibliufjelags, landid miklu minna, en {j6 hån 
hefdi verid prentud hjer. Fyrir bandid eitt å eldri 
Bibliunni, sem prentud var i Reykjavik féru 2 rd. ut 
ur landinu, fyrir hvert eintak, békbindarar i Reykjavik 
treystu sjer ekki til ad gjora {jad fyrir minna en 2 rd. 
64 sk., svo bokin var bundin i Kaupmannahofn fyrir 

2 rd. Auk {jess bættist svo ofan å allur pappir frå ut- 
londum og annar erlendur tilkostnadur. 8 ) Pjetur biskup 
hafdi einnig å hendi fyrir hid enska bibliufjelag utb^t- 
ing å fronskum biblium medal franskra sjémanna. 

Pjetur biskup var edlilega mjog {jakklåtur hinu 
brezka bibliufjelagi fyrir veglyndi {jess vid Islendinga og 
bjost lika vid, ad adrir landar hans hefdu somu tilfinn- 
ingu; sjålfur hafdi hann varid kroptum sinum og tima 
i morg år til {jess ad fyrirtæki {jessu yrdi rådid vel til 
lvkta. I’ad var {jvi edlilegt, ad honum gremdist |>egar 
Gudbrandur Vigfusson otilkvaddur og åstædulitid for ad 
sletta sjer fram i {jetta mål og reyndi ad gjora bibliu- 
endurskodunina tortryggilega i augum hins enska bibliu- 
fjelags sem edlilega ekki hafdi nein tok å {jvi ad greina 
rjett frå rongu i {jessu måli. Hvad Gudbrandi upp- 
runalega hefir gengid til {jeirrar åreitni, låtum vjer 6- 


1) Pjoflélfur XX, bis. 97—98. 

2) Nordanlari VI, 1867, bis. 62. 

3) Nordanfari VII, 1868, bis. 1. Årid 1877 hafdi Pjetur 

biskup sent enska Bibliufjelaginu 21,867 kr. fyrir seid N. T. og 

bibliur og talsvert fje sidar. Report of the British and Foreign 

Bible Society 1878, bis. 78. 

14 * 


Digitized by Google 



212 


sagt, enda kemur pad ekki pessu måli vid og snertir 
ekki Pjetur biskup, en vist er pad, ad orsokin var ekki 
eingongu heilog vandlætingasemi. Pd nu Gudbrandur 
hefdi haft nokkud til sins måls, sem ekki var, var 
frumhlaup hans eptir kringumstædum klaufalegt og gat 
ekki gert neitt gagn, heldur ad eins vakid tortryggni hjå 
monnum, sem ekki kunnu islenzku. Pegar enska 
hihliufjelagid hafdi gefid ut adra utgåfu af N^ja Testa- 
mentinu i Oxford 1866 sendi Gudbrandur fjelaginu ut- 
åsetningar vid hina islenzku pfdingu, einkum fyrstu 3 
gudspjollin og sagdi par, ad bædi væri pydingin onå- 
kvæm og målid of nytt, taldi hann gallana svo marga 
og mikla ad utleggingin væri oldungis éhafandi. Fje- 
lagid sendi Pjetri biskupi utåsetningar Gudbrands og 
spurdi um ålit hans, en adfmnslurnar lutu nålega allar 
ad pvi, sem peir Dr. Pjetur og Sigurdur Melsted hofdu 
låtid obreytt i hinni eldri utleggingu, sendi Pjetur bisk- 
up tjelaginu svar upp å pær og leiddi rok ad pvi, ad 
pær væru sumpart åstædulausar og sumpart alveg 6- 
merkilegar; hann sj’ndi lika fram å ad Gudbrandur var 
alveg dkunnugur rjettuni visindareglum fyrir hibliup^’d- 
ing og pekkti ekkert til hins griska frumtexla, en lagdi 
ensku bibliuna til grundvallar fyrir utåsetningum sin- 
um. På Ijekk Dr. Pjetur einnig vitnisburd frå Konrådi 
Glslasyni um målid å Nyja Testamentinu og segist hann 
(K. G.) hafa »lesid hina endurskodudu utleggingu med 
mikilli ånægju, målid sje gott og tilgerdarlaust og hall 
å sjer bihliulegan blæ«. 1 ) Tilraunir Gudbrands ad 
spilla fyrir utleggingunni hjå bibliufjelaginu urdu pvi å- 
rangurslausar; hann var samt ekki af baki dottinn og 
Ijet prenta nokkra stadi ur 3 fyrstu gudspjollunum til 
pess ad bera saman ensku utlegginguna vid islenzku 
ulleggingarnar frå 1813 og 1866, en sleppti utgåfum par 


1) Dr. Pjetur ljct prenta sjerstakt brjef til Gudbrands å 
ensku: A Letter from the Right Rev. P. Pjctursson. Dr. Theol. 
Bishop of Iceland, to G. Vigfusson Esq., dated Reykjavik June 
19, 1899 8° (2 bis.). 


Digitized by Google 



213 


å milli. 1 ) Gudbrandur hafdi af einhverri undarlegri 
sjervizku tekid miklu åstl'éstri vid »Grutarbibliuna« svo- 
kolludu (1813), honum J)6tti vidkunnanlegra og betra 
målid å hinum eldri biblium ])6 |iad væri donskuskotid 
og afskræmt å ^msan hått, heldur en å hinum n^rri, 
og Jietta bardi hann blåkalt åfram medan honum entist 
aldur til. l J o J>etta virdist kynlegt hjå svo merkum 
målfrædingi sem Gudbrandur var, |>å må [)6 skilja J>ad 
eptir lundareinkennum hans. Gudbrandur Vigfusson 
var åkaflega vanafastur, ihaldssamur og forneskjulegur 
i skodunum og einræni hans og einjjykkni jékst mjog 
med aldrinum, svo fornvinir hans t. d. Konråd Maurer 
kvortudu mjog undan {jvi, og hin sidustu år måtti heita 
ad hann hefdi slitid sambandi vi3 alla fornkunningja 
sina i odrum londum. 1*6 Gudbrandur hefdi sjermennt- 
un mikla i fornum fræSum og lifdi mestan hluta æli 
sinnar i utlondum, |)å var hann jio svo sokkinn nidur 
i starf sitt, a3 hann i andlegum skilningi komst aldrei 
ul ur afdalnum sem hann var fæddur i. Nii hefir 
Gudbrandur cflaust verid alinn upp vid Grutarbibliuna 
og adrar gamlar gudsordabækur og hefir |)å ordid svo 
elskur ad måli Jieirra og setningaskipun a3 honum 
fannst oli breyting odædi. 

Svo lå mål Jjetta i J)agnargildi um stund unz 
Gudbrandur får enn å ny ad hreyfa f>vi i I’jéddlfi 
1870, taladi hann |>å mjog borginmannlega og sagdi 
Island bibliulaust i 60 år med ^msum odruni fjarstæfl- 
um og stadhæfingum. 1 ) Umrædurnar um |>etta mål 


1) A few parallel spermiens from the first three gospels. 
Oxford May 17, 1869 — 4 bis. 4<^ Um petta ritkorn og lleira er 
snerti bibliumålid kom ut grein i Baldri (II, 1869 bis. 54 — 55, 58 — 
59, 81) eptir 9. 2 (Jon Bjarnason) par eru roksamlega hraktar 
fjarstædur Gudbrandar og er hof. allhardordur i hans gård. 
Ritgjordin kemst ad peirri nidurstodu: »ad pær adfinnslur, er 
komid hafa frå hendi Gudbrands, eru med dllu åstædulausar, 
med pvi pær bera volt um allt annad en sanngirni og heilbrigda 
skynsemi« (bis. 81). 

2) Pjodolfur XXII, 1870, bis. 106-107. 


Digitized by Google 



214 


fluttust pannig til Islands. På skrifadi Pjctur biskup 
umburdarbrjef dags. 12. mai 1870, sem prentad var 
sjerstakt og lika i Pjédolfi. 1 ) Grein pessi er eins edli- 
legt var mjog stillilega skrifud, en s^nir ljoslega fjar- 
stædur Gudbrands. På skrifar Gudbrandur aptur bijef 
i Pj6d61fi s ) og tekur enn svo gifurlega til orda, ad hann 
segir um N^'ja Testamentid: »Allt hvad jeg eptir beztu 
samvizku get sagt, er ad utgåfan 1866 jafnt og su frå 
1841 eru bådar hver um sig éhæfar til ad hafast i 
gudsp jon ust u nokkurs lands, og ad pær eiga sjer engan 
lika å nokkru måli«.*) Um leid sneri Gudbrandur ut 
trå adalmålinu og for nu ad rådasl å Eirik Magnusson. 
Pjetur svaradi pessari grein med fåum ordum i sama 
bladi, 4 ) og er par hardordari en hann er vanur ad vera, 
po eigi um of, Jivi 611 åstæda var til ad banda å moti 
slikri heimsku. Pad er fullkomlega satt, sem Pjetur 
biskup par segir, ad hin fyrrnefndu ummæli Gudbrand- 
ar um py di ngu N. T. sjeu »t6m gifuryrdi«, »åstædu- 
lausar og osannar ofgar« og »dsvifid last«. Dr. Pjetur 
neitar pvi engan veginn ad gallar sjeu å verkinu, eins 
og å ollum bdkum, prentvillur nokkrar o. s. frv., enda 
hefir aldrei heyrzt sidan ad bibliuutgåfa peirra Dr. 
Pjeturs og Sigurdar Melsted væri ohafandi, en allt stend- 
ur til bota. 

Sama år skrifadi Eirikur Magnusson rækilegar 
greinar og hægordar um pad mål i Nordanfara, Pjod- 
olfur vildi ekki taka pær, hjelt taum Gudbrands af pvi 
hann var frjettaritari hladsins. Um pydingarnar 1826 


1) Til Islendinga. Svar til Gudbrands Vigfussonar um 
pyding å Nifja Tcstamentinu. Rvik 1870, 4 bis. 4£; Pjédolfur 
XXII, 1870, bis. 114—115, 117—118. 

2) Pjodålfur XXIII, bis. 14. 

3) 1 privatbrjefi til Pjeturs biskups, dags. Oxford 26. juli 
1872, segir Gudbrandur: »Kæmi jeg nu til fslands, på get jeg 
hvorki i'arid i kirkju, nje setid vid luislcstur, upp å pann nyja 
texta, pvi mjer er pad hrylling og vidurstyggd«. 

4) Pjodélfur XX11I, bis. 22. 


Digitized by Googie 




Pjctur biskup Pjctursson 1880. 




Digitized by Google 


217 


og 1866 farast honum [>annig ord: »Adalékosturinn å 
Jjessari J»\ v dingu N£ja Tcstamentisins (1826), hid of is- 
lenzkulega eda hversdagslega ordfæri og énåkvæmni 
Jiå, er å var Ji^dingunni, hafa nu hinir sidustu frtdend- 
ur svo ad kalla alveg afnumid, nema hvad J^eir hafa 
farid linlega med hinn fyrri gallann i fåeinum hinum 
småvægustu og overulegustu atridum hans. Hafa J>eir 
gjort vid eitthvad milli fjogur og fimm jnisund vers i 
N. T. og hvervetna breytt til batnadar. I^ad, sem enn 
stendur til bdta, hefir enga adra en smekklega eda mål- 
fegurdarlega (jydingu. I’ar sem hin nyja utgåfa sleppir 
lir textanum hjer og hvar ordi og målsgrein — å sår- 
faum stodum — sem haldid er i ensku bibliunni, f>å 
ber Jjess ad gæta ad Jiad er ekki urfellt af hirduleysi, 
eins og enska bibliufjelagid hefir verid frætt um, heldur 
af j)vf, ad fylgt hefir verid hinum n^justu og vondud- 
ustu Jiyzku utgåfum frumtextans, er sleppa jieim ordum 
og målsgreinum, og fylgja i |>vi sumum hinum elztu 
og beztu handritum N. T. Wding N. T. frå 1866 er ad 
ollu samantoldu hin nåkvæmasta {ivding [>ess er Island 
hefir ått«. »Alit jeg ad hin sidasta bibliu|>yding vor sje 
stort stig åfram til fullkominnar {iS’dingar, })ad er ad 
segja, ad svo miklu leyti sem Jivdingar geta ordid f>ad. 
Og gegnir Jiad allri furdu hve vel tveir einir onnum 
kafnir menn hafa leyst verkid af hendi å hinum stutta 
tima, er |>eim var settur til jiess. t stad jæss ad vera 
jjjcidarhormung (public calamity) eins og utlendingar 
hafa verid fræddir um ad bibliu|)\ T dingin frå 1866 sje, 
er hun i augum guds og manna {jjodarblessun Jiegar å 
allt er litid«. 1 ) Jeg imynda mjer, ad allir dhlutdrægir 
menn geti fallist å })ess ålyktun, enda hefir enginn ann- 
ar en Gudbrandur gert slikar åråsir å frt'dinguna. 

Gudbrandur Vigfusson var svo hrifinn af hinu 
gamla gudsordamåli ad bann i hinni islenzku lesbék 
sinni,*) gat ut kafla til fyrirmyndar ur N. T. Odds log- 

1) Nordanfari IX, 1870, bis. 71. 

2) An Icelandic Prose Reader. Oxford 1879. 


Digitized by Google 



218 


manns Gottskålkssonar, sem prentud var i Hréarskeldu 
1540, og er jiad eins fråleitt eins og adrar uppåstungur 
Oudbrands i J>vi etni, ad slikt mål sje n^tilegt å al- 
{i^dlegum gudsordabdkum å vorum dogum. Um Jietta 
ritadi Eirikur Magnusson rækilega. 1 ) 

Vjer hofum fyrr getid fiess, ad Dr. Pjetur hafdi i 
»Årriti presta i f’ornesfnngi« 1847 synt fram å ad Sålma- 
båkin frå aldamdtunum, er Magnus Stephensen hafdi 
gefid ut, var nu ordin ohafandi, og skoradi hann å bisk- 
up ad efna til n^rrar sålmabokar, er betur samsvaradi 
jiorfum timans og kirkjunnar. Askorun fiessi hafdi |>6 
i fyrstu engan årangur. Helgi biskup ljet jiad bida i 8 
år ad gjora tilraun til endurbéta i fiessu efni. Årid 
1855 ljet Helgi biskup ganga ul umburdarbrjef og skor- 
adi i fjvi efni å hin helztu sålmaskåld ad senda sjer 
n£ja sålma til |)ess ad audga med (jvi sålmabokina. 
Årangurinn vard så, ad um haustid 1856 hofdu ^msir 
prestar og leikmenn sent biskupi 100 sålma. Helgi 
biskup f61 {jeim sira 6lafi Pålssyni og sira Stefåni Thor- 
arensen å hendur, ad yfirfara og endurskoda jietta safn, 
en ad ()vi verki loknu var sett 5 manna nefnd til nyrr- 
ar endurskodunar å Jiessu safni og til Jiess ad segja å- 
lit sitt um athugasemdir hinna fyrrgreindu presta. f 
jiessari netnd voru auk biskups Bjorn Gunnlaugsson, 
Pjetur Gudjohnsen, Sigurdur Melsted og Dr. Pjetur 
Pjetursson. Auk {)ess var sira Stefåni Thorarensen falid 
å hendur ad yfirfara allar hinar eldri sålmabækur og 
grallarann og velja ur |)eim }>ad sem hentugt jiætti. 
Upp ur ollu jiessu åtti svo ad smida nyjan vidbæti vid 
sålmabékina;’) fyrsti vidbætir hafdi komid ut 1819. I^å 


1) Eirikur Magnusson: Dr. Gudbrand Vigfusson's Ideal of an 
Icelandic New Testament Translation or the Gospel ol St. Matt- 
hew by Lawman Odd Gottskålksson. Cambridgc 1879. 44 bis. 8^; 

Eirikur Magnusson : Nokkur ord um pydingu Odds ldg- 
manns Gottskalkssonar å Mattcusnr gudspjalli o. s. frv. Rvik 
1879 — 56 bis. 8£; 

2) Pjédolfur IX, 1857, bis. 92. 




Digitized by Google 



219 


komu strax fram raddir, sem toldu J>ad vera éiært å 
])enna hått ad »prjona nedan vid« hina gomlu bok og 
éskudu ad f)j6din fengi n£ja sålmabdk. 1 2 3 ) Årid 1861 var 
svo gefinn lit »Nyr vidbætir« vid sålmabékina, sem 
aptur var prentadur 1866, en ekki fjell mdnnum hann 
vel i ged og fundu menn margt ad honum.*) 

Eptir ad Dr. Pjetur var ordinn biskup fdr hann 
fjegar ad reyna ad koma i verk n£jum og naudsjmleg- 
um breytingum i Jiessari grein, enda hafdi endurbot 
sålmabdkarinnar allt af verid honum mikid åhugamål. 
Årid 1867 ritadi biskup ollum prdfostum umburdarbrjef 
um »ad leitast vid ad safna gédum frumkvednum sålm- 
um og versum«*) og senda sjer J)ad og hafdi nokk- 
urn årangur. En med {>vi ad samsteypa sålmabokanna, 
lirval og nidurrodun sålma og fleira sem ad {)vi laut 
Jjurfti talsverdan undirbuning, kvaddi hann (31. januar 
1867) sjer til adstodar vid f)ad verk prestana sira 6laf 
Pålsson og Stefan Thorarensen, en Pjetur Gudjohnsen 
leit eptir sålmalogunum og setti ndtur vid allmarga 
sålma. t*egar f>eir hofdu lokid starfi sinu var gefin ut 
»Sålmabokin 1871« og var })ad raunar hin gamla sålma- 
b6k endurskodud, bætt og aukin; Jietta var engin n^ 
bék, enda kaliar Pjetur biskup hana sjålfur i formålan- 
um hina »endurskodudu sålmabék«. 4 ) Ut lir sålmabék 
[jessari spunnust miklar ritdeilur, fyrst å milli nefndar- 
manna sjålfra. Sira Stefån Thorarensen åtaldi {iad 
mjog, ad Pjetur Gudjohnsen hefdi ådur en bokin var 
prentud og medan handritid var i hans vorzlum heim- 
ildarlaust breytt fyrsta versinu i morgum sålmum til 
f>ess J>au færu betur vid lagid og (lannig spilt bokinni 


1) Pjodélfur IX, bis. 127; X, bis. 33. 

2) Adlinnslurnar hclztu eru teknar fram i Pjodolfi XIV 
bis. 62 og peiin svarad s, st. bis. 77 — 78, 84—85. 

3) Sbr. Nordanfari VII, bis. 33 og 37. Pjodolfur XXI, bis. 79. 

4) Salmabok til ad hafa vid gudspjdnustugjord i kirkjum 
og heimahusum. 1. utgåfa. Hcykjavik 1871, XVI + 495 bis. 8^ 
Forrmilinn eptir Pjetur biskup dags. 21. juli 1871 er 4 bis. 




Digitized by Google 



220 


og tytt hana stdrkostlega. 1 ) Toku |)å ileiri i sama 
strenginn og fundu bdkinni allt til foråttu, toldu hana 
gallada og brenglada og of d$'ra, sumir såu eptir gomlu 
sålmunum sem sleppt hafdi verid og adrir heimtudu 
jafnvel ad allt upplagid væri eydilagt og n^ b6k prent- 
ud.*) Ut ur fiessu vard mikil rimma og var {)å margt 
sagt fremur af æsingi og åkafa en skynsamlegu viti, eins 
og opt vill verda i islenzkum bladadeilum. hofdu 

sumar adfinnslur vid rok ad stydjast. Af nafngreindum 
monnum, sem fundu ad bokinni, må helzt nefna sira 
Stefan Thorarensen, sira Gunnar Gunnarsson og sira 
Bjorn Halldorssoni Laufåsi,*) en flestir hinir rithofundarn- 
ir voru nafnlausir émerkingar. Adalgallinn var edlilega 
så, ad bokin var bæklud saman af fornu og n£ju, og 
var i heild sinni ad efni og buningi ésamkynja, og svo 
var margt hid eldra ad forminu til ésamræmanlegt vid 
skåldskaparsmekk nutimans, og med ureltu snidi, jafn- 
vel jjo hinu lakasta hefdi verid rymt å braut. Pjelri 
biskupi hafdi |>6tt {>ad of vidurhlutamikid ad byggja allt 
frå n^jum grunni og vildi stydjast vid hid gamla, var 
hann i J»vi efni ef til vill of varfærinn. Menn verda 
lika ad gæta Jiess, ad jjegar stofnad var til endurskod- 
unarinnar 1867 var engin vissa fyrir f>vi, ad Island ætti 
eins ågæt sålmaskåld eins og raun vard å sidar; sira 
Valdimar Briem, sem mest hefir prj'U hina nyju sålma- 
bok, var |)å enn skélapiltur og onnur god sålmaskåld 
hofdu j)å lålid litid å sjer bera. ^ad hefdi J)vi getad 
ordid hættulegt ad gjora of snoggva og gagngjorda 
breytingu, en nu urdu langar umrædur um målid og 
margt gloggvadist fyrir monnum, almenningur gat gjort 
sjer grein fyrir sinum eigin éljosu hugmyndum i [lessu 


1) Stefan Thorarensen: Nokkur ord um salmabok. Rvik 
1871 (Pjodolfur XXIII, bis. 175—177, 182—184). 

2) Pjodolfur XXIV, bis. 34—37, 59-62, 71, 90-92. Nord- 
anfari XI. bis. 27—28, 38—39, 69, 87-89; XII, 67—68, 73-74, 83. 

3) Nordanfari XIII, bis. 9— 10. 


Digitized by Googte 



221 


efni, og lærdir og leikir komust til medvitundar um 
Jjorf og krdfur nutimans. 

I J rått fyrir allar adfinnslur seldist sålmabékin vel, 
»hun rann ut svo vidstodulaust, ad béksalar hofdu eigi 
vid ad nå ad sjer bokum og bdkbindarar ad binda 
jKer«. 1 ) Pjetur biskup hafdi viljad vanda til {»essarar 
sålmabokar og haft mikid fyrir henni, en fjekk engin 
laun onnur en vanjiokk, ébilgjarnar utåsetningar og ut- 
ursnuninga. Menn gleymdu J»vi algjorlega, ad bokin 
var miklu betri en hinar eldri sålmabækur og J>vl mik- 
il framfor, |)6 hun ekki fullnægdi hugsjonum manna. 
f*ad var von ad Dr. Pjetri sårnadi Jaetta. Hann skrit- 
adi [)å åskorun um sålmabékina i I 3 j6d61f og hvetur 
menn til ad hagnyta sjer hana i kirkjum og heimahus- 
um. Pa r segir hann medal annars: »Mjer kemur ekki 
til hugar ad fara i ordakast vid J)å menn, sem i blod- 
unum hafa lagt misjafnan dom å hina nyju sålmahok 
vora, med jivi jeg treysti {)vi, ad gudrækileg tilfinning 
manna verdi i J>vi efni ån minnar varnar hinn nær- 
gætnasti og rjeltlåtasti domari, jafnvel i brjosti }>eirra 
lesenda, sem |)6 annars eiga bagt med ad greina å- 
heyrilegt ordagjålfur frå rjettum rokum. t’etta er nu 
samt ekki svo ad skilja, ad jeg åliti J)ad allt åstædu- 
laust, sem fundid hefir verid ad {æssari bék i blodun- 
um, heldur jåta jeg, ad hun kann ad hafa nokkra små- 
galla og ad hun eins og hvert annad mannaverk er ekki 
i ollu tilliti svo fullkomin eins og bezt mætti verda. 
En um leid verd jeg ad taka |)ad fram, ad Jiessir gall- 
ar eru ad minu åliti svo overulegir, ad f>eir geta eigi 
spilt og eiga ekki ad spilla fyrir bokinni yfir hofud ad 
tala, med J>vi lika fiestir {jeirra munu loda vid flestar 
sålmabækur i llestum londum, J>ar sem menn |)o i 
Jjessu tilliti standa langtum betur ad vigi en vjer fs- 
lendingar. En |>ad, sem jeg med linum |)essum sjeri- 
lagi vildi vekja athygli almennings å, er Jætta: ad Jiessi 


1) Pjodolfur XXIV, 1872, his. 91. 


Digitized by Google 



222 


n£ja sålmabék er langtum audugri aø gåøum sålmum 
og fullnægir betur andlegum Jiorfum safnaøanna en 
hinar fyrri sålmabækur vorar«. 1 ) Biskup skrifaøi einnig 
profostum umburøarbrjef um sama efni.*) 

Allur |)essi gauragangur i bloøunum gegn hinni 
n£ju salmabok haføi gåøan årangur aø lokum, {ivi 
hann £tti undir frekari endurbot, sem annars heføi lik- 
lega beøiø nokkuø lengur. Åriø 1878 var eptir uppå- 
stungu Pjeturs biskups sett sjo manna nefnd, sjo skålda 
nefnd, sem kolluø var, til {>ess aø setja å stofn rfyja 
salmabok, sem samsvaraøi krofum timans eins vel og 
hægt var. I’etta var alveg i samræmi viØ aørar at- 
gjorøir Pjeturs biskups i jiessu måli; hann haføi frå 
byrjun låtiø sjer mjog annt um endurbot sålmabok- 
anna, en enginn skynsamur maøur gat buist viø, aø al- 
gjor salmabok skapaøist fjcgar i byrjun af sjålfu sjer, 
framftråun jia’rf i ollum efnum. 8 ) t Jiessari nefnd voru 
sira Bjorn Halldørsson i Laufåsi, sira Helgi Hålfdånar- 
son, sira Matthias Jochumsson, sira Påll Jonsson i Yiø- 
vik, sira Stefan Thorarensen, Steingrimur Thorsteinsson 
og sira Valdimar Briem. Pjetur biskup var ekkert viø 
nefndina riøinn beinlfnis, en }iaø er homnm til mikils 
heiØurs, aØ hann valdi hina langfærustu menn å land- 
inu til Jiessa starfa og ljet eingongu leiøast af sonnum 
heillum safnaøanna ån nokkurrar hliØsjénar til hinnar 
fyrri titgåfu, sem hann haføi haft mikla fyrirhofn fyrir. 

Pannig varø hin ågæta salmabok til, sem kom ut 

1) Pjodolfur XXIV, 1872, bis. 111—112. 

2) Nordanfari XII, bis. 73. 

3) 1 grein i Pjodolfi XXX, 1878, bis. 41 scgist Pjetur bisk- 
up aldrei hafa skodad sålmabokina 1871 nema sem brådabirgd- 
ar-endurbdt, sakir pess hall hann i vetur haft i rådi ad få nefnd 
til ad endurskoda sålmabokina å ny, og telur svo upp, hverjir 
nefndarmenn eru. Ritstjori bladsins (Matthias Jochumsson) bæt- 
ir vid: »Pessar skjotu og skdruglegu umlirtektir herra biskups- 
ins mæla sjålfar med sjer, og erum vjer tullvissir um, ad allir 
landsmenn gjori ad peim hinn bezta rom. Einnig finnst oss til- 
hogun su, er hann bendir å, vera hin heppilegasta«. 


Digitized by Google 



223 


1886 og er hun landinu til søma. ^essi bøk fjekk {>6 i 
fyrstu hvergi nærri gøøar viØtokur alstaøar, å hana voru 
einnig gjorøar åstæøulausar åråsir, sumpart af høtfyndni 
og sjervizku geøstirøra illhryssinga, sumpart af atvinnu- 
rig meØal bøksala, aøfinnslurnar voru f>ø å litium eØa 
engum rokum b}’ggdar og brått nåøi sålmabøkin al- 
mennri aljj^øuhylli. 1 ) voru af øviøkomandi or- 

sokum allmiklar æsingar gegn bøkinni i Reykjavik, svo 
safnaøarfundur 25. okt. 1886 neitaØi aø taka viø henni 
til guøsjjjønustugjorøa og varø ut ur Jivi mikiø stapp 
og rekistefna. 2 ) l^egar {jessi sålmabok var komin ut, 
var fyrst komin framkvæmd å J^ær hugsjonir og uppå- 
stungur, er Dr. Pjetur haføi boriØ fram 1817 og jafnan 
siøan stutt eptir megni; endurbøtin støø yfir i 40 år og 
eptir kringumstæøum måtti varia buast viø styttri tima. 8 ) 

Hvaø almenna embættissljorn snerti, J)å var hun i 
bezta lagi hjå Pjetri biskupi, regia å ollu og nåkvæm 


1) »Styrbjorn i Hofn« ritadi i Nordanfara (XVII, bis. 121 — 
122, XVIII, bis. 85) åkaflega obilgjarna og heimskulega grein »Til 
sålmabokancfndarinnar« helzt um sålmabokina 1871; er greinin 
audsjåanlega mest ritud til pess ad nida Pjetur biskup og sidar 
hætir hof. gråu ofan å svart i s. bl. XVIII, bis. 85. Pessari grein 
var rækilega svarad ur dllum åttum, svo hofundurinu fjekk mak- 
lega rådningu. Sbr. Nordanfari XVIII, 1879, bis. 21—22. (Styrkår 
å MVrum), s. st. bis. 50, 85. Pjoddlfur 31. år 4. og 9. blad. Isa- 
fold VI, bis. 19. Long ritgjord um sålmabokina er ennfremur i 
Pjodviljanuni I, bis. 19 — 20, 22 — 23, 27 — 28, 31. Pegar sålmabokin 
kom ut 1880 kom um hana nidrandi ritdumur i Austra III, bis. 
94 — 95 eptir hinn sama Styrbjorn, mjog villandi og osanngjarn 
og var lionum rækilega svarad i sama bladi III, bis. 117 — 118. 
Greinir ut ur solunni å sålmabåkinni standa i Sudra 1886, IV, 
bis. 110, 114—115, 123—124 og i Pjodolf] XXXVIII, 1886 bis. 62— 
63, 171. Vidaukabl. 27. nov. s. å. Sameiningin I, bis. 105—107, 
115—120, 135-142. 

2) Sudri IV, bis. 114—115; Kjallkonan III, 1886, bis. 
79-80, 83. 

3) f hinni alræmdu ritgjord »vor kirkjulegi arfur« hellir 
Fr. Bergmann skålum reidi sinnar yfir Pjetur biskup fyrir afskipti 
hans af sålmabokarmålinu, en ummæli hans sanna eigi annad 
en hid fråmunalega pekkingarleysi hofundarins sjålfs å islenzk- 
um kirkjumålum og kirkjusogu å 19. old. 


Digitized by Google 



umsjon me5 |)eim sjodum, sem heyra undir biskup og 
sfipsyfirvold, og ljet hann sjer snemma nijog annt um 
ad auglysa reikninga Jieirra. Embættisfærsla Pjeturs 
biskups var jafnan injog vel metin af stjornarvoldun- 
um. 1 ) f skolamål blandadi biskup sjer aldrei beinlinis, 
en vildi låta hvem skéla sjå fvrir sinum eigin hogum 
hvad hina innri stjorn snerti, vjek hann ekki frå f»vi |i6 
å hann væri leitad og sumir allopt kæmi ined yms 
klogumål og frjettaburd og vildu låta biskup skerast i 
leik og hlutast til um smærri mål og S’msan ågi’eining, 
er snerti hina innri stjérn latinuskolans,*) odru måli 
var ad gegna med yfirumsjén alla og stærri mål. Pjet- 
ur biskup var opt fyrr og sidar profdomandi i latin u- 
skolanum, var opt vid håtidahold skolans, gaf brædra- 
sjodnum godar gjafir og svndi skolanum velvild sina å 
5’msan annan hått. 

Vid morg håtidleg tækifæri vard Pjetur biskup, 
samkvæmt embættisskyldu sinni, ad koma fram og 
halda rædur, og hann var jafnan bodinn og buinn ad 
halda uppi soina stjettar sinnar med ^ivi ad syna risnu 

1) Arid 1872 hafdi Pjetur biskup verid veikur, på skrifar 
Oddgeir Stephensen lionuni (7. nov. 1872) um leid og hann osk- 
ar honum til hainingju med batann: »Pin må sizt vid missa 
af ollum vorum islenzku embættismonnum. Pad finnst pegar 
fram lida stundir, hve ordugt pad verdur ad få hæfilegt biskups- 
cfni, en jeg huggn mig vid pad, ad pad sje mjer ovidkonmndi«. 

2) Enginn var po eins preytandi i pessu efni eins og Hall- 
<16r I'ridriksson, hann var allt af sinuddandi um skolann, sjer- 
staklega eptir ad Dr. Jon Porkelsson var ordinn rektor. Stund- 
um neyddist Or. Pjetur po til ad skera ur småsmuglegum præt- 
um. Sjerstaklcga man jeg eptir einni sogu, sem hann opt brosti 
ad, er hann minntist å hana. Vinnukonur Jons Porkelssonar 
rektors notudu hid stora framlopt skolans til pess ad purka 
pvott og purftu på ad hafa loptsug og opinn pakglugga. Halldor 
Fridriksson, sem hafdi umsjon yfir skdlahusinu, fann upp å ad 
låta loda fastan pakgluggann, svo ekki var hægt ad opnå liann; 
Jon rektor klagadi fyrir biskupi og ut lir pessu vard mikid pras 
og rekistefna. Loks lirskurdadi Pjetur biskup, ad Halldor vrdi 
ad låta setja eina rudu i glugganum å hjorur, svo hana mætti 
opnå. Pannig var farinn medalvegur, vinnukonur rektors fengu 
sug å pvottinn, Halldor purfti ekki ad opnå gluggann. 


Digitized by Google 



225 


gegn utlendum hofdingjum, er til landsins komu. Tign- 
arlegri mann i framgongu og prudmannlegri hefir fs- 
land varia ått å seinni timum og åtlendingar båru allir 
mikla virdingu fyrir honum. Å [ijodhåtidinni prjedik- 
adi Pjetur biskup fyrir konungi i démkirkjunni, 1 2 3 ) og 
hafdi hann verid mjog ridinn vid undirbuning {ijédhå- 
tidarinnar. Å al|)ingi 1867 var Pjetur biskup kosinn i 
liriggja manna nefnd, er gefa åtti tillogur um væntan- 

lega Jajodhåtid 1874 og 
var hann formadur i 
nefndinni.*) Sidar var 
hann i 5 manna nefnd 
Jjeirri, er åtti ad und- 
irbua Jjjodhåtidina og 
safna tje til hennar, til 
{»inghusbyggingar, 
myndastyttu lugolfs 
Arnarsonar o. fl., en 
fjårsafn f»etta gekk mjog 
tregt, svo ekkert vidlit 
var til ad j)ad kæm i ad 
neinu verulegu gagni.*) 
Pjetri biskupi voru 
edlilega veitt |)au lieid- 
ursmerki af stjérninni 
sem vandi er t:l fyrir 
langa og dygga em- 
bættis|)jénustu. Hann vard riddari af dannebrog 6. okt. 
1852, dannebrogsmadur 28. juli 1869, kommandér af 
odrum flokki 2. ågust 1874, af fyrsta flokki 7. april 
1883, og stérkross af dannebrog vard hann 16. april 
1889, er hann sagdi af sjer biskupsembættinu. Pjetur 

1) Prjcdikun flutt å Islands pusund-ara-håtid 2. åg. 1874 i 
Reykjavikur domkirkju. Kmhofn 1874, (å islen/.ku og donsku) 
15 bis. 8 ^ 0 . 

2) Alpingistidindin 1867. Pjédollur XIX, bis. 163-164. 

3) Pjédolfur XXII, bis. 71-73; XXIV, bis. 104-105. 

15 



Digitized by Google 



226 


hiskup var hinn fyrsti lslendingur, sem hlaut |>ad heid- 
ursmerki, og vard hann J>å ad låta måla skjaldmerki 
sitt og einkunnarord i hallarkirkjuna i Fridreksborg 
eins og tizka er. Dr. Pjetur valdi sjer |iad skjaldmerki, 
er ættmenn hans ådur hofdu notad å innsiglum, fiåika 
med utbreiddum vængjum, en j>ar fyrir ofan er bisk- 
upsmitur og tveir krosslagdir biskupsstafir bak vid. 
Hinn 8. mai 1876 var biskupi veitt leyfi til ad bera 
kommandorkross af odru stigi hinnar norsku 6lafsordu, 
sem Oscar II. konungur hafdi veitt honum 21. januar 
s. å. Årid 1866, 16. juli, var Dr. Pjetur kjorinn heid- 
ursforseti i hinu enska bibliufjelagi (Honorary Life 
Governor of the Society). 

Biskupsskrifarar (amanuenses) i tid Pjeturs bisk- 
ups voru jieir sem nii skal greina: J6n Årnason boka- 
vordur frå embættisbyrjun Dr. Pjeturs til hausts 1867, 
J6n hafdi ådur verid skrifari hjå herra Helga; en hinn 
1, oktéber s. å. ték Eirikur Briem ad sjer [>ann starfa 
og var hann langlengst skrifari Pjeturs biskups, til 30. 
april 1874. f*å tok vid Lårus Halldårsson til 31. mai 
1877, en svo var Einar Jdnsson skrifari um sumartim- 
ann |iad år, en i september 1877 gerdist Magnus Andrjes- 
son biskupsskrifari og hjelt Jjeim starfa til hausts 1881, 
|)å kom Jdhann Borsteinsson frå september 1881 til 
hausts 1886, en eptir j>ad var sira Pårhallur Bjarnar- 
son adslodarmadur biskups å skrifstofunni og Richard 
Torfason og Magnus Rtondal skrifarar. 

Hinn 17. juli 1886 voru 50 år lidin sidan Dr. Pjet- 
ur var vigdur til prests, j)å komu flestir embættismenn 
Reykjavikur, bæjarstjérnin og nokkrir utanbæjarprestar 
saman å hcimili hans og fluttu honum hamingjuoskir, 
og J)å var llaggad å hverri stong i bøenum. Fyrst las 
I’orarinn profastur Bodvarsson upp åvarp frå prestum 
og afhenti biskupi, jjå flutti Ilelgi Hålfdånarson mtinn- 
lega kvedju frå prestaskolanum, somuleidis åvarpadi 
formadur bæjarstjdrnarinnar, landritari Jon Jensson, 
hann nokkrum ordum og f»vi næst rektor lærda skol- 


Digitized by Googie 



227 


ans Dr. J6n f’orkelsson og loks af hendi læknaskélans 
ddsent T6mas Hallgrimsson. Biskop Jiakkadi allar pess- 
ar rædur med fåum ordum. 1 ) Sira Matthias Jochums- 
son orti vid |)ad tækifæri fagurt kvædi. Hjeradsfundur 
Årnesinga sendi biskupi sidar (14. sept. 1886) åvarp og 
hamingjuoskir. Åvarp presta, sem sira f’drarinn flutti 
var svo hljédandi: 

»Håæruverdugi herra biskup! 

Hålf old er nu lidin sidan Jjjer vorud vigdur til 
kennimannlegs embættis i kirkjunni; i hålia old hafid 
f>jer unnid sem trur og mikilhæfur verkmadur i vin- 
gardi drottins, kirkju og kristindomi til eflingar å med- 
al vor. I meira en 20 år hafid |)jer selid med sæmd å 
hiskupsstoli lands vors, og annålar kirkju vorrar munu 
geyma nafn ydar medal hinna morgu ågætismanna, 
sem verid hafa fyrirrennarar ydar i Jjessari stodu, og 
getid sjer ddaudlegan ordstir sem beztu menn |)j6dar- 
innar. En ådur en jjjer tékust å hendur hid åbyrgdar- 
mikla yfirhirdisstarf, hofdud J>jer unnid fn’dingarmikid 
verk i |)jdnustu kirkjunnar, jiar sem |>jer, sem fyrsti 
forstodumadur prestaskola lands vors, komud Jæssari 
harla Jiorfu menntastofnun å fastan f6t og styrdud 
henni i 19 år«. 

»Åsigkomulag lands vors veldur f)vi. ad einungis 
fåir af hinum morgu, sem fiess mundu 6ska, eiga kost 
å ad åvarpa ydur vid f>etta håtidlega tækifæri. Pdtt 
vjer sjeum ekki sjerstaklega til |)ess kvaddir, leyfum 
vjer oss })6 ad bera fram fyrir ydur J>akklætisord og 
blessunardskir å Jæssum degi, ekki einungis i nafni 
sjålfra vor, heldur og i nafni kennidémsins å landi 
voru, jå i nafni allrar tøodarinnar, Jjvi ad vjer erum 
Jiess fullvissir, ad allur landstydur muni taka und- 
ir med oss«. 


1) isafold XIII, bis. 117, 125. Pjodolfur 38. arg. bis. 119. 
Suflri IV, bis. 75, 81. Frédi VII, bis. 215—217. 


15' 


Digitized by Googie 



228 


»f*egar vjer i dag heilsum ydur, håæruverdugi herra 
biskup, sem jubilkennara i kirkju vorri, [)å jjokkuni 
vjer fyrst og fremst med yd ur gjafaranum allra gæda, 
sem hefir leitt ydur og styrkt å langri lidinni æfi, og 
gefid ydur nåd til ad vinna mikid og gott verk. Vjer 
jiokkum ydur })vi næst fyrir hid marga og mikla, sem 
Jjjer hafid unnid til heidurs og heilla kirkjunni og ætt- 
jordinni. Vjer Jjokkum ydur i nafni hinna morgu 
kennimanna, sem |»jer hafid menntad og vigt til hins 
håleita starfs, er f>eir gegna. Vjer Jjokkum ydur i nafni 
safnadarins fyrir hinar morgu godu og uppbyggilegu 
gudsordabækur, sem {»jer hafid audgad med hina is- 
lenzku kirkju og med fognudi hafa verid medteknar og 
vidhafdar å flestum heimilum landsins, og vakid og 
glætt gudrækilegar hugleidingar i hjdrtum svo margra«. 

»Vjer bidjum algodan gud ad halda nådarsamlega 
styrkri verndarhendi sinni yfir ydur og åstvinum vdarå 
ollum okomnum æfidogum; vjer bidjum hann ad gefa 
ydur fagurt og fridsælt æfikvold og låta verk ydar bera 
blessunarrikan åvdxt å dkomnum tima, sinu riki til efl- 
ingar og ættjordu vorri til varanlegra heilla«. 

Reykjavik 17. juli 1886. 

t’orarinn Bodvarsson, Hallgrimur Sveinsson, 
Magnus Andrjesson, Helgi Hålfdånarson, 
Eirikur Briem, Jens Pålsson. 

Årid 1888 vard Pjetur biskup åttrædur og var enn 
furdu ern, gætti hann embættisstarfa sinna eins og åd- 
ur med adstod sira f'érhalls Bjarnarsonar, sem |»å var 
biskupsritari. Hann hafdi å Jieim årum allopt hugsad 
um ad segja af sjer embætti og hafdi liggjandi i skrif- 
bordsskufu sinni lausnarbeidni til stjdrnarinnar, en hann 
fann ekki å sjer, ad likams eda sålarkraptar {»verrudu 
ad mun, honum var ånægja ad Jjvi ad annast embættid 
og skrifstofuna j»ar sem hann lika hafdi svo ågætan ad- 
stodarmann sem sira t’drhallur var. Hinn 30. septem- 


Digitized by Google 



229 


ber 1888 vigdi Pjetur biskup 9 presla i einu og var ekki 
å honum ad sjå, ad hann hefdi tekid of nærri sjer, pad 
var |)vi varia åstæda til ad leggja nidur embætti sem 
hann ad flestu var fullfær ad gegna. Hinn 5. mai 1889 
framkvæmdi Pjetur biskup hina sidustu prestsvigslu, 
vigdi einn prest, kand. Olaf Petersen til Svalbards i 
tMstilfirdi. 1 ) Alls vigdi Dr. Pjetur 142 presta, jafnmarga 
eins og prestakollin på voru (1889); par af vigdi hann 
12 i tid Helga biskups; 1889 voru ad eins 23 prestar å 
landinu, sem hann hafdi ekki vigt. Finnur biskup vigdi 
fiesta presta næst Pjetri hisk upi, p6 eigi nema 121. Eitt 
var pad, sem Pjetur biskup edlilega, fyrir aldurssakir, 
eigi gat fengist vid, pad voru visitaziuferdir, enda hefir 
aldrei verid gengid eptir f>vi ad håaldradir biskupar 
legdu i ferdir um svo vidåttumikid og hrjéstrugt land. 
Dr. Pjetur hafdi farid visitaziuferdir pangad til hann var 
hålf sjotugur og munu ekki margir biskupar hafa farid 
slikar landvegsferdir å hærra aldri med peim samgongu- 
færum, sem på voru; peir biskupar, sem eldri hafa ord- 
id, hafa annadhvort hætt visitazium eda låtid adstodar- 
menn sina framkvæma pær, eins og t. d. Gudbrandur 
Porlåksson og Finnur Jonsson. 

Pegar håaldradir menn gegna embættum, b 2 r pad 
eigi sjaldan vid, ad odrum fer ad leidast. Hin sidustu 
embættisår Pjeturs biskups var ekki laust vid ad pad 
bryddi å nokkrum kurr einstakra manna um pad, ad 
biskup sæti of lengi, hann pyriti ad poka burtu fyrir 
vngra manni. Toku på i einu bladi ad aukast adfinnsl- 
ur um sitt hvad er snerti biskupsembættid og var sjer- 
staklega talad um visitaziur, hvad pær væru brådnaud- 
synlegar, en ekki hafdi pad blad nje onnur hreyft naud- 
syn pess måls på i 15 år. Dr. Pjetur svaradi med då- 
litilli grein og s^ndi fram å, hve miklu minni porf væri 
å biskupsvisitazium nu en fyrr, par sem flest visitaziu- 
verk nu væri falin å hendur préfostum og auk pess 


1) fsafold 1889, bis. H7. 


i 


Digitized by Google 



230 


væri me3 logum 27. februar 1880 stjérn safnadarmåla 
ad niiklu leyti komin i hendur soknarnefnda og hjer- 
adsnefnda: »Ef allir hlutadeigendur gjora skyldu sina,« 
segir Pjetur biskup, »virdist kirkjunum vel borgid, og 
|>ar ed samjiykktir hjeradsfundanna sendast biskupi, 
verdur hann kunnugur hinu kirkjulega åstandi um allt 
land, jå, kunnugri, en f>6 hann hefdi visiterad eitt eda 
tvo préfastsdæmi. En fiessi og onnur samkynja log, t. 
d. um prestakosningar, hafa aukid svo mjog skrifstotu- 
storf biskupsins å seinni timum, ad hann å ekki heim- 
angengt nema hann fengi annan til ad Jjjdna embættinu 
i fjarveru sinni. f 3 o jeg nu af framansogdum as t æd u ni 
ekki geti ålitid bryna naudsyn bera til |>ess, ad biskup 
taki visitazfuferdir å hendur, eins og hin kirkjulegu mal 
nu eru tryggd med logum, vil jeg |)o engan veginn bera 
å moti Jivi, ad ungur og otull biskup kynni å visitaziu- 
ferdum ad geta, ad minnsta kosti i bråd, med personu- 
legri nålægd kippt einhverju i lag, sem aflaga færi; en 
jeg er hræddur um, og fiykist hafa reynzlu fyrir [jvi, 
ad jiegar frå lidur og åhrifln fara ad dofna, mundi alt 
sækja i sama horfid.« 1 ) 

Vorid 1889 sagdi Dr. Pjetur af sjer biskupsembætti 
og fjekk lausn frå 25. mai s. å. og s. d. var Hallg rim- 
ur Sveinsson démkirkjupreslur skipadur biskup yfir ls- 
landi. Pjetur hiskup dro enga dul å |iad, ad hann hefdi 
helzt kosid sira Helga Hålfdånarson til biskups eptir 
sig, hann åleit sira Helga hæfastan, færastan og mak- 
legaslan allra fslendinga, sem Jiå voru uppi, og mælti 
fastlega fram med honum; sira Helgi vildi og sjålfur 
gjarnan verda biskup og sdtti, liklega medfram fyrir 
hvatir Pjelurs liiskups, um embættid, sem jio annars 
ekki helir verid tizka. 8 ) En jietta kom fyrir ekki. 


1) H:\lfyrdi um biskupsvisitaziur (Isafold XV. 1888, bis. 187X 

2) Umséknarbrjefld dags 25. marz 1889 er geymt i skjala- 
salni stjornarrådsins i Hcykjavik. 


' 

Digitized by Google 



231 


Pjetur biskup hafdi engin råd yfir embættinu og stjérn- 
arvoldunum sj v ndist annad. Medan sira Hallgrimur 
Sveinsson var ylra til vigslu gegndi Dr. Pjetur biskups- 
embættinu fyrir hann. 1 ) 


1) C't ur biskupsskipuninni vard nokkurt bladapras. Sbr. 
Samciningin IV', bis. 62—64. Kirkjubladid IV, bis. 94—95. fsa- 
fold XVI, bis. 289, 325—26. Fjallkonan VI, bis. 108, 113, 115, 117. 
Pjédviljinn III, bis. 79; IV, bis. 94 og vidar. 


Digitized by Google 



IX. Guflfræflisbækur og ai{jy5urit 
Pjeturs biskups P]eturssonar. 


Pjetur biskup hefir sett einkenni sitt å kristni- 
kenningar 19. aldar å Islandi, med honuni hefst nytt 
timabil i sogu hinnar alp\ v dlegu kristindomsfrædslu hjer 
å landi. Pjetur biskup er hinn afkastamesti og einn 
hinn alp^dlegasti prjedikari og frædari lydsins, sem rit- 
ad hefir å islenzka tungu. Pad eru bækur hans, sem 
hrekja burtu skynsemistruarkenningarnar svo kolludu, 
sem voru yfirgnæfandi i kirkjuritum peim, sem ut komu 
um aldamétin. Messusongsbék Magnusar Stephensens 
var imynd peirrar hreyfingar, sem på barst hi ngad frå 
litlondum og yms fleiri gudfrædisrit voru på gefin ut i 
peim anda. Åhrifin nådu po yfirleitt ad eins til nokk- 
urs hlula af lærdu stjcttinni, en litid til alp^du, sem hjelt 
fast vid hinar gomlu gudsordahækur 17. og 18. aldar; po 
margar peirra væri ureltar, på båru Vidalins post i 1 la og 
Passiusålmarnir af ollu, par var snildin hafin yfir til- 
breytingar og tizku aldanna. Ar na Helgasyni stipts- 
préfasli var eigi vel vid skynsemistruar- og vantruar- 
oldu på, sem til Islands rann um aldamétin, eptir pvi 
sem hann sjålfur segir, 1 ) og telur hann truaråstand i 

1) Rædur vid jardarfor Islcifs Einarssonar. Kmh. 1837 
l)ls. 1-1. 


Digitized by Google 



233 


kaupstodum og sjoplåssum éfært, en hinn enski triibodi 
Ebenezer Henderson, sem ferdadist um Island 1814 — 
1815 hrosar islenzkum sveitamonnum fyrir gudrækni 
Jieirra og fyrir einfalt og sannkristilegt truarlif. Årni 
Helgason bar j>6 sjålfur keim af aldarandanum, sem |>å 
var rådnndi hjå gudfrædingum håskolans og f>vi var 
Årnapostilla sem ut kom 1822 — 23 allmikid snortin af 
skynsemistruar anda, og gat islenzk aljij'da aldrei vel 
felt sig vid hana. 1 * ) 

Hin svo kallada skynsemistru, sem uthreiddist trå 
I 3 * * * yzkalandi til Nordurlanda seint å 18. old, vildi gera 
truna ad eintdmum nytsemiskenninguni og låta skyn- 
semina eina dæma um tniarmål, hun gerdi truartilfinn- 
ingarnar utlægar, allt ålti ad skorda nidur med hvers- 
dagslegu nasviti, triibrogdin voru ad eins sidfrædakerfi 
hentugt til ad uppala fiegnana og gera |>å ad godum, 
nytsomum og hlydnum borgurum, ollum næmari til- 
finningum hjartans og ollum dulhlidum tilverunnar var 
r$’mt å braut. Hin mannlegu fyrirbrigdi eru å sifeldri 
rås og oldugangi og |>essi truarstefna var edlilegt aptur- 
kast gegn bokstafstrunni og oftrunni, sem ådur drottn- 
udu. Svo kom aptur ny alda, n) 7 jar hugmyndir og n£j- 
ar kenningar snemma å 19. old. Romantiska stefnan 
vard rådandi i skåldskap og listum og hafdi jafnvel å- 
hrif å visindin, tillinningalifid var nu aptur sett i hå- 
sæti, og truarbragdakenningarnar beindust i somu ått, 
hneigdust meira og meira ad gledibodskapnum og hinni 
innri triiartilfinningu mannsins, nålgadist gud kærleik- 
ans, en fjarlægdist kenningarnar um endurgjald, reidi 
og hegningu. Hinir {)vzku spekingar, einkum Schleier- 
macher hofdu mikil åhrif å gudfrædinga, og smått og 
smått breyttist tidarandinn, kenningaradferdin og krist- 

1) Af bréfi til J6ns Pjeturssonar, dags. Hclgafclli 3. ågust 

1837, sjest, ad sira Pjetur heflr samid ritdåm um Årnapostillu og 

sent peim Fjolnismonnum, en peir vildu eigi taka hann i Fjolni, 

segist sira Pjetur ekki ætla sjer framvegis ad mæda sig å pvi 

ad rita fyrir på, pvi margt had peir prentad lakara; rjcttritun 

Fjolnis pykir honum dhafandi. 


r 


Digitized by Google 



234 


indomsbodunin. Henrik Nikolai Clausen var einn af 
Jieim, sem i Danmorku var bodberi hinna njju hug- 
mynda, hann hafdi hlustad å fyrirlestra Schleiermachers 
og var mjog hrifinn af kenningum hans; Clausen hafdi 
mikil åhril å gudfrædisnemendur vid håskolann, og 
Pjetur Pjetursson var einn af lærisveinum hans. 

Pjetur biskup var einn hinn fyrsti islenzkur gud- 
frædingur, sem fullkomlega samr$ r mdist fressum nvja 
frelsisanda, sem {iå fdr ad gagntaka kirkjulifid og fje- 
lagslifid i Danmorku, og utbreiddi hann å tslandi med 
hinum morgu gudsordabdkum sinum. Dr. Pjetur fjekk 
{ægar vald yfir sålum klerka og leikmanna, oli al{>yda 
tok fegins hendi vid ritum hans, menn hofdu aldrei 
getad sætt sig vid skynsemistruna, en hinar eldri guds- 
ordabækur voru ad måli og ad ytra buningi ordnar ur- 
eltar og 6J)jålar afiestrar. t békum Dr. Pjeturs fengu 
menn i fyrsta sinn med kristilegri hogværd og mildi lit- 
listad kjarna kristindomsins: kærleikann, umburdar- 

lyndid og vonina. Hinir eldri kennendur hdfdu stodugt 
bent å endurgjald og refsing, å hina eigingjornu hiid 
mannedlisins, en hofdu allt of litid skeytt ja vi ad benda 
å hina ohlutdrægu og osjerplægnu åst til frelsarans, i- 
mynd hinnar sidferdislegu fullkomnunar. t^essi fridar- 
bodskapur kærleikans hefir um 19 aldir gert rneira til 
ad auka mannudina, endurfæda sålirnar og blidka hard- 
neskju-tilhneigingar mannkynsins i hinni stodugu bar- 
åttu vid umheiminn, heldur en allar upphvatningar, å- 
vitur og hotanir hinna hordustu sidameistara. Iværleik- 
urinn hefir verid hin tæra uppsprettulind, sem vokvad 
hefir og frjovgad hinn hrjdstrugasta jardveg, og Jirått 
fyrir allar syndir og breyskleika, jrrått fyrir ofstæki og 
ofsdknir, umburdarleysi og klerkakreddur, sem hafa af- 
myndad kristnina å ymsum oldum, Jrå hefir [rad [)6 allt 
af verid fyrirmynd frelsarans og kærleikakenning gud- 
spjallanna, sem hefir verid stodug undirstada nj’rrar 
endurlifgunar og vidrcisnar. 

Prjedikanir Dr. Pjeturs Pjeturssonar komu fyrst 


Digitized by Google 



235 


ut 1856 og hafa sidan komid ut i 2 utgåfum. 1 2 ) £*ær 
hlutu jiegar svo mikla aljijduhylli.ad |iad er eins dæmi 
å seinni didum, engin postilla hefir fengid slika lit- 
breidslu nema Vidalins postilla. Prjedikununum var å- 
gætlega tekid Jiegar frå byrjun bædi at lærdum og leik- 
um, og bera ritddmar frå fvrri årum Jiess volt, ad menn 
fognudu yfir kenningum Dr. Pjeturs og skildu hann og 
|)ad var tyrst longu seinna, tuttugu til t> r jåtiu årum ept- 
ir ad bokin kom fyrst lit, ad nokkrir menn foru ad 
setja lit å Pjeturs postillu til muna, J)6 ekki med rok- 
um, heldur med obilgjornum adfinnslum og skilningp- 
lausum hårtogunum. Sumar af dessum åråsuni voru 
etlaust af personulegum rdtum runnar, en adrar kornn 
frå j)eim monnum, sem aptur voru farnir ad hneigjast 
ad hinu forna kristnibodi med hardari kenningum. Vjer 
skulum hjer setja dæmi af umsognum manna um guds- 
ordabækur Dr. Pjeturs, svo }>ar sjåist, hvernig tidin hef- 
ir skodad jiær og skilid. 

1 Nordra 185*1 hafdi verid minnst å |)ad, ad J>å 
væri verid ad snua prjedikunum Wallins å islenzku og 
|>essa {jydingu ætti brådum ad prenta i prentsmidju 
Nordurlands. I’å getur I J j6dolfur Jiess*), ad heyrst hafi, 
ad Dr. Pjetur Pjetursson »hafi haft i hyggju og verid 
jafnvel i undirbuningi med ad yfirfara eldri prjedikanir 
sinar og semja nyjar til ad gefa ut å prent til hiislestra 
å ollum sunnu- og helgidogum årsins. Vjer getum 
sjålfsagt ekki åbyrgst, ad fietta sje oræklega satt, f»vi sid- 
ur, ad verkinu hafi verid haldid åfram eda sje komid 
nokkud å veg; en vjer oskum ad jietta væri allt satt, 
Jivi vjer erum fulltrua um, ad postilla eptir jafnågætan 
prjedikara sem herra P. Pjetursson, er ad allra r6mi 
mundi få hinar beztu vidtokur hjå vorri gudliræddu al- 
{)5’du«. Wallins postilla kom aldrei lit sem kunnugt er. 

1) Prjedikanir ætladar lit helgidagalestra i heimahusum. 
Kmhofn 1856, IV, + 640 bis. 8 <L Onnur utgåfa Kmhdfn 1864, X 
4 - 574 bis. 8 ^. Pridja utgafa Rvik 1885, IV + 440 bis. 82 . 

2) Pjodolfur VII, 1854, bis. 23. 


Digitized by Google 



236 


Dr. Pjetur getur |>ess i formåla fyrir prjedikunum sin- 
um, ad hann hafi låtid prenta J>ar rædur |>ær, er hann 
hjelt i ddmkirkjunni 1854, lagadar eptir tilgangi békar- 
innar og svo eldri rædur sinar med breytingum, enn- 
fremnr bætir hann vid: »hefi jeg mjer til ljcttis sum- 
stadar hatt åtlendar rædur mjer til studnings og hlid- 
sjdnar«. Dr. Pjetur segist mest hafa hugsad um ad 
hafa rædurnar »einfaldar og kristilegar, J>vi å jjessu 
])ykir mjer mest rida«. 

t*egar Pjeturspostilla var komin ut 1856 getur 
t'jddélfur hennar å f>enna hått: »f engri visindagrein 

er eins audugt hjå oss af bokum, eins og af gudfrædis- 
bokum til huslestra i heimahusum. . . . Ekki Jiarf ad 
minna å Passiusålmana; Vidalinspostilla er og verdur 
snildarverk, frå Jjeim tima sem hiln er, og mun enn 
um langan aldur verda visindum vorum til soma og 
hid sama er éneitanlega ad segja um Årnapostillu, enda 
J)6tt hun hafi ekki getad nåd eins mikilli utbreidslu og 
åliti medal almennings eins og hin. t*ar sem nu tvo i 
sjålfu sjer jafnågæt verk voru fyrir, |)å måtti vera aud- 
sætt, ad ekki mundi vera formandi ad bjéda fram hid 
Jaridja af sama tagi, nema hinum gæti stadid jafnfætis 
ad ollu; og måtti j>vi måske virdast toluvert årædi, 
bædi fyrir hofund og utgefanda, ad låta utganga Jjetta 
[jridja verkid. En vjer ætlum, ad j)ad megi fullyrda um 
pessar prjedikanir Dr. P. Pjeturssonar, ad bædi sjeu 
f)ær i visindalegu tilliti pr^’dilega sarndar, innihaldi 
hreinar og klårar kristilegar kenningar, og sjeu svo lag- 
adar ad ollu, ad J)ær verdi bædi gedfeldar og uppbyggi- 
legar fyrir alj)\’du, engu sidur en hinar tvær huspost- 
illurnar; J)vi j)ær eru audveldar ad skilja, hjarlnæmar 
ad heyra og ad ollu ordfæri ljosar og liprar, og falla 
vel og audvelt til lesturs fyrir alla, sem nokkurn veginn 
eru lesandi«. 1 ) 

Nokkru sidar er postillunnar aptur getid i sama 

1) Pjodélfur VIII, bis. 88. 


Digitized by Googie 



237 


bladi, 1 ) f>ar segir svo: »Einn hinn nafnkunnasti kenni- 
madur og merkasti me3al hinna eldri presta vorra rit- 
a9i dskorad åbm. I^jodélfs i brjefi 22. sept. f). å. (1856) 
ålit sitt um tjedar prjcdikanir å j)cssa leid: Mikid hed 
jeg i sumar glatt mig vid ad lesa f>å ågætu bdk Dr. 
Pjeturs. Truarkenningin finnst mjer addåanlega ljds og 
grundud å J>vi rjelta hellubjargi — sonnum kristindémi; 
andlegt fjor og mælska er ekki sjerlegt, enda finnst mjer 
f>ad aldrei eiga rjett vel vid, ad minnsta kosti ekki fyrir 
mig. f*ad munu ekki margir svo færir sem Dr. Pjetur 
ad leida lesendurnar gegnum hid sanna samhengi krist- 
indomsins lærdéma, og mjer finnst honum takast ad 
gjora |)ad ollu betur og ljésar en Mynster sål.« 

Utgåfa Pjeturspostillu mun hafa komid i veg fyr- 
ir prentun Wallins-prjedikana og Nordri gat f>vi ekki å 
sjer setid ad hn^ta svolitid i gudsordabækur Dr. Pjeturs, 
£6 med stillingu, 2 ) finnur helzt ad rithætti og svo Jivkir 
ritdomaranum Dr. Pjetur hafa farid of mikid eptir ut- 
lendum bdkum, segir J)6, ad Prjedikanirnar hafi nåd å 
sig miklu lofsordi og sumir hafi jafnvel spåd, »ad £>ær 
muni innan skamms byggja lit Vidalin gamla hjå al- 
jj^du vorri«; en J»vf vill hof. varia trua. Tveim årum 
sidar er i sama bladi, i brjefi frå Austurlandi, talad um 
gudsordabækur Dr. Pjeturs å jjenna hått: »t’å er mi 

jjad, sem mjer Jjykir nu ekki minnst i varid, ad guds- 
ordabækur Pjeturs professors breidast ut um landid og 
allur fjoldi manna tekur peim med fdgnudi; f>vi f>ær 
eru ritadar i hinum eldra truaranda, sem talar svo vel 
til hjartnanna og almenningi fellur miklu betur, en ad 
odru leyti svo vel samdar og jafnar ad gædum, ad jeg 
ætla, ad engar gudsordabækur, sem jeg fækki, hafi ver- 
id svo vel ritadar hjer å landi, og med jåfnfagurri 
mælsku og styrkri, sem |)ær, nema J6ns biskups Vida- 
lins Jeg vona einnig, ad ungu prestarnir taki 

1) Pjådolfur IX, bis. 20. 

2) Nordri VI, 1858 bis. 81-82. 


Digitized by Google 



238 


upp kenningarhått prdfessorsins, sem okkur fellur 
svo vel«. 1 ) 

Dr. Pjetur Pjetursson svaradi hinum fyrra ritdomi 
i Nordra nokkru sidar i f*j6d6lfi og kaliar svarid »Sk£r- 
ingargrein«*). t*ar minnist hann fyrst å hina småu rit- 
galla er Nordri hafi talad um og segir svo: »Ad odru 

leyti er pessi domur um hækurnar mjer svo velviljadur 
og vægur, ad jeg fyrir mitt leyti get ekki annad en låt- 
id mjer hann vel lika. t*ad eru einungis fåein småat- 
ridi i honum, sem jeg vildi leyfa mjer ad hreyfa. Hof. 
byrjar med pvi ad segja, ad Predikanirnar hafi nåd å 
sig miklu lofsordi, svo .sumir hafi jafnvel um pær spad, 
ad pær muni innan skamms byggja Vidalin ut hjå al- 
pS’du vorri, en ad hann geti laust truad pessu. Jeg å 
lika bagt med ad trua pvi, og vona ad su spå ekki 
rætist, ad nokkur prjedikunarbok byggi Vidalin ut hjå 
almenningi hjer å landi, |>vi hans postilla er sjerlegt 
snildarverk, ekki einungis sinna tima, heldur og allra 
tima, sem vottur um fråbæra andagipt og mælsku. En 
po get jeg imyndad mjer, ad menn vid hlidina å Vida- 
lin geti lesid margar prjedikanir sier til verulegrar og 
enda jafnmikillar uppbyggingar, |>vi ad yms ordatiltæki 
i honum kunna ad vera midur logud fyrir vora tima, 
eins og lika sjerhver timi hefir sinn einkennilega blæ. 
1 formålanum fyrir Pjedikunum ni i mim hefi jeg ekki 
dregid dul yfir |iad, ad jeg vida hafi haft utlendar ræd- 
ur mjer til studnings og hlidsjonar; en allt fyrir pad å 
jeg bagt med ad trua pvi, ad rædurnar ekki sje sjålfuin 
sjer likar, Jivi jeg hefi nolad jiad eina ur utlendum 
rædum, sem vel åtti vid mig. i Vidalinspostillu mundi 
vera hægt ad syna margt adfengid og utlagt ur lieidn- 
um spekingum og kristnum kirkjufedrum, og jafnvel 
hjå Wallin finnast rædur, sem eru ad kalla ordrjett ut- 
lagdar, og |io tekur enginn til Jiessa, heldur eru pessar 

1) Nordri VIII, 1860, bis. 13. 

2) fjodolfur XI, 1858, bis. 2—3. 


Digitized by Google 



239 


bækur, eins og må, ålitnar snildarverk, af {>vi hofund- 
arnir hafa gjort hid adfengna ad sinni eign og samjv^tt 
Jjad sinum hugsunarhætti«. 

Årid 1872 stdd itarlegur ritdémur i Nordanfara 1 ) 
um Vorhugvekjur Pjeturs biskups eptir »Eyfirding«, og 
er Jiar vel samin tysing å kennimennsku Jjeirra Pjeturs 
Pjeturssonar og J 6 ns Vidalins. t*ar segir svo: »Hug- 
vekjur pessar likjast odrum gudsordabékum biskupsins, 
er vjer allir |>ekkjum svo vel. Målid er hreint og vid- 
hafnarlaust, ordfærid ljost og lidugt, fagurt og låtlaust. 
F.f nokkud er, |>å finnst mjer hofundurinn vera i |>ess- 
um hugvekjum sinum alvorufyllri, edur rjettara sagt 
sidavandari og strangari en vidast i odrum gudsorda- 
bokum sinum, og jivi get jeg imyndad mjer, ad hinum 
eldri monuum falli pessar hugvekjur hans enn betur i 
ged en hinar fyrri, {) 6 tt eigi Jmrfi å f>ad ad bæta. En 
|)6 flnnum vjer hjer enn hid sama einkennilega rædu- 
snid; hjer talar enn hinn sami alvorufulli og sidavandi 
kennifadir, sem ad visu gripur eigi hegningarsvipu log- 
målsins til ad afhfda syndarann frammi tyrir démstéli 
hins stranga Israelsguds, er refsar monnum i reidi og 
brædi, en sem {36 éaflåtanlega advarar med djupri al- 
voru gegn girndum og åstridum, kaldsinni og hugsun- 
arleysi, gegn freistingum og tælingum heimsins, tomlæti 
og Jjrekleysi i dyggd og gudsotta, sem ætid åminnir 
syndarann med helgri vandlætingasemi um ad idrast 
einlæglega, snua sjer og trua, svo syndir hans verdi af- 
mådar, en sem ætid jafnframt åvarpar hann med kristi- 
legri hégværd og mildi, bendir honum til himins og 
leidir hann med kærleikans hendi til nådarstolsins. 
Verid getur, jivi skal jeg ekki neita, ad herra Dr. Pjel- 
ur sje åstundum eigi svo hrifandi, einkum |)å er menn 
lesa hann i fyrsta sinni, sem vor odaudlegi mælsku- 
madur, meistari Jon. En jafnframt |>vi er skynsemi 
vor undrast mælsku meistarans, dåist ad hinum jotun- 


1) Nordanfari XI bis. 62. 


Digitized by Google 



240 


sierku snillyrdum hans, fellur i stafi yfir hinum ovid- 
jafnanlega stiganda krapti i sonnunum hans og roksemda- 
leidslu, og vjer liggjum flatir i duptinu lostnir af |)rumu- 
rodd hans frå Sinai, |)å finnur hjarta vort optiega hjå 
honum litla eda enga hvild. På minnumst vjer J>ess, ad 
enda å dogum reidinnar bjo gud eigi i slormvidrinu, 
heldur i vindblænum. Vjer forum |)vi frå meistaran- 
um til doktorsins, f>vi vjer hofum andlega Jiorf å eigi 
ad eins ad komid sje vid kaun vor, heldur og ad (jau 
sjeu grædd, skilningur vor jiarf eigi ad eins ad hrifast, 
heldur fiarf og hjarta vort ad gledjast af voninni, styrkj- 
ast af trunni og linna fullnægju i kærleikanum. Oss 
nægir eigi eingongu ad heyra gud å Sinaifjalli bjoda: 
I J u skalt, heldur Jiorfnumst vjer ad heyra frelsarann å 
fjallinu prjedika um sælu. Fyrir fjvi forum vjer æ 
meir og meir frå meistara J6ni til doktors Pjeturs, Jjvi 
ad hann einn fullnægir jafnt hjarta voru sem huga«. 

Onnur utgåfa af Pjeturspostillu var prentud i 
Kaupmannahofn 1864, en svo éhappalega vildt til, ad 
profarkalestur å henni vard slæmur og var mjog fund- 
id ad [)vi fyrr og sidar. 1 ) Årid 1875 ritadi strå Pjetur 
Gudmundsson i Grimsey hogværa ritgjord*) um prent- 
villur i j’msum gudsorda békum t. d. 1 2. utgåfu at Pjet- 
urspostillu, sålmabok, bibliu o. il. Af jiessu tok sira 
Arnljotur 6lafsson å Bægiså sjer tilefni til j)ess ad skrifa 
langar greinar i Nordling,') sem hjelu »Um ritvillur og 
fleiri villur«, og eru greinar jjessan audsjåanlega ein- 
gongu stiladar moti Pjetri biskupi og bædi fundid ad 

1) Fjédolfur XX, 1868, bis. 69—70. Nordlingur II. bis. 137— 
138; s. sL, III. bis. 35 svarar Egill Jonsson. Par scgir hann um 
hinn onafngreinda hofum! medal annars, ad hann sverji sig i ætt 
vid, »pessa almennu mod-muggumenn, sem gjora ekkert sjer 61 
iremdarog frama, en pedra ur sjer einhverjum dpverra, hvad litid, 
scni peim verdur å, er eitthvad gjora, eda eitthvad vilja gjora, 
pad er til almennra framkvaemda horfir«. Pesskonar menn eru 
«kki dalgengir cnn på. 

2) Nordanrari XIV, 1875, bis. 98—99, 102—103. 

3) Nordlingur I, 1876, bis. 145-147, 171—173, 180—183. 


Digitized by Google 



241 


prjedikununum, bibliu|)yflingunni o. fl. Er audfimdid 
ad hof. er ad reyna ad finna sjer eilllivad til, se m 
Pjctri hisku pi geti verid 6 vir ding i, en tilgangurinn mis- 
heppnadist algjorlega. 1 ) I [jcim greinum eru y v msar 
linutur og olnbogaskot til Pjeturspostillu, sem hot. Jid 
ekki segist lesa heldur nieistara Jon, fer hann um |iad 
mjog oprestlegum ordum 3 ) og segir lika, ad postilla 
Pjeturs sjc bil hålfvegis [ivdd ur utlendum rædusbfnum, 
ån |iess ad færa nokkur rok fvrir måli sinu. 3 ) 


1) Orsokin til pessarar åråsar var su, ad sira Arnljotur 
sotli um Miklabæ, en fjekk ekki, kenndi hann petta Pjetri biskupi, 
sem einmitt mælti med honum til braudsins, en Bergur Thorberg 
var vcitingunni motfallinn. Hefdi Arnljotur vitad petta, lieldi 
hann eflaust skrifad eitthvad um Berg, en låtid l)r. Pjetur hlut- 
lausan. Arnljotur taldi sjer braudid vist; og var mælt, ad liann 
hefdi verid buinn ad flytja sig ad nokkru leyti pegar pessi von- 
brigdi komu, og jafnvel buinn ad låta marka kvigildisærnar å 
Miklabæ. Engu var Arnljoli sidar eins mikid strid i einsog pegar 
hann var mintur å kvigildisærnar å Miklabæ. Ådur hafdi peim 
verid vel til vina Pjctri biskupi og Arnljoli, cnda voru peir skyldir 
nokkud. Fåuni årum eftir pessar Nordlingsgreinar fridmæltist 
Arnljotur vid Pjetur biskup og aldrei sid lit i fyrir honum lir pvi; 
i brjelum sinum er hann sidar ordinn allt annarar skodanar um 
ritvcrk dr. Pjeturs og lofar pau. Pjetur biskup erfdi ekki petta 
åhlaup vid Arnljdt og var honum jainan lilidliollur å ymsan hått, 
mælti med honum ad verda konungkjdrinn pingmadur, ad få 
Sa udanes o. s. frv. 

2) Po ord sira Arnljdts sjeu varia eftir halåndi på set jeg 
pau hjer sem cinkennilegt d;emi upp å rithått hans og liugsun- 
arhått. A. O. segir. »Allur porri manna er nu hæltur ad lesa 
nieistara Jon, einmitt af pvi liann er meistari, eintomur meistari, 
en enginn doktor: engin tållitud tofrasmyrsli 1 i fsi ns, engvir dy- 
sæt ir svefndropar samvizkunnar, engvir gljåsmurdir silkiplåstrar 
sidferdisins, engin mykjandi hægdalyf såluhjålparinnar; engin 
pvætlilugga timans, ekki guli hans nje japi; aldrei liålft um liålft 
nje hringlandi til og frå, slåandi ur og i; aldrei beggja biands nje 
å båduin åttum; fladrid og dadrid og dandhalaskapinn pekkir 
hann eigi. Hann er enginn doktor, pad er satt; en meistari er 
hann og verdur hann allra kennimanna pessa lands«. Nordling- 
ur I, bis. 151. 

3) I brjefi 7. marz 1891 til Pjeturs biskups segir Arnljotur; 
»enginn biskup landsins licfir samid eins margar gudsordabækar 
sem per, edur bædi prjedikanir å dllum helgidogum og hugvekjur 
alt årid um kring auk tækifærisrædna og smårita. Gudbrandur 

10 


Digitized by Google 



242 


Tveim årum sidar var5 Pjetur biskup aptur fyrir 
åråsum, sem voru enn |>å ébilgjarnari og glannalegri 
og var J>a3 lika prestur, sem Jieim åhlaupum styrdi, 
sira tVarvaldur Bjarnarson å Melstad, en hann ritadi 
vanalega undir duiarnafni og kalladi sig Styrbjorn å 
Nesi og Styrbjorn i Hofn. Hann reit fyrst i fsafold 
1877 um småsogur Pjeturs biskups, bænakver, hugvekj- 
ur og fleira 1 ) fremur illkvitnislega og sidan i Nordan- 
fara 1878’) um sålmabækurnar, {tydingarlitlar °8 obil- 
gjarnar adfinnslur, en dreifdi {)ar innanum j v msum 
hnutum til Pjeturs biskups, segir medal annars ad hann 
sje å rangri hillu i gudfrædinni! ad huslestrarbækur 
hans sjeu utlagdar, ad hann sje engan veginn fær um 
ad gefa sig vid morgu og ^mislegt fleira af sama tagi. s ) 
K‘gar hofundinum sidar var bent å, ad Pjetur biskup 
sjålfur hefdi getid J)ess, ad hann hefdi ad nokkru leyti 
studst vid utlendar bækur eins og adrir gudfrædishof- 
undar islenzkir og nefnt J>ad i formåla postillunnar, var 
Styrbjorn svo éskammieilinn ad segja: »Formålann 

fyrir bék biskups hefi jeg ekki lesid, og fer liklega ekki 
til j)ess ad svo stoddu, |)vi ad skilvisir menn hafa sagt 
mjer, ad å honum væri ekki mikid ad græda.« 4 ) f*ad 
er ædi glannalegt ad leggja {jungan dém å }>ad, sem 
madur sjålfur jåtar ad hafa ekki lesid. Og aptur stagl- 
ast hann å hinum sama Jtydingar-fjvættingi. Sidar 

biskup hcfir låtid prenta meira, pad veit jeg, en eigi samid jafn- 
mikid og er enn ovist hvc mikid hann å sjålfur i pvdingu peirr- 
ar bifliu er honum cr eignud«. A. 6. leggur audsjåanlega å- 
herzlu å ordid samid til pcss ad s^na, ad hann nu sje horflnn 
frå ad kalla bækur dr. Pjeturs eintdmar p^dingar eins og hann 
hafdi ådur gert. 

1) Isafold IV, bis. 5 — 6, 10. Pjetur biskup svaradi i Pj6d- 
61fi 29. årg. bis. 38. 

2) Nordanfari XVII, bis. 121. 

3) Hof. bregdur Pjetri biskupi medal annars um ad hann 
sje audugur (Nordanfari XVIII, bis. 85) og eins gerir Fr. Bergmann 
(Fyrirlestrar å 5ta kirkjupingi bis. 40). 

4) Nordanfari XVIII, bis. 85. 


Digitized by Googie 



243 


(1886) skrifafli hinn sami Styrbjorn i Austra hrottalega 
grein um n^ju Sålmabokina me5 åråsum å sira Helga 
Hålfdånarson o. fl., segir hof. f>ar medal annars um 
N^ju Sålmabokina (1886): »Lualegt er {ia9 ad hitta i 
einni sålmabok merglaust hrasl, er vera kann ad sje 
vel snidid ad utan og lidugt i hålslidunum ... en {)ar 
sem sakna må mest alls kjarna og andrikis.« 1 ) dess- 
um greinum Styrbjarnar prests var rækilega svarad i 
^msum biodum og ofgar hans og fjarstædur reknar of- 
an i hann aptur og hafdi Styrbjorn litinn veg af j)eim 
vidskiptum. t*ad litur ut fyrir ad sira Porvaldi hafi 
verid mjog i nop vid Pjetur biskup, 8 ) [jvf longu eptir 
dauda Dr. Pjeturs gat hann enn ekki setid å sjer ad 
rådast å hann med mikilli heipt*) og bregda honum 
um hjegémagirni, gjorrædi og pukursanda! 4 ) Adalefnid 


1) Austri III. bis. 95. 

2) Pjetur biskup hafdi hvad eflir annnd, sakir embættisstddu 
sinnar, neydst til pess i kyrrpey ad veita sira Porvaldi pungar 
åminningar bædi fyrir ofsdknir hans og dsæmilegan rithått gegn 
Porarni profasti Bodvarssyni og svo fyrir <mislegt oprestslegt 
frarnferdi hans. Sbr. Nordanfari XIV, bis. 7. 

3) Verdi Lj6s III, 1898 bis. 6. 

4) Sira Arnljotur og sira Porvaldur voru bådir vel gåfadir, 
ordhvatir og ritfærir, en dbilgjarnir vid andstædinga; prått fyrir 
alla hæfilegleika hefdu peir aldrei ått ad vera prestar, pvi peir 
voru oprestlegir mjog ad ollu ædi og edli. Arnljdtur var miklu 
merkari madur og hafdi å ymsan hått mikla pVdingu i pjodmålum 
vorum, pd hann odru hvoru gaeti verid nokkud laus å kostunum, 
hann var madur vel lærdur i J’msum greinum, skemtilegur i vid- 
tali, gestrisinn og fjorugur. Porvaldur Bjarnason hafdi uppruna- 
lega mjog goda hæfilegleika til målfrædisnåms og var vist å yngri 
årum allvel lærdur i peirri grein, hefdi liklega getad ordid vis- 
indamadur hefdi eigi skapferli hans og framganga, sjervizka og 
prekleysi alveg stodvad framfarir hans å peirri braut. Sira Por- 
valdur var skemtilegur i tali og frodur um margt, gddur drengur 
i raun og veru, en eins og ohefladur staur i framgongu, dfyrirleit- 
inn var hann, hardleikinn og heiptudugur pegar pvi var ad skipta, 
og hann åtli mjog ordugt med ad semja sig ad sidum annara 
manna; hid fornislenska vikingsedli rjedi mestu um skapferli 
hans. Sira Porvaldur var mjog sidavandur og adfinslugjarn vid 
adra rithofunda og pess merkilegra er pad, ad frågangurinn å 


Digitized by Google 



244 


i olluin adfin nslugreinum sira I’orvaldar er po pad, ad 
Pjetur biskup haft jiytt of mikid og stælt i prjedikunum 
sinum og hugvekjum og i sama streng tekur sira Arn- 
ljotur, 1 ) en petta er au3sjåanlega hotfvndni, sumpart 
gegn betri vitund, |)vi pad munu allir frodir menn vita, 
ad engin postilla eda prjedikunarbék hefir nokkurn- 
tima komid lit å islen/ku, sein a3 ollu lev ti er frurn- 
samin og mun leitun a3 sliklim bokum po i onnur 
lond sje farid; pad liggu r i hlutarins edli ad svo lilvtur 
ad vera, og ank pess hafdi Dr. Pjetur adur nåkvæmlega 
gjort grein fyrir pessu bædi i formåla postillunnar og i 
hlodunum, en peir ljetu sein peir vissu pad ekki. 2 ) Prje- 
dikarar hafa allir eda llestir vitandi og évitandi, old 
fram af did pvtt og stælt hver annan, en peir sleypa 
hugmyndir og kenningar i sinu eigin moti og hvernig 
pad tekst er komid undir gåfnalagi, kringumstædum 
og aldaranda. 

Af hinum morgu greinum, sem ritadarvoru å moti 
sira I’orvaldi, lokum vjer eina, sem oss pykir einna bezt, 
lnin kom i fsafold 1879 og hljodar pannig: 

»I Nordanfara hefir Styrbjorn nokkur frætt landa 
sina lim, ad biskupinn sje ekki godur gudfrædingur. 
l 3 dtt ddmurinn sje cins og bæstarjettardomar fordum, 
kvedinn upp ån pess ad grcina åstædur, på mun hann 
po hafa eina gbda og gilda åstædu vid ad stvdjast, sem 

hinni einu visirulabok, er liann sjålfur gaT ut: Lcifar fornra 
fræda o. s. frv. potti lysa mikilli lirodvirkni og sama må segja 
um nokkrar adrar bækur, er hann så um prentun å. 

1) Arnljotur bar sidar mikid lof å Helgapostillu og kvad 
po i henni vera enn flciri py'dingar og stælingar en bjå t’jetri, 
en peim er ad eins lakar fyrirkomid. 

2) i samningi vid ligil Jonsson 13. jan. (1855) um utgåfu- 
rjett å postillunni (ori ådur en hun kom ut) kemst dr. Pjetur svo 
ad ordi, ad hann lofl ad afhenda Egli, »einn årgang pi^edikana, 
sem ad mestu leyti verda frumritadar eftir sjålfan mig, po jeg i 
stoku rædum hafl hlidsjon af prjedikunum eftir utlenda hofunda«. 
Dr. Pjetur for sannarlega ekki i launkofa med pad ad hann studd- 
ist nokkud vid utlend rit. 


Digitized by Google 



245 


sje ]>å, ad Styrbjorn hefir aldrei lesid ncina gudsordabok 
eptir biskupinn«. 

»Vjer eigum eins og allir vila [trjår postillur, sina 
med hverju moti, en allar mjdg utbrciddar i landinu, 
allar vinsælar og vida lesnar. Nu gelur verid mein- 
ingamunur um Jtad, hver poslillan sje bezt, og fer |)ad 
mjdg eptir smekk manna og jafnvel lundarlagi, hver 
honum fellur bezt i ged. Sumum likar betur ad heyra 
Droltinn tala i rcidar|)rumunni, eins og hann talar fyrir 
munn Jons meistara Vidalins, adrir vil ja heldur heyra 
rodd guds i hæga blænum. eins og hann talar hjå Årna 
biskupi og Dr. Pjetri. I 3 ott hinn sidast nefndi ad tim- 
anum sje hinn sidasti, })å stendur hann i mdrgu falli 
milt a milli meistara Jons og Årna Helgasonar. Årni 
talar j) essar a jjriggja mest til skilningsins, Jon Vidalin 
mest til tilflnninganna, Pjetur biskup fer medal veg, eda 
rjettara båda vegu, og j>6 ad kenning hans ad dllum 
jafnadi sje lygn og tær, |)å heyrist |)o å stundum i henni 
nidur logmålsins, eins og t. d. i rædunni å annan i 
hvitasunnu, Jtar sem Ja vi er lyst, hvernig fari, »jtegar 
sålin sje skilin vid gud og hjartad frå honum borfid«. 
Sama ræda lysir afbragds vel J>vl »hulda lili« i gudi, sem 
|)vi midur er of morgum hulid. Ennfremur skulum 
vjerleida athvgli Stvrbjarnar ad rædunni å 3. sunnudag 
eptir påska um skilnadarstundir åslvina i daudanum, 
ad rædunni å sunnudaginn milli n\års og juettånda 
um J>å rjettu vizku, rædunni å sunnudaginn i fostuinn- 
gang um sæluna, sem i Jjvi er folgin ad vera guds barn, 
rædunni å 4. sunnudag eptir trinit. um umburdarlyndi 
o. fl., en sjer i lagi vildum vjer råda Styrbyrni til ad 
lesa ræduna å trinitatishåtid um endurfædinguna. I J ar 
segir medal annars: »Eins og barnid ekki getur fædst 
ån sårra verkja og harmkvæla ntodurinnar, eins getur 
heldur ekki hinn nvi madur fædst ån mikillar angistar 
og Jijåninga hins gamla manns, sem hinn ny i sprettur 
af«. f*etta er fagurt sannmæli. I’ad mun Styrbjorn 
sauna å sinum tima. Hann mun hafa hevrt, ad Dr. 


Digitized by Googte 



246 


Pjetur, eins og adrir kennimenn, hafi å stundum Jj^’tt 
eda tekid kafla lir rædum utlendra kennimanna enda 
segir biskupinn frémlega i formålanum fyrir postillu 
sinni, ad svo sje, og må kannast vid einstaka kafla ur 
rædum Wallins i rædum biskupsins, t. d. i rædunni å 
16. suunudag eptir trinit., en einnig finnast J)5’dingar ur 
Biair hjå Årna Helgasyni og hugsanir lir Lactantius og 
Seneca hjå meistara Jdni, t. d. reidiprjedikunin å sunnu- 
daginn eptir n^'år. Oss er til efs, ad nokkur så godur 
kennimadur hafi verid, sje eda verdi, sem ekki hendi 
gullkorn, |>ar sem hann finnur jjau, nema [jeir einir, 
sem annadhvort, eins og Årni biskup segir; »vita |jad 
med vissu, ad Jjad er allt bezt og rjettast, sem prim 
dettur i hug«, eda {)å f>eir, sem ekki vita einu sinni, 
hvar gullkorn er ad finna. Væri Styrbjorn gamall og 
godur prestur, myndi hann hafa reynt, ad fjad er ord- 
ugt ad finna åvallt n$’jar utleggingar af gomlum texta 
(difTicile proprie communia dicere). En af J»vi hann 
mun vera i tolu hinna ungu klerka, sem oss er skrifad, 
ad ekki lesi huslestur å heimilum sinum, |>å erum vjer 
svo djarfir, ad råda honum til ad lesa postillu og hug- 
vckjur Pjeturs biskups i heimahusum, og fåst minna 
um [>ad, hvort allt i Jjeim er frumhugsad, heldur en 
um hitt, hvort allt er j>ar vel hugsad, vandad bædi ad 
efni og ordfæri og kristilegt. Meira ad segja séknar- 
menn hans munu varia kæra hann J)6 honum yrdi {jad 
å, ad taka annadhvort heilar rædur, eda kafla ur 
rædum Pjeturs biskups traustataki, {jegar hann stigur 
i stolinn«. 1 

A seinustu årum vard Pjetur biskup og gudsorda- 
bækur hans fyrir obilgjornum åråsum af hendi Vestur- 
heims-klerka og var |)ad reyndar ekki nema edlilegt, 
[jar sem |jeir voru honum svo gagndlikir ad skapferli 
og hugsunarhætti. Pjetur biskup var ad hinu innsta 
edli frelsis- og framfaramadur, aptur er [jad sterkur apt- 


1) Isafold VI, 1879 bis. 19. 


Digitized by Google 



247 


urhaldsandi, sem tysir sjer i flestu sem J>eir sira Jdn og 
sira Fridrik |)å skrifudu. Kærleikur og umburdarlyndi 
voru adaleinkennin å ritstorfum Dr. Pjeturs, en Vestur- 
heimsprestar {>essir hafa fremur sniiist ad hinu forna og 
harda kristnibodi 17. aldar; flestoll rit Jjeirra og prje- 
dikanir trå peim årum voru einn samanhangandi »reidi- 
lestur«. Petta er J)6 skiljanlegt og fyrirgefanlegt, t>ar 
sem ()essir menn med miklum dugnadi sifellt hafa ord- 
id ad berjast gegn margskonar métspyrnu og hafa ord- 
id fyrir åhrifum af kirkjulifi Vesturheims, (jar sem hinir 
frjålsu sjerilokkar allt af standa i sifelldri baråttu og 
tilverustridi, bædi innbyrdis og gagnvart umheiminum. 
Pad var f>vi edlilegt, ad Pangbrandsnåtturan vaknadi 
hjå hinum tåpmeiri klerkum hins herskåa islenzka pjdd- 
flokks, en éneitanlega hefdi f)ad verid edlilegra og vid- 
kunnanlegra hefdu j)eir notad alla krapta sina til Jjess 
ad lagfæra f>ad, sem i diagi var i J>eirra eigin kirkjutje- 
lagi, heldur en ad åvita sjettarbrædur sina å fslandi, 
sjerstaklega |>egar jieim ekki gat hugkvæmst neitt råd 
eda tillaga til endurbota. Eins og vjer fyrr hofum get- 
id, var |)ad {>6 einkum å årunum 1888 og 1889, ad 
dfridur var hafinn gegn prestastjett Islands, biskupinum 
og bokum hans. 1 2 ) 

Årid 1889 minntist sira Fridrik Bergmann å guds- 
ordabækur Pjeturs biskups i Sameiningunni*) med jiess- 
um ordum: »Pad hefir lengi vakad fyrir mjer sem 
einn af stdrgollunum å {)eim kristindémsbodskap, er 
tødd vor hefir dregid af sitt andlega lif nu å seinni 
timum, ad talad hefir verid i svo almennum ordatil- 
tækjum ad enginn hefir eiginlega fundid sig snortinn af 
f>vi, er sagt hefir verid. t hinum n) v rri gudsordabékum 
eru vidhofd standandi ordatillæki um allt mogulegt, svo 
hugmyndirnar, er |)essi ordatiltæki hafa upprunalega tåkn- 
ad, eru fyrir longu ordin ad steingjorfingum. Mål J>ad, 

1) Um orsakir åråsa pessara getur sira Hafsteinn Pjeturs- 
son i Tjaldbudinni VI. bis. 4. 

2) Sameiningin IV. 1889—90, bis. 2-3. 


Digitized by Google 



248 


er så gudfrædingur Islands, sem mest liggur nu eptir, 
ritar, er svo fullt at (>essuin steingjorfingum ad undrum 
sætir. 1 ) Afleidingin er edlilega su, ad endalaus rugling- 
ur hefir komist å hugmyndir manna og ad hin yngri 
kynslod hefir fengid obeit å jtessum steingjorfings krist- 
indomi«. Hvad [>etta rans hofundarins eiginlega hefir 
ad Jjyda, er ekki gott ad skilja. Hof. elskar sjålfur mjog 
»standandi ordatiltæki«, hann er t. d. allt at ad staglast 
å steingjorfingum, ån Jiess J)6 nokkursstadar ad gera 
grein fvrir, hvad hann meinar med J>vi ordatiltæki. A 
odrum stad segir hann. »Luterska kirkjan å Islandi er 
ordin eins og sleingjordur skogur, eda stdrmikid af [ni, 
sem sprottid hefir upp ur hinum kirkjulega jardvegi Is- 
lands, eru trjenadir njolar eda sleingjord trje 

Andlaus, adgjordalaus og åhrifalaus vanakristindomur 
rikjandi i kirkjunni gjorir kirkjuna åvallt ad sleingjorf- 
ingi, og ad |)vi hefir hann greinilega gert nutidarkirkju 
Islands«. 2 3 * ) I ådeilugreinum Fr. Rergmanns um kirkju 
og prestastjett Islands er hvergi hent å nein råd til ad 
bæta andleg mein og andlegan hag kirkjunnar å Islandi, 
]>ad er bara ordagjålfur og sleggjuddmar, sem hylja i 
hinni tomu tunnu. 

Morgum monnuni gromdust Jiessir ogrundudu 
domar, sem lagdir voru å gudsordabækur Pjeturs hisk- 
ups, og leikmadur einn i Vesturheimi, Gudmundur Ein- 
arsson ad nafni, andmælti jiessum sleggjudomum rok- 
samlega i hladinu Heimskringlu. 8 ) Par segir hann med- 
al annars: »Pegar hinn ungi gudfrædingur, sira Fr. J. 
Bergmann, frædir mig å Jjvi, ad allur kristindomsbod- 

1) Pa ritadi Pjetur hiskup pessa bogu i brjefi til kunn- 
ingjn sins: 

Pegar hrvnja hårcistir 
brokaveggir pinir, 
standa niunu slodugir 
steingjorfingar minir. 

2) Samciningin IV, bis. 51. 

3) Heimskringla 3. årg. nr. 19. 9. mai 1889. Greinin dags. 

Sayreville, Middlesex County 25. april 1889. 


Digitized by Google 



249 


skapur, allt gudfrædisverk Dr. Pjeturs biskups sje stand- 
andi steingjorfings ord og hugsanir, scm valda Jivi ad 
endalaus ruglingur sje kominn å hugsun Jieirra manna, 
scm liafa adhvllst kenningar lians, |iå helir honuni tek- 
ist ad leida hitastcypu gegnum sålu mina. Wi jeg skal 
ekki fyrirverda mig ad vidurkenna fyrir hinum nyja 
gudfrædiugi, ad jeg er einn af Jieim ekki fåu, sem hafa 
fundid gudrækilega unun og hugsvolun moti andslrevmi 
lifsins i Jivi ad lesa gudsordabækur Dr. Pjeturs. Jeg 
fiori ad segja, ad ef einhver omenntadur madur, hefdi 
kvedid jiemia dom upp, jiå hefdi hann verid ålitinn 
aumkvunarverdur kristindomsfråvillingur. En af Jivi 
hann er kvedinn upp af gudfrædiugi, sem hefir tekid 
ad sjer ad vero andlegur leidtogi Islendinga i |>essu 
landi, Jni gelur hann ekki verid annad en særandi og 
hrellandi fyrir alla |)å, sem hafa fundid gudrækilega 
unun i jivi ad lesa og hugleida gudsordabækur Dr. 
Pjeturs og allt [iad ord, sem {ner litlista og eru 
hyggdar å«. 

Hof. getur |>ess medal annars, ad |nid sje audsjå- 
anlega ætlun sira Fridriks ad umbæta kristinddmshod- 
skapinn og til Jiess ad geta »framkvæmt jietta endur- 
hdtarverk sitt, hefir honum fundist hezt ad niduijirvkkja 
og litilsvirda allt gudfrædisverk Dr. Pjeturs Pjetursson- 
ar, Jiad hefdi hann ekki gerl, cf hann hefdi ekki fundid 
sig færan til ad hæta um {iad og endurskapa. deri 
hann {ivi svo vel og taki {)å allra umfangsminnstu 
gudsordahdk Dr. Pjeturs, Bænakverid, endurhæti hann 
Jiad med Jivi ad gefa ilt annad lullkomnara, sem allir 
sannkristnir geti fundid, ad hafi hetri og hjartnæmari 
hænarord fram ad hera. Medan hann gerir Jiad ekki, 
finnst mjer hann vera så hirdir, sem siær, en grædir ekki«. 

»t’cir sundurdreifdu safnadarlimir, er hafa tekid 
sjer hustad langt uti å landi og eru Jivi fyrst um sinn 
litilokadir frå ad njota nokkurrar prestsjijdnustii, hafa 
adallegast gudsordabækur Dr. Pjeturs til lesturs i heima- 
husum og svo sumir jafnframt Helga biskups og Jons 


Digitized by Googte 



250 


biskups gudsordabækur. AUir Jiessir gudfrædingar hafa 
einn og sama anda, byggja allir å sama grundvelli og 
hafa allir sama tilgang med ad leida tilheyrendurna ad 
einu og sama såluhjålplega marki. t*6 einn fieirra bruki 
meira af blidum og ladandi ordum en hinn, eda j>o 
einn fari meira ut i daglega lifid en annar, eda Jjo einn 
frekar en annar briiki hardordari hegningarrædu inn- 
anum og saman vid, munu J>6 flestir, sem lesa med al- 
tid bækur eptir jicssa menn, hljéta ad finna, ad Jjeir 
hafa allir god sålar tilord, sem hafa krapt til ad snerta 
hjarta tilheyrendanna. Enginn fteirra hefir fundid hjå 
sjer hvot til ad nidurjirykkja eda Kta verk hins, eda 
fyrirrennara sinna«. 

»Bad er sannarlega tilfinnanlegt ad heyra {)enna 
steingjorfingsddm kvedinn upp yfir hinu såluhjålplega 
huslestrar gudsordi. Bad er hægra ad rifa nidur en ad 
byggja upp aptur. Jeg spåi hinum heidrada gudfræd- 
ingi jjvi, ad hann purfi meir en ad slå um sig med 
målsnilli Herodesar til ad uppbyggja rækilegra andans 
musteri en gudfrædisverk Dr. Pjeturs hefir gjort«. 

Fr. Bergmann svaradi [) essari grein i Logbergi 1 ), 
en svarid er nokkud dauft og fer undan i fiæntingi, par 
leggur sira Fridrik dom å Pjetursposlillu po med miklu 
hogværari ordum en hann ådur hefir brtikad pegar 
hann taladi um bækur Dr. Pjeturs i almennum orda- 
tiltækjum. Bar segir hann: »Bad er sannfæring min 
ad pegar eru santanbornar hinar jirjår postillur (Helga, 
Jons og Pjeturs) |)å {nirfi hvorki mikinn smekk nje 
gloggvan til ad finna, ad Pjeturs, sem i rauninni er su 
yngsta, vantar mjog mikid af Jteirri andagipt og |>vi 
sannfærandi afli, sem bådar hinar eru svo audugar af. 
Jeg veit ekki betur, en ad Jiad sje almennt vidurkennt, 
ad Jmi ord, sem Vidalins postilla flytur, sje toluvert å- 
hrifameiri en Pjeturs. Hid sama er ad segja um Helga- 
postillu, sem hefir {tad fram yfir Vidalin, ad hun er 


1) Logberg 29. mai 1889. 


Digitized by Google 



251 


snidin eptir smekk nulidarinnar, hvad hinum ytra bun- 
ingi hugsananna vidvikur, mælskan og andagiptin er [)ar 
naumast eins mikil eins og hjå Vidalin, en dlikt meiri 
en hjå Pjetri. Bådar hinar fyrftoldu si?na miklu meiri 
})ekkingu å mannlifinu en Pjetur biskup, |>eir l$’sa miklu 
betur efasemdunum og hinum sidferdislegu umbrotum 
i hjortum tilheyrenda sinna. t'ess vegna eiga Jieir lika 
hægra med ad beita sannleikanum jiannig, ad hann 
verdi skilinn og medtekinn«. Longu seinna jåtar Fr. 
Bergmann ad målid å Pjeturs postillu sje gott: »Bisk- 
uparnir Pjetur og Helgi eiga bådir jrjlt og lipurt tungu- 
tak, ébrotinn stil og blått åfram, sem vel sæmir hinu 
gofuga umtalsefni. Hvorugur hefir J>6 audgad tungu 
vora sjerlega mikid , . . [)6tt bådir haft sjålfsagt haft 
gofgandi åhrif å målid å islenzkum prjedikunum«. 1 2 ) 

Årid 1883 kom ut Helgapostilla, en 1885 |>ridja 
litgåfa af Pjeturspostillu, voru |>å sumir, sem ætludu 
ad hin n^’ja postilla mundi utry'ma prjedikunum Pjet- 
urs biskups, en {iad vard eigi; Helgapostilla nådi al- 
drei verulegri alp\ v du hylli. 1 ritdémi um Helgapost- 
illu er i t’jédolfi 1884 sagt um hinar eldri postillur: 
»Pjetur mun vera mest lesinn, meistari J6n mest lofad- 
ur, en Årna kunna fåir ad meta rjettilega«.*) I Fjall- 
konu 1885 er talad um hina nyju utgåfu af Pjeturs- 
postillu og hun borin saman vid Helgapostillu. f*ar 
segir medal annars: »Yidalinspostilla j)6tti lengi og 

fjykir enn ad verdleikum hid mesta meistaraverk kenni- 
mannlegrar mælsku og trtiarafls, og andlegt ågadi henn- 
ar mun aldrei fyrnast, en hun hefir }>6 varia um sina 
daga nåd jafn almennri hvlli sem Pjeturspostilla, J)vi 
ad fram å |)essa old hofdu allmargir Gislapostillu til 
huslestra og Årnapostillu låsu margir um nokkur år 
eptir ad hun kom ut; jeg man Jjetta ur ungdæmi minu, 

1) Aldamét X, 1900, bis. 139. 

2) Pjédolfur XXXVI, 1881, bis. 1. Sidar hefir sira Jon 
Bjarnason gefifl ut prjedikanabok, en hun pykir eigi vera vid 
alpVduhæfi og hefir fengid litla utbrcidslu. 


Digitized by Googie 



252 


og sama hafa gatnlir menn sagt mjer. En Jiegar Dr. 
Pjetur kom me5 postillu sina, logdu flestar hinar eldri 
postillur upp å hilluna, eigi fyrir J)å sok ad fiær fiæltu 
eigi godar, hver å sinn hått, heldur af Jjvi, ad Pjeturs- 
postilla åtti betur vid inn nyja tima, var samkvæmari 
roddum lifsins, snart vidkvæmara strengi hjartnanna en 
ræd lir hinna fyrri kennimanna-oldunga, meistara Vida- 
lins og Årna biskups. Vjer lifum å allt odrum tima en 
Vidalin, og aldarandinn er einnigannar mi en urn alda- 
mdtin siduslu eda framan af did [jessari, er Arni biskup 
var a bezta aldursskeidi og reit postillu sina. Er |)\i 
ekki ad undra, Jiotl vmislegt j)ad sje i rædum fæssara 
manna, er oss falli eigi i ged eda oljost verdi fyrir oss, 
eda hrifi eigi vorar tillinningar. l J å er og målid å 
Vidalins postillu og Årna postillu engan veginn lireint; 
og al|)\ T da getur aldrei Jiydst |)esshattar ordfæri, jafnvel 
sem dblandad aljndumål, hversu gott sem gudsordid er 
i sjålfu sjer å slikum bdkum. Målid å Pjeturspostillu 
er lireint og lipurt, eins og å ollu jjvi, sem Pjetur bisk- 
up skrifar. I J ad synir bezt ågæti og aljivduhylli Pjel- 
urs postillu, ad margt gamalt folk kann utan ad nær 
heilar prjedikanir ur lienni. Aljiyda helir sjed i hlod- 
unum, ad fyrir skommu er ut komin prjedikanabok 
eptir Helga hiskup Thordersen, er hefir fengid iburdar- 
mikid hol i sunium blodunum, og ån ])ess jeg vilji 
hnidra jieirri hok, ætla jeg ad slikt hjegoma-skjall sje 
jafnan ojiarft, ef bokin er ågæl i sjålfu sjer; lnin talar 

J)å bezt sjålf måli sinu Jeg hefi eigi lesid svo 

mikid i Helgapostillu, ad jeg geti dæmt um hana til 
hlitar, en eigi jiarf meira en ad lita i hana til ad sjå, 
ad målid å henni er mjog ovandad, eins og Jjeir hafa 
einnig hlotid ad jåta, er lokid hafa mestu lofsordi å 
hana. t Helgapostillu er fjoldi af leidinlegustu mål- 
villum og smekkleysum, og er slikt ordfæri mjog svo 
olikt jivi hinu hreina og Jjyda måli, sem er å Pjeturs- 
postillu. Kenningin i Helgapostillu er og allvida oljos 
eda vafasom, og })d sumstadar bregdi fyrir mælskublæ. 


Digitized by Google 



253 

på gætir pess sidur af pvi hugsunin er å reiki. Og po 
morgum pætti allmikid kveda ad rædum Helga biskups, 
er hann flutti pær sjålfur, mun pad hafa verid miklu 
meira ad pakka hans snjalla framburdi, er allir dådust 
ad, en ågæti kenningar hans. B6k Helga biskups er ad 
minu åliti alls eigi igildi Fjeturspostillu. Fjeturs post- 
illa er einnig yngri og å belur vid vora tima«. 1 2 ) 

Pegar Fjetur biskup do var i ymsum biodum 
minnst å gudsordabækur hans, po vidast i almcnnum 
ordatiltækjum, sem lijer parf ekki ad hafa eptir. Vjer 
skulum ad eins nefna eptirfylgjandi dæmi. 1 æfiågripi 
i Sameiningunni*) stendur pessi klausa uni kenningu 
Dr. Fjeturs: »Med stofnun prestaskolans og gudsorda- 

bokum sinum kom hann n<’ju snidi å kenningarmåt- 
ami å lslandi, stefnan breyttist i evangeliska ått; hann 
hjelt sjer vfir bofud tast vid truarjåtningu vora«. »f 
krislindomslegu tilliti hlaut pessi stefnubreyting ad vera 
mikill grodi fvrir kirkjuna, en grodinn hefdi ordid meiri, 
hefdi jafnframt liinum almennu objeklivu krislindoms- 
sannindum, meira af personulegum, subjektivum krist- 
indomsanda verid låtid koma fra ni i prjedikuninni. A 
peim tima pegar Fjetur biskup var andlega ad indtast 
rjed idealismusinn i heimi skåldskaparins ad minnsta 
kosti å Nordurlondum og Pyzkalandi. En sii stefna i 
skåldskapnum hafdi åbrif å prjedikunarmåtann i kirkj- 
unni. Peir toku prjedikararnir på, t. d. Wallin, of litid 
tillit til virkilegleika mannlifsins, voru of litlir realistar, 
of miklir idealistar, skvgndust of litid inn i eda toku of 
litid tillit til margbreytilegleikans i manncdlinu og å- 
stædum einstaklinganna, hjeldu sjer of mikid vid hin 
almennu truarsannindi og gengu yfir hofufl ut frå pvi, 
ad allir tilheyrendurnir væri i rauninni truadir kristnir 
menn. Alleidingin af pessu vard, ad kristindomsbod- 
skapur pessara manna vildi verda fyrir ofan og utan 

1) Fjallkonan II, 1885, bis. 37. 

2) Sameiningin VI, bis. 95—90. Hofundur pessarar grein- 
ar er eigi nefndur, en sira Jon Bjarnason var på veikur. 


Digitized by Google 



254 


tilheyrendurna. Hann gat naumast vakid menn i and- 
legu tilliti, en hafdi hins vegar ^mislegt jiad vi5 sig, sem 
skapadi honum almennar vinsældir. Hann var mildur, 
Jj^dur og jiægilegur. f*ad er |)essi stefna sem ruddi sjer 
til rums i islenzku kirkjunni med Pjetri Pjeturssyni«. 1 ) 
Um Pjetur biskup segir Hafsteinn Pjetursson: »Pjetur 
biskup vard a9alma9urinn i bardaganum gegn skyn- 
semistrtinni. . . . Hann er lær9asti og afkastamesti allra 
islenzkra gu9fræ9inga a J>essari oid. Huslestrarbækur 
hans hafa haft rnjog mikil åhrif. Wgar Pjeturs prje- 
dikanir komu ut, |>å munu nalega allir f>eir, sem låsu 
Årnapostillu hafa hætt vi9 hana. Smått og smått 
hvarf Årnapostilla alveg tir sogunni, Pjeturspostilla kom 
i hennar stad og vard åvallt vinsælli og vinsælli eptir 
J>vi sem lengur leid«.*) 

Um hinar adrar gudsordabækur Pjeturs biskups 
Jiarf hjer ekki ad fjolyrda, enda verdur |>eirra sidar get- 
id, Jieim var ollum vel tekid af alJ)j r 9u og hugvekjurn- 
ar voru lestnar [ivi nær å hverju heimili. Å [>eim er 
svipad snid eins og å prjedikununum og hid ^da og 
lipra ordfæri fjell monnum vel i ged.*) t*å Qekk Bæna- 
kverid einnig mikla titbreidslu og ekki sizt Småsogur 


1) Svipadar skodanir koma fram hjå sira Joni Helgasyni 
i æflågripi Pjeturs biskups i »Biografisk Lexicon«. Par segir 
enn fremur um gudsordabækur hans: »I hans religiose Skrifter 
saavel hans Prædikener som hans Betragtninger, der alle præges 
af et fuldt ud evangelisk Syn paa Kristendommen, moder 
Læseren en varmtfølende kristelig Personlighed, del samme milde 
og humane Sindelag, som kjendetegner Forfatterens Færd i det 
hele taget. Der er ingen Rigdom paa store originale Tanker eller 
gribende Billeder men en jævn, klar og enfoldig Fremstilling af 
Troens Indhold, dens Forjættelser og Krav«. 

2) Aldamot I, 1891, bis. 123—124. 

3) I »Ugeblad for den danske Folkekirke udg. af H. 
Scharling«, var 31. marz 1865 nr. 14, mjog hrosandi ritdémur 
um hugvekjur dr. Pjeturs, sem utkomu 1858 og 1859 og var hann 
pyddur i pjodålfi XVIII, 1866, bis. 36 — 37. På var einnig hrosandi 
ritdémur um kvoldhugvekjurnar sem utkomu I Kmhofn 1871 i 
Theologisk Tidskrift, er Chr. H. Kalkar gaf ut. Aarg. 1872, bis. 
231—232. 


Digitized by Google 



255 


Dr. Pjeturs; |>ær hafa breidst um allt land I morgum 
titgåfum og hafa eflaust haft mikil åhrif, enda eru |)ær 
prydilega valdar og vel ordadar; t>ær |>ykja enn hent- 
ugar til |)ess a3 s^na unglingum gott eptirdæmi og 
benda Jieim å veg godra si3a og kristilegs lifernis. Um 
Småsogurnar segir hofundur einn i Nordanfara 1877: 
»Jeg hefi ordid var vid, ad sdgur jiessar hafa vakid 
marga lesendur sina til gudrækni. starfsemi, reglusemi 
og héflegrar gladværdar. . . . Almenningur hefir fundifr 
i gudfrædisritum Dr. Pjeturs hugsvolun fyrir sig og 
gagn og skemlun af sogum hans«. 1 ) f likum anda voru 
hinar morgu greinar, er hann skrifadi i »Kristileg små- 
rit«. Eptir uppåstungu kand. O. V. Gislasonar 25. okt. 
1864 var stofnad hid »islenzka kristilega småritafjelag« 
og var professor Pjetur Pjetursson forseti fæss. 2 3 ) Odd- 
ur Gislason |><'ddi J)å lika »Krossgonguna« eptir John 
Bunyan og var ågodanum af solunni skipt milli små- 
ritafjelagsins og sjtikrahtissins i Reykjavik. 8 ) »Kristileg 
Smårit«, sein komu ut å årunum 1866—1869 fengu 
nokkra litbreidslu, en eigi eins mikla eins og vid 

hefdi målt biiast. »N^ kristileg smårit« gaf Pjetur 
biskup sjålfur ut 1874 og ritadi J>au nærri 611 sjålfur, å- 
godann gaf hann prestsekknasjtidi. 4 5 ) Med Sigurdi Mel- 
sted gaf Dr. Pjetur tit »Sk^ringar yfir nokkra stadi i 
N^ja-Testamentinu« 1861— 1863, 8 ) |)yddi 1863 »Stuttan 
leidarvisi til ad lesa bibliuna« eptir R. Moller og J)6tti 
sti Jj$’ding snildarlega samin. 6 ) Årid 1878 gaf Pjetur 
biskup tit »Leidarvisir til ad spyrja born« 7 ) og 1869 
endurskodadi hann »Handbék fyrir presta«. Eitt af 

1) Nordanfari XVI, bis. 150. 

2) Pjodolfur XVII, 1865, bis. 45. 

3) Pjådållur XVIII, 1866, bis. 31, 39. 

4) Grein eftir Dr. Pjetur Pjetursson sprottin af ritdåmi 
i Pj6061fi um Ny kristileg smårit stendur i Vikverja 1874, bis. 99. 

5) Sbr. Pjédolfur XII, bis. 153; XIV, bis. 19. Islendingur 
II, bis. 112. 

6) Pjédélfur XIV, bis. 123. Norflanfari I, 1862, bis. 61-62. 

7) Sbr. Kirkjutidindi II, bis. 14. 


Digitized by Google 



256 

hinum fyrstu verku ni Dr. Pjeturs, eptir ad hann var 
ordinn bisk up, var ad sæk ja um leyfi stjornarrådsins til 
ad mega endurskoda og laga »Handbok presta« 1 ) og 
fjekk liann |>ad leyfi med brjeli kirkjustjornarrådsins 19. 
januar 1867. Hin endurskodada Handbok kom lit 1869 
og er ekki annad ad sjå, en ad otium liafi likad hun 
vel. Um breytingar |iær, sem gjordar voru, segi r Pjod- 
olfur ad |iær »virdist bædi naudsynlegar og til veru- 
legra bota og virdast bera volt um nakvæma vfirvegun, 
vandvirkni og varud, sem Jiessleidis breytingar (nirfa 
æfinlega sjer lil leidrjettingar«. 8 ) Par er |>ess getid ad 
biskup segist hafa haft lil studnings »Udkast lil en Al- 
terbog« af Mynster. Kbliavn 1840. Langur ritdomur 
um Handhokina eptir sira Benedikt Scheving kom i 
donsku tiinariti 3 ) og var hann jn’ddur å islenzku, end- 
urskoduninni er hrosad ril jog og hof. kemst ad peirri 
nidurstodu, ad kirkjunni 5 tslandi liafi »komid stor- 
vægilegur åvinningur |iar sem er Jiessi inja litgåfa af 
Handbokinni«. Pjetur biskup var sannfærdur um, ad 
endurskodun jiessi væri naudsynleg og vann ad henni 
ulveg kaupluust, Jiad var olluni kunnugt, ad endurskod- 
unin stod til, jivi |iad hafdi verid auglyst i blodunmn 
tveim arum adur, svo vill Dr. Pjetur samt ekki neyda 
bandbokinni upp a nemn mann, en vill lata endur- 
botina smalt og smalt rydja sjer til rums. Fyrir omak- 
id fjekk hann hinar vanalegu islenzku trakteringar, 6- 
bilgjarnar adfinnslur og hnutur. Enginn motmælti jio 
Jiessari adfcrd hans nema sira Porvaldur Bjarnarson, 
hann ritadi adfinnslur i Pjodolfi og segir J>ar, ad biskup 
liefdi fyrst ått »ad leita leyfis safnada og kenninianna 
um ad mega beidast leyfis til brevtinga«. 4 Ekki er mi 
biskupsvaldinu gjort hatt undir hofdi eda framtakssemin 

1) Pj 6 06 1 fur XIX, 1806, bis. 9. 

2) Pjodollur XXII, bis. 14. 

3) Dansk Ugeskrift for Kirke og Folkeliv, Litcratur og Kunst 
1870 3. hepti. Pjodolfur XXII. 1870 bis. 110. 

4) Pjodolfur XXII. 1870, bis. 176 — 177. 


Digitized by Googte 



257 


orvud. 28 årum sidar minntist sira I’orvaldur aptur å 
Jietla mål med vanalegri ébilgirni og ga paskap og bregd- 
ur Pjetri biskupi um gjorrædi og pukursanda vid end- 
urskodun (iessa. f*ad er undarlegt ad kalla jtad pukur. 
ad endurskodunin var augK’st tveim årum ådur en hun 
var framkvæmd. 1 ) I |>eirri grein er hof. mjog marg- 
ordur um oflof |)ad, sem hann segir ad sira Benedikt 
Scheving liafi borid å bdkina med morgum litt sæmandi 
ordum um Pjetur biskup. 2 ) 

I »Luthersk Ugeskrift« sem kemur ut i Kristianiu 3 ) 
reit Pjetur biskup eptir åskorun ritstjoranna 1880 all- 
ilarlega ritgjord um islenzka kirkjusogu og hid kirkju- 
lega åstand å Islandi, ritgjord fæssari er skipt i 7 kafla 
eda greinir og er J)etta adalinntak efnisins: Kristnitaka, 
setning biskupsstola, klerkavaldid vex, sidabdt o. s. frv. 
f*å sk^'rir hot. frå åstandi og stjérn kirkjunnar nu å 
dogum talar um biskup, prdfasta og presta, um presta- 
skélann og synodus, um uppfrædslu ungddmsins, um 
hluttoku safnada i kirkjumålum o. fl. Ad lokum talar 
hann um trubod kaj)dlskra manna og um Mormona, 
um huslestra, sålmabdk, handbok presta, kverid og um 
hid islenzka bibliuljelag. 

Nokkur år, frå Jrvi 1882 fram å sumarid 1887, 
skrifadi Pjetur biskup ^msar frjettagreinir og adrar 
greinir i »Nationaltidende« i Kaupmannahofn, en adrir 
Islendingar skrifudu lika i J)ad blad, svo Pjetri biskupi 

1) Pad mætti raiklu fremur kalla pad pukursanda hjå 
sira Porvaldi eda eitthvad verra, ad hann, medan Pjetur biskup 
lifdi, aldrei skrifadi nafn sitt undir skammagreinarnar, heldur ein- 
hver dularnofn, en eftir låt hans kannadist hann vid nafn sitt. 

2) Porv. Bj'arnarson: Nokkur ord um handbokarfrum- 

varpid nyja (Verdi ljos III, 1898 bis. 5—11). Ymsar adlin nslur 
eru lika i Aldamotum VIII, bis. 112. 

3) Luthersk Ugeskrift 8. Halvaar 1880, bis. 337—343, 386 — 
392. Frå utgefandanna hålfu er mjog trassalega gengid frå rit- 
gjord pessari, peir hafa t. d. tynt eda gieymt longum kafla ur 
midri ritgjordinni, svo par vantar nærri alian 3. kapitulann og 
helming af hinum 4., i registrinu er skakkt visad å bladsidur 
og allur frågangur eftir pessu. 

17 


Digitized by Google 



258 


voru stundum eignaQar greinar, sem hann ekkert var 
riflinn vid, hann mun og stundum å fyrri årum hafa 
skrifad eitthvad i onnur donsk blod, en Jjad er nu å- 
mogulegt ad finna. Brynjélfur Pjetursson reit lika 
margar nafnlausar greinar um danska pélitik, sem eng- 
inn veit nu hvar eru nidur komnar. 

Einn hinn merkasti prestur å fslandi hefir gert 
mjer {jann greida, ad segja ålit sitt um ritstorf Pjeturs 
biskups, og {jo nokkud itarlegar sje talad um sum ritin 
annarstadar i bdk {jessari, læt jeg prenta ritgjordina hjer 
å eptir i heilu lagi til frodleiks og samanburdar. 


Um kirkjuleg rltstdrf Pjeturs biskups ogguflræknisbækur hans. 

Sidan Gudbrandur biskup Porlåksson var å dogum hefir 
enginn unnid eins mikid ad litbreidslu gudræknisrita å tslandi 
og Pjetur biskup Pjetursson, og kippir honum pvi i kvnid til 
pessa forfodur sins. En ad pvi leyti stendur Pjetur biskup 
framar ad hann frumsamdi miklu meira en Gudbrandur gerdi. 

På ad Pjetur væri vel lærdur gudfrædingur å sinni tid 
virdisthann på tiltolulega litid hafa åttvidvisindalcga gudfrædi, fyrir 
utan fyrirlestra på, er hann samdi i nåmsgreinum peim, er hann 
kenndi vid prestaskålann. En fått af pvi tagi hefir komid fyrir 
almcnnings sjonir. 

Fyrsta rit hans sem gefid var ut, var »Shiit rædusnid eda 
fåcinar hugvekjur ætladar prjedikurum« 1839. Pad er einn pått- 
ur kcnnimannlegrar gudfrædi, vel samid rit, ljåst ogskipulegt, på 
ad Pjetur væri på tiltolulega ungur prestur, er hann gaf pad ut, 
gat hann djarft ur fiokki talad um petta efni eins og sidar vard 
raun å. 

I'rå yngri årum hans eru til 2 visindalegar ritgjordir båd- 
ar ritadar å latinu. Onnur ritgjordin er um Rufinus prest i 
Aquilcja (f 410), er talinn er medal kirkjufedra vesturlanda 
(Symbolæ ad fidem et studia Tyrannii Rufini presbyteri Aqui- 
leicnsis illustranda) 1840. Hin ritgjordin er um kirkjulog å ts- 
landi fyrir og eftir sidaskiftin (Commentatio de jure ecclcsiarum 
in Islandia ante et post reformationem) 1844. Fyrir fyrnelnda 


Digitized by Google 



259 


ritid fjckk hann licentiat-nafnbdt, en doctors-nafnbdt fyrir hid 
sidarnefnda. 

Merkasta rit Pjeturs frå pessum årum cr pd kirkfusaga 
Islands (Historia ecclesiastica Islandiæ), er hann gaf ut 1841. 
Rit petta nær yllr 100 år, frå 1740 til 1840, og er pad åframhald 
af kirkjusdgu Finns biskups Jdnssonar, enda med sama snidi 
og hun. Pad er p6 ollu fremur drog til kirkjusogu og jafnframt 
til skdlasdgu og bokmentasdgu å sama tiraa en eiginleg kirkju- 
saga. Hun er enn dritud. Eigi ad sidur er petta mjog merkilegt 
rit i sinni rod og hefir mjog mikinn frddleik ad geyma um kirkju 
og skdlamål, svo og um békmentir å pessu timabili og pad pvi 
fremur, sem par eru einnig tekin upp i vidaukum kirkjuleg laga- 
åkvædi frå peirri tid og onnur skjol, er luta ad kirkju- og skdla- 
målum; eru pau prentud å frummålinu, sem mestmegnis er danska; 
en meginmål sogunnar er ritad å latinu. Er rit petta åsamt 
kirkjusdgu Finns omissandi fyrir hvern pann, er vill kynna sjer 
pessi mål rækilega. — Tvær merkilegar ritgjordir hefir hann 
og ritad adrar, er mjog koma vid kirkjusdgu Islands; en pad 
eru æfisogur 2 kirkjulegra atkvædamanna: Gudbrands Porlåks- 

sonar Holabiskups (i Arsriti prestaskolans 1850) og Brynjålfs 
Sveinssonar Skålholtsbiskups (i Timariti bdkmentafjelagsins 1884). 
— Enn fremur mætti nefna i pessu sambandi Æfiminningu fddur 
hans Pjeturs profasts Pjclurssonar (1881). 

Pad er pd eigi visindaleg starfsemi Dr. Pjeturs, er eink- 
um hefir gjort hann pjodkunnan og kæran londurn sinum, held- 
ur sjerstaklcga gudræknisrit hans sem oli eru ritud å islcnzku 
og i alpV'dulcgum buningi. 

Må par til fyrst tclja Helgidaga-prjedikanir hans. (Prje- 
dikanir til helgidagalestra i heimahusum), er i fyrsta sinni voru 
gefnar lit 1856, en sidar oftar. Prjedikanir pessar komu å hent- 
ugum tima og fjcllu i goda jord. Menn åttu ad visu ådur til 
tvennar helgidagaprjedikanir, er notadar voru til helgidagalestra. 
Onnur var Vidalins-postilla eda Jonsbok, sem svo var og oft 
nefnd; en hin var Årna-postilla. Hvorug peirra fullnægdi po til 
hlitar porfum almennings eins og nu var komid. Hinar snjollu 
og åhrifamiklu prjedikanir Jons biskups Yidalins, sem lengi 
hofdu ad maklcgleikum verid i miklu gildi hjå pjddinni, pottu 


Digitized by Googie 



260 


nu ad sumu leyti vera farnar ad ureldast einkum ad ordfæri og 
ytra buningi, seni ckki var oedlilegt pegar tekid var tillit til pess 
hve langt var sidan pær voru sanidar. 1*6 ad pesskonar rit 
haldi åfram sinu »klassiska« gildi, på leidir ckki af pvi ad pau 
sjeu ætid hentug til almennings nota. i annan stad voru prjedik- 
anir Årna Helgasonar, pær hofdu fallid allvel i ged morguin 
samtidamdnnum hans, en nu var monnum farid ad sjnast svo 
sern pær bæru nokkurn keim af svokalladri skynsemistru sidari 
hluta 18. aldar; og auk pess var målfæri å peim eigi svo vandad, 
sem nu var ætlast til. En nu komu prjedikanir, sem ekki håru 
å sjer einkenni lidins tima, en åttu nåkvæmlega vid pann tima 
sem pær komu fram å, og voru jafnframt med ljdsu og lipru 
måli. Petta greiddi peim veg ad tlestum heimilum, og seldist 
1. litgåfa peirra å fåum årum. Pad var eigi nein n$- kenning, 
sem ruddi sjer hjer til rums, og elnismcdferdin var ad sumu 
leyti hin sama sem i hinum eldri prjedikunum; nidurskipun var 
lik og ådur hafdi tidkast; inngangur, umtalsefni, oft stutt og 
; agnort og sidan adalrædan sjålt aftast, med pesskonar skifting- 
um, sem tidkast hafa i prjedikunum fram å vora daga og enn 
tidkast allvida. Ad pessu leyti var pvi ekki um neina nj’ung ad 
ræda. En pad var eins og n\’’r andi hvildi yfir hinum n$ju prje- 
dikunum, n£r mannudarblær, sem åtti vel vid hina n$’ju tima. 
Hjer voru engvar hardar refsirædur. Su adferd ad dgna monn- 
um med rcidi guds og refsidémum var på alment buin ad 
missa pau åhrif, er hun ad likindum hafdi haft å marga i fyrri 
daga. Dr. Pjetur var og eigi å peirri skodun, ad kraftur og 
kjarni kristindomsins sje folgin i storyrdum og dgnunum, og å 
fyrirdæiningarlærddm kirkjunnar lagdi hannn tiltdlulega litla 
åhcrzlu, på sjaldan ad hann siær eitlhvad litilshåttar å på 
strengi farnast honum pad midur; svo var honum pad oeigin- 
legt. Hins vegar voru hjer hvorki pungar heimsspekilegar hug- 
leidingar njc purrar og strembnar frædikerflsgreinir, og audvit- 
ad eigi andlausar skynsemis-skyringar å leyndardomum truar- 
innar. f tormålanum fyrir 1. litgåfu postillu pessarar getur 
hdfundurinn pess, ad sjer hafi verid mest um pad hugad ad 
hafa prjedikanirnar cinfaldar og kristilegar; og petta hafdi hon- 
um tekist åkjosanlega, enda virdist pannig logud kristindoms- 


X 


Digitized by Googie 



261 


bodun hafa verid honum eiginlegust. Hjer var eingin hrifanrii 
rnælska, engin framurskarandi ordsnild nje andagifi, yllr hofud 
ekkert sjerstaklega frunilcgt eda einkennilegt; en hjer var aflur 
i rikum tnæli kristileg einfeldni eda einfaldur kristinddmur i 
fogrum en låtlausum buningi. Pad var petta,sem menn einkum 
gengust fyrir i kristindomsbodskap hans, og slik kristinddms- 
bodun verdur jafnan dr$’gst til sannra nota og affarasælust 
pegar til lengdar lætur. Sidan pijedikanir pessar komu fyrst 
ut er nu lidin hålf old. Margt hefir sidan tekid $msum breyt- 
ingum, og hugsunarhåttur manna er ad morgu lcyti ordinn 
breyttur frå pvi sem på var. En Pjeturs-bdk heldur ad miklu 
lev ti cnn sinu fyrra gildi. Sidan hun kom ut hafa Vms dnnur 
prjedikunarsofn verid gefin ut, er hafa margt til sins ågætis; en 
ekki hafa prjedikanir Pjeturs purft ad poka fyrir peim, og eru 
notadar i dag engu sidur en pau. 

Pegar dr. Pjetur så hvad prjedikunum hans var vel tekid 
fjekk hann djortung til ad gefa einnig ut fleiri gudræknisrit 
handa alp^'du manna; og på virtist liggja einna næst ad gefa 
henni kristilegar hugvekjur. Så gddi sidur ad lesa huslestra 
daglega allun veturinn og jafnvel lengur mun på hafa tidkast 
nålega um alt land, po ad hann sje nu ad sogn allvida lagdur 
nidur; — en um pad vflntar sk^rslur eins og um tiest dnnur 
kirkjuleg atridi. — Huslestrarbok, su sem alment var nolud i 
pessu skyni voru Sturms-hugvekjur, allgod bdk å sinni tid, en 
var nu farin ad ureldast; var hun og mjog ovdndud ad måli. 
Hugvekjur Vigfusar prests Jonssonar i Stod ut af Passiusålmurre 
Hallgrims Pjeturssonar voru og sumstadar notadar um fostu- 
timann; en pær hofdu åpekka galla. Nålega hafdi og Sveinbjorn. 
Hallgrimsson, prestur i Glæsibæ, getid ut nj'jar hugvekjur bædi 
til fyrrihluta vetrarins og fostunnar; pier voru ad visu med 
betra måli en hinar, en Ijellu monnum p6 ekki allskostar i 
skap. Enn voru sumstadar lesnar vid huslestra Hugleidingar 
Mynsters biskups, ågætt rit i sinni rod og i ågætri pVdingu med 
einkar vdndudu måli. En bdk pessi var po ekki ad ollu leyti 
vid alpf du hæfl; svo potti hugleidingarnar i lengra lagi til hus- 
lestra, en hins vegar of fåar, en vont ad skitta peim i fleiri en 
einn lestur. Dr. Pjetur rjedist po i ad semja hugvekjur til lestra 


Digitized by Google 



262 


i heimahusum. Fyrst komu Vetrarhugvekjur (Hugvekjur til 
kvoldlcstra frå veturnottum til langafostu) 1858; |>å Fostuhugvekjur 
(Fimmtiu hugvekjur ut af pinu og dauda drottins vors Jesu 
Krists) 1859. Og enn komu sidar Vorhugvekjur (Hugvekjur til 
lestra frå påskum til hvitasunnu) 1871. Oli pessi hugvekjusofn 
hofdu somu kosti og somu einkenni og prjedikanirnar, enda 
fengu somu godu vidtokur hjå pjodinni, og voru gefin ut hvad 
cftir annad. Og pott nj'jar gddar hugvekjur cftir adra hafi sid- 
an verid gefnar ut munu Pjeturshugvckjur enn halda ondveginu 
par sem daglegum huslestrum er haldid uppi å annad bord. 

På hugsadi dr. Pjetur cinnig fyrir bænum handa folkinu, 
pvi ad vida voru bænir notadar vid huslestrana, sem enn er 
titt sumstadar. Um langan aldur hafdi på ad eins eitt ns'tilcgt 
bænakver verid til og notad alment, nefnil. Bjarnabænir (Arn- 
grimssonar), pvi ad Pordarbænir munu på hafa verid lir gildi 
gengnar. N^lega hofdu raunar godar bænir verid gefnar ut eftir 
sira Olaf lndridason; en dr. Pjetur mun på pegar hafa haft silt 
bænakver tilbuid. Pad var ekki tilgangur hans ad utrjma eldri 
bænum, heldur ad gefa mdnnum kost å tilbreytni. Bænakper 
dr. Pjeturs kom fyrst ut 1860. Par cru eins og i eldri bæna- 
kverum bædi vikubænir og timaskifta- og tækifærisbænir. Bæn- 
ir pessar, sem eru pidar og hjartnæmar og med ddrum cinkenn- 
um hofundarins eru enn i dag alment notadar vid huslestur, 
par sem bænir eru annars hafdar. 

Auk pessara gudræknisrita komu einnig ut tleiri sofn eftir 
dr. Pjetur: Nokkrar tækifærisreedur 1857, Tvær hugvekjur d jol- 
um og nyåri 1883 og sjo midvikudagshugvekjur ri fostunni 1881. 
Enn fremur voru gefnar lit eftir hann i’msar lækifærisrædur , 
sumpart sjerstakar, en sumar i minningarritum eftir dåna menn. 
Sverja pær sig allar i somu ættina. 

Jafnvel pott bædi prestar landsins yfirleitt og pjodin i 
heild sinni væri dr. Pjetri pakklåt fyrir hinar mdrgu godu gud- 
ræknisbækur, hans vard liann po einnig ad odru leyti ad sæta 
somu kostum og flestir adrir, er eitthvad gott vinna fyrir pjod 
sina odrum fremur. Hann vard nokkrum sinnum fyrir ofyrir- 
leitnum åråsum fyrir ritverk sin, og pad hjå einstokum prestum. 
Pad, sem pessum verkum hans var einkum fundid til foråttu, 


Digitized by Google 



263 


var adallega tvent. Annad var pad, ad hann tæki sumar ritsraid- 
ar sinar ur utlcndum ritum, og gæfl pær svo ut undir sinu eigin 
nafni. Su åtylla var fyrir pessu, ad hjer og hvar i hinum å- 
minstu ritum sinum heflr hann studst vid samskonar rit ut- 
lendra hofunda, og å stdku stad inunu vera beinlinis pjdd- 
ir kaflar. En dr. Pjetri var engin launung å pessu; og i for- 
målanum fyrir 1. utg. prjedikana sinna getur hann pess beinlinis 
ad hann hafi studst vid utlendar prjedikanir, p6 ad hann ekki 
sk^ri frå pvi nåkvæmara, enda hefdi pad litla p^’dingu haft fyrir 
alian porra manna. Aftur heflr honum af hugsunarleysi yflrsjcst 
ad gjdra pad med tilliti til sumra annara gudræknisrita sinna, 
sem hefdi pd verid vidkunnanlegra; pvi ad pétt engin åstæda sje 
fyrir presta ad tilkynna pad, po ad peir stdku sinnum fari med 
pj^dda eda hålfpfdda rædu, er ddru måli ad gegna um pad, sem 
ut er gefld. En Pjetur hugsadi cingdngu um pad, ad pad, 
sem kæmi frå hans hendi, yrdi ad notum, um hofunda potti hon* 
um minna skiita. Oyggjandi sonnun gegn pvi ad hann hafi vis- 
vitjandi ætlad ad eigna sjer verk annara, er medal annars pad, 
ad honum hlaut ad vera kunnugt um pad, ad pessi rit, sum 
hver a. m. k., sem hann studdist vid, voru i hondum margra 
presta landsins. Svo var pad ollum vitanlegt, ad hann purfti 
ekki ad fara i srnidju til annara. Åmæli pessu mun Pjetur 
annars hafa hrundid af sjer i blodunum, svo ad eigi var pad 
vakid upp aftur. — Hitt, sem rådist var å hann fyrir, var einkum 
pad, ad kristindomsbodun hans væri allt of mjiik og midadi til 
ad svæfa samvizku manna. En pad sem hjer var rådist å hann 
fvrir, var i rauninni pad, ad hann i stad pess ad hræda menn 
og hrella med helvili og kvolum, vildi kenna mdnnum barnslegt 
traust å »fodur miskunnscmdanna« og lada menn til ad leita 
hans med audm^kt og tru. Slikum åråsum sem pessari mun 
Pjetur varia hafa svarad, enda purfti pess ekki. Pad var aud- 
rådin gåta, ad hjer var ekki talad af truarlegri alvoru nje vand- 
lætingu, heldur af dvildarliug. — Hvortveggja pessi årås mæltist 
mjog illa fyrir alment, og fåir munu hafa verid svo grunnhygnir 
ad taka mark å peim. — En svo var Pjetur i elli sinni fyrir enn 
einni årås fyrir ritstorf sin; hun var po hvorki af persdnulcgum 
rotum runnin nje eins sterk og hinar, en po næsta dbilgjorn. 


Digitized by Googie 



264 


Pessi aras kom frå merkum manni i mcrku timariti vcstanhafs; 
en hun laut einkum ad pvi, ad hann ritadi »i svo almennum 
ordatiltækjum ad enginn fyndi sig snortinn af pvi«, ad »standandi 
ordatiltæki væru hofd um alt mogulegt«, og »afleidingin væri su 
ad endalaus ruglingur væri kominn å hugmyndir manna og hin 
yngrikynslod buin ad fådbeit å pessum steingjdrfinga-kristindomi«. 
Pessi pungi ddmur stydst vid pad ad i ritum Pjeturs koma oft 
fyrir somu ordatiltæki. En hvort sem menn kunna betur eda 
ver vid petta, er pad i rauninni varia annad en sjerstakt hof- 
undarmark, og pykir slikt sjaldan med lj s tuin teljandi. En hitt 
eru ofsjonir ad af pvi gcti leitt svo illt, sem gefld er i skyn. 
Pessi ddmur, sem ekki mæltist heldur vel fyrir, mun hafa sært 
hinn gamla mann, er fanst ad væri verid ad knjesetja sig i ell- 
inni, og mundi pad hafa verid inidur vel tilfallid, ef svo hefdi 
verid. Pad var og engin furda po ad honum fyndist sjer vera 
gjort rangt til, ef petta yrdi dæmt nidurstadan og afleidingin af 
dilu hinu mikla starfi, er hann hafdi unnid fyrir kristinddm 
pjodarinnar. 

Pad var og ekki laust vid pad, ad Pjetri hafi stundum verid 
brugdid um pad, ad hann hafl utbreitt svo mikid af gudræknis- 
bokum helzt og fremst sjer til fjår og frama. En hversu slikt 
er gersamlega åstædulaust må medal annars marka å pvi ad 
hann gekst cinnig dfluglega fyrir utkomu samskonar rita eftir 
adra. Pannig gekkst hann fyrir pvi ad safna 90 kveldlestrarhug- 
vekjum eftir tjmsa andlegrar sljcttar menn 1888. Safn petta, sem 
hefir raunar margar godar hugvekjur inni ad halda, er pd eigi 
svo vandad sem skyldi, einkum ad pvi lcyti ad mål og buningur 
er sumstadar i midur godu lagi. Svo er og efnid sundurlcitt sem 
edlilegt er. En ad valid heflr ekki tekist betur må sjålfsagt 
helzt kenna pvi, ad eigi hefir verid n6g um ad velja. Eigi ad 
sidur ruddu pessar hugvekjur sér til rums åsamt odrum hug- 
vekjum. — Ad rådi Pjeturs mun pad og hafa verid ad Pålsbænir 
(Jonssonar) voru gcfnar lit. Hann var ekki smcikur vid keppi- 
nauta nje peim motfallinn. 

På hafdi dr. Pjetur mikil og eflaust god afskifti af endur- 
skodun pgdingarinnar å bibliunni sjerstaklega ad pvi er Nvja- 
testamcntid snertir; og må telja pad start hans i senn bædi visinda- 


Digitized by Google 



265 

legt og alpj'dlegt. Ad pessu verki hans var ^'mislegt fundid ai 
suniuni; og kann pad ad vera, ad pj'dingin sje ekki eins nåkvæm 
og verid gæti. En Pjetur, sem var engin bokstafsmadur, åleit 
ekki naudsynlegt ad præda mjog ordarod frumtextans, sem oft 
htøtur ad verda oedlilegt i islenzkri tungu, og cfnid jafnvel fyrir 
pad torskildara en ella. En honum var hjer sem annarstadar 
mest um pad hugad, ad hugsunin nædist rjctl, hvad sem cinstok- 
um ordum lidi, og ad alt yrdi sem Ijosast og ad sem bcztum 
notum. Svo var honum einkar annt um ad utbreida bibliuna 
sem vidast medal alp^du manna, og sjlndi hann i pvi sem ileiru 
mikinn dugnad. Fyrir 611 afskifli hans af pcssu måli var hann 
gjordur heidursforseti brezka bibliufjclagsins. — Hvad honum 
var annt um ad menn hefdu sem bezt not bibliunnar må medal 
annars marka å pvi ad hann einnig pyddi og gaf lit Sluttan leid- 
advisi til ad lesa bibliuna 1862. 1 pessu sambandi må og geta 

pess, ad hann årin 1861 — 1863 gaf ut åsamt prestaskolakennara 
Sigurd i Melsted: Skijringar ijfir nokkra s ta di i Xyjatestamenlinu, 
og mun Pjetur sjålfur hafa samid sumar pcirra. Hafa sky’ring- 
ar pessar, sem flestar eru um nokkra stadi i brjefum postul- 
anna, sjålfsagt upphallega verid ur bibliupj’dingarfyrirlestrum å 
prestaskolanum, en peim verid nokkud breytt til ad gjora pær 
alp<’dlegri. 

På vann Pjetur einnig ad handbiik presta. Handbok su, 
sem prestar hofdu ådur haft um langan aldur, var nu alveg ur- 
elt ordin fyrir margra hluta sakir, og potti honum timi til kominn 
ad endurskoda hana. I pessu starfi sinu mun hann adallega 
hala lagt til grundvallar handbdkar-frumvarp Mynsters biskups 
(Udkast til en Alterbog). Ymislegt var fundid ad pessari endur- 
skodun, en pad ekki hvad sizt, ad hann hefdi ekki adra par i 
rådum med sjer; og svo polti endurskodunin ekki nogu rækileg 
og vidtæk. Petta ålit manna, ad endurskodunin hefdi ekki nåd 
nogu langt, vard pvi almennara er lengra leid, og leiddi pad til 
pess ad skommu eftir hans dag var efnt til nj’rrar handbokar 
presta, er betur gæti samsvarad krofum limans. En adgætandi 
er, ad på er Pjetur endurskodadi handbokina var naumast kom- 
inn timi til ad gjora svo gagngerda endurbdt i pessu tilliti, sem 
annars hefdi verid æskilegt. Pad var og skodun hans, ad i 


Digitized by Googie 



266 


hveiju sein væri, væri hentugast ad gcra engin storstokk, heldur 
feta sig åfram smalt og smått; pad mundi verda affarasælast. 

IJka adferd hafdi hann med tilliti til Sdlmabokarinnar. 
Honum var pad snemma ljost, ad islenzku kirkjunni væri porf å 
n^rri sålmabok og betri en aldaméta-bdkin, sem er svo ofl koll- 
ud. På er efnad var til hennar var andleysi alment i kirkjunni, 
ad morgu leyti mcira en bædi fyr og sidar; og svo var islenzk 
tunga på i nidurlægingu og kvedskapur yfirleitt å lågu stigi bædi 
ad efni og ordfæri og ollum ytra biiningi. I årsriti presta i Por- 
nespingi sydra (1847) kom hann fram med vel rokstudda bæn 
til påverandi biskups um n£ja messusdngsbék, »sem ad efninu 
til geyrndi i sjer fjårsjddi kristinnar truar og ad ollu skipulagi 
sambydi sanngjarni eftirvæntingu almennings«. En petta var 
ekkert åhlaupaverk; og po ad Helgi biskup Thordersen væri 
pessu måli hlynntur vard po årangurinn i bråd ekki annar en så, 
ad gefinn var ut n$r vidbætir vid sålmabokina (1861). Petta 
potti sem von var »litilfjorleg botågamalt fat«, og mun vidbætir 
pessi hafa fremur litid verid notadur, en var po prentadur tvisv- 
var. På er Pjetur var ordinn biskup 1866 tdk hann brått ad 
reyna ad koma å naudsynlegri endurbdt i pessu efni og cfna til 
n^rrar sålmabokar. Starfadi hann sjålfur mikid ad undirbun- 
ingi bokarinnar åsamt sira Olafl Pålssyni domkirkjupresti og 
sira Stefåni Thorarensen å Kålfatjorn. Sira Stefån, sem var 
mjog sålmatrodur madur og skåld, vann po langmest ad bdk 
pessari. Hin n£ja sålmabok, sem po i raun rjettri ekki var ann- 
ad en hin gamla sålmabok endurskodud og bætt, kom ut 1871. 
Ritadi biskup rækilegan iormåla fyrir henni og mælti sem bezt 
med henni. En pad kom fvrir litid; menn liofdu vonast eftir 
miklu gagngerdari breytingu, og vard bokin fyrir allhordum 
domuin lir j' r msum åttum, sumum reyndar ærid dbilgjornum, en 
aflur hofdu adrir vid allgod rok ad stydjast; pvi ad eftir pvi 
sem nu var komid pekkingu manna å edli islenzkrar tungu og 
kvedskap måtti gera meiri krofur. Pad er og cigi éliklegt, ad 
breytingin hefdi ordid nokkud gagngerdari ad pvi leyti sem Dr. 
Pjetur åtti pått i henni, ef hun hefdi komid medan hann var 
yngri, en nu var hann kominn å cfri år og farinn ad verda i- 
haldsamari. Riskup reyndi fyrst um sinn ad verja bokina, aud- 




Digilized by Google 



267 


vitad hdgværlega, eins og hans var von og visa. En par kom pd 
ad hann ljet undan krofum peim, sem gjdrdar voru, og efnadi 
nu til alveg n^rrar bokar med pvi ad setja n£ja neind til ad 
undirbua pad mål (1878). Nefnd pessi starfadi i nokkur år ad 
verki pessu, og k m sidan med alveg n£ja sålmabok (1886), er 
betur samsvaradi krofum timans og porfum kirkjunnar. Ad 
pessari bok vann biskup ekkert sjålfur. En pad var honum til 
mikils soma, hvernig hann snerist vid pessu måli, prått fyrir 
pad, sem å undan var farid. 

På var barnalærdåmsbokin eftir. Af pvi, sem hjer heiir 
verid talid, var nu reyndar minst adkallandi med hana, pvi ad 
hun var eigi ordin svo mjdg å eftir timanum sem hid annad. 
Pvi ljet biskup endurbot i peim efnum geymast lengst. En hon- 
um var pad po ljost, adcngin mannaverk geta stadid til lengdar, 
en purfa a. m. k. ad skifla um buning vid og vid. Petta hdfdu 
menn og fundid i Danmorku, ad pvi er barnalærddminn snertir; 
par var kominn å gang n^ barnalærdomsbok eftir Balslev biskup 
og var par alment notud. Sira Olafur Pålsson p^ddi hana å is- 
lenzku og var hun logleyfd um pad leyti er Pjetur vard biskup 
(1865). Hvort pad hefir verid ad hans rådi eda ekki er okunn- 
ugt um; en farinn var hann på ad råda um margt i kirkjulegum 
efnum. Barnalærddmskver petta var notad almennt i nokkur år, 
en nådi hjer p6 aldrei verulega almennings hylli. En på var 
Pjetur biskup vakandi eins og vant var, og så ad hjer purfti ad efna 
til njrrar barnalærdomsbokar. Vildi hann helzt ad hun yrdi 
frumsamin å islcnzku. Sjålfur var hann på mjdg tekinn ad eld- 
ast og hafdi ærid ad starfa; treysti hann sjer pvi ekki ad rådast 
i pad od semja sjålfur pesskonar bok, enda må vera ad pad 
hafi dregid ur honum, hvernig j'’insum endurbotalilraunum hans 
hafdi verid tekid å sidari årum. Sneri hann sjer på til pess 
manns, er hann vissi bezt til fallinn, en pad var sjera Helgi 
Håltdanarson, kennari vid prestaskolann. Sjera Helgi, sem jafn- 
vel hafdi verid ad hugsa um petta ådur, vard vel vid pessu og 
samdi barnalærdom pann, sem vid hann er kendur. Kvcr petta 
kom ut 1877 og hefir alment verid notad sidan. En eigi var 
Pjetur biskup enn uppgelinn og årid eftir kom ut eftir hann 
Stutlur leidarvisir til ad spyrja born ettir kveri sjera Helga. Er 


r 

Digitized by Google 



268 


hann ofur audveldur, ef til vill um of. Kver petta heflr verid 
prentad tvisvar, en mun po aldrei hafa verid notad mikid. 

Pannig hafdi Dr. Pjetur bædi ådur en hann vard biskup og 
eftir pad gjdrt margar endurbætur pvi nær å ollum innri svæd- 
um kirkjulifsins. En honum var pad ckki nég; hann vildi ad 
enn fleira lev ti vinna gagn til eflingar gudsriki og gédura sidum 
å fdsturjord sinni. Par til må telja, ad hann safnadi $-msum 
gédum Smdsogum litlendum og pj'ddi pær å islensku. A pessu 
byrjadi hann tiltolulega snemma. Fyrzta hefti af småsogum 
pessum kom ut 1859. på vard alllangt hlje. En å efri årum 
sinum tok hann aflur til vid pad, og komu på ut nokkur små- 
sagnahcfli, er hann hafdi safnad og pVtt. Sogur pessar eru allar 
meira eda minna sidferdislegar ad efni og hentugar til lestrar 
handa unglingum, var peim mjog vel tekid af alpydu manna 
eftir pvi sem gerist, og hafa flestar peirra verid gefnar ut oflar 
en einu sinni. 

Fremur er pad beint i kirkjulega ått, ad hann gaf einnig 
lit Kristileg smdril, er somuleidis voru einkum ætlud unglingum 
og jafnframt alpVdu manna. Smårit pessi komu lit å årunum 
1865—1869. Sidan gaf hann aflur ut Nå kristileg smdrit 1874. i 
hvorutvcggja småritum pessum heflr hann sjålfur skrifad margt 
bædi p$lt og frumsamid, og er pad alt vel valid og ågætlega 
frå pvi gengid. Medal ritgjordanna i småritunum 1874 er ågæt 
grein um Pål postula, er hann ad sogn sjonarvotts skrifadi i 
mesta snatri alveg fyrirvaralaust og ån nokkurra studningsrila. 
Svo var hann par vel heima. 

Tvisvar gekst Dr. Pjetur fyrir stofnun annarskonar kirkju- 
legra timarita. I fyrra skiftid var pad Årsrit presta i Porsnespingi 
sydrci 1847 medan hann var par prestur og profastur. i sidara 
skiftid var pad Årsrit prestaskålans 1850, er hann gaf ut medan 
hann var par forstodumadur, åsamt samkennara sinum Sigurdi 
Melsted. 1 båOum pessum ritum eru 5' msnr nierkar ritgjdrdir 
flestar trumsamdar, og heflr hann ått mciri hlutann af peim. En 
hvorugu pessu timariti var eins vel tekid og pau åttu skilid 
og urdu pau bædi skammær eins og raun heflr åorOid um tiest 
kirkjuleg timarit vor. Af hinu fyrnefnda timariti komu ad eins 
lit 2 årgangar, og af hinu sidarnefnda ad eins 1 årgangur. Var 


Digitized by Googte 



269 


pad eigi litill skadi, pvi ad Dr. Pjctur hafdi betri tok å pvi cn 
flestir adrir landar hans hafa haft ad st£ra slikum ritum. 

i dagblodttnum svonefndu, bædi pcim sem hann sjållur 
sl^rdi, og odrum eru margar godar greinir eftir hann um kirkju- 
Icg efni. Sumar cru sjållstædar ritgjordir, en sumar svor gegn 
ritgjdrdum eda greinum annara. Venjulega pagdi hannn vid år- 
åsum pcim, er gjordar voru å sjålfan hann, cn var jafnan bodinn 
og buinn til ad taka svari annara, ef hallad var å kirkjuna eda 
prestastjettina'ad dsckju ad hans ddmi. Pad parf ekki ad taka 
pad fram ad aldrci halladi hann å nokkurn mann ad fyrra bragdi 
nje bar å adra lastmæli. En på er hann svaradi udrum, hvort 
heldur pad var til varnar fyrir sjålfan sig eda adra, og yfir hof- 
ud hvad sem hann ritadi, på ritada hann altaf blått åiram sann- 
gjarnlega og hogværlega og hlutdrægnislaust eins og stodu hans 
somdi og hvcrjum godum nianni er samhodid. Hann var ekki 
adeins mikill rithdfundur, heldur og gddur rithdfundur i ordsins 
bezta skilningi. 


Digitized by Google 



X. Heimiiislff. Æfilok. 


Pjetur biskup bjd alia sina tid i htisinu nr. 16 i 
Austurstræti, |>ad var litid hus er hann keypti [jad 1847, 
en hann ljet stækka |)ad mjog, bædi bæta vid austur- 
'••'’ndann og byggja ofan å J>ad. Å nordurhlid hussins 
Pitvøer dyr, hinar eystri til ihudarherbergjanna, hinar 
ut Krutileg snrri vesturenda, lågu inn i skrifstofurnar, jjær 
og jafnframt alp^ifremri stofunni sat biskupsskrifarinn, i 
1865—1869. Sidan gat ininn sjålfur vid stort skrifbord undir 
hvorutveggja småritum pessoda skrifbordsins var stér hæg- 
bædi pytt og frumsamid, og er ’ssi, sem gestir vanalega såtu 
frå pvi gengid. Medal ritgjordannikupinn. Auk Jiessa voru 
grein um Pål postula, er hann adbergi og bordstofa, en 5 
mesta snatri alveg fyrirvaralaust og åiP'erdu var allstér bord- 
Svo var hann par vel heima. 'lur og adrar veizlur. 


Tvisvar gekst Dr. Pjetur fvrir stofn 
legra timarita. 1 fyrra skiftid var pad Arsrit pfi 
sydra 1847 medan hann var par prestur or 
skirtid var pad Årsrit prestaskotans 1850, r 
hann var par forstodumadur, åsamt sam T 
Melsted. 1 bådum pessum ritum eru y 
flestar (rumsamdar, og hefir hann ått m 
hvorugu pessu tiinariti var eins vel t 
og urdu pau bædi skammær eins og rr 
kirkjuleg timarit vor. Af hinu fyrnefnt 
lit 2 årgangar, og af hinu sidarnefnda 


Jjvi blomstra- 
\urhlid huss- 


‘urnlt 

i 


Ilir vita, 
id tekur 
(ft i J>ess- 
.skups- 

i æ n - 

im flesi* 
ad eins 


L 


* Googie 



t 



Fri'i Slgridur Bogmldltir 18GC. 


Digitized by Google 


273 


gelid. Sigrid ur 61st upp å Stadarfelli og fjekk eins og 
adrar dætur Boga stadgoda menntun i ollum kvennleg- 
um storfum og boklega menntun meiri en jiå vartizka. 
Jardpriidur Jonsdottir modir hennar var hin mesta at- 
gerfiskona, skorungur i huskap og hinn hezti læknir; 
hun var fædd å Stad i Grunnavik hinn 8. mai 1776, 
giptist Boga Benediktssyni 1795 og do å Stadarfelli 13. 
raarz 1858. 1 2 ) Bogi og JardJjrudur åltu 10 born og af 



Hus Pjelurs bisklips i lleykjnvik, sjcfl fra Austurstncli. 


t>eim komust 8 til fullordins åra.*) Fru Sigridur hafdi 
gott tækifæri til ad læra huskap af modur sinni, enda 
vard hun hin mesta bukona. Arid 1836 sigldi Sigridur 
Bogadottir med seglskipi frå Stykkisholmi og dvaldi år- 
langt i Kaupmannahofn; jiar åtti hun tvo braedur Bene- 

1) Nordanfari VI, 1858, bis. 55—56. Pjodélfur X, 1858 bis. 
74, 84. Pjédolfur segir medal annars »pad er ckki oflof um på 
framlidnu po vjer segjum, ad hun muni hafa verid einhvcr hin 
mesta merkiskona hjer å landi« og likt farast Nordra ord, par 
segir medal annars um fru Jardprudi: »Hondin var åvalt utrjelt 
til ad bæta ur porfum hinna snaudu eda hverju pvi sem til 
båginda syndist horfa med stakri råddeild og hjålpsemi«. For- 
eldrar fru Jardpriidar voru Jon Sigurdsson prestur i Grunnavik, 
Arnarbæli og Holti i Onundarfirdi og Solveig 6lafsd6ttir, svstir 
Olafs Olavius kamersekretera. 

2) Pau eru talin i Fcdgaæd. Videy 1823 bis. 74—75. 

18 


Digitized by Google 



274 


dikt og Jens, sem bådir voru stérkaupmenn |>ar i bæ 
og j)å i uppgangi. 1 ) SigriSur Bogadéttir giptist Pjetri 
Pjeturssyni prdfasti å Stadastad 23. eda 24. ågust(?) 
1841 og fluttist til Reykjavikur sumarid 1848. Eptir 
dauda Pjeturs biskups flutti hun sumarid 1892 til Kaup- 
mannahafnar og bjd hjå ddttur sinni, landshofdingjafru 
Elinborgu Thorberg 1892 — 1895, en sidan hjå yngri 
dottur sinni, fru ttøru Thoroddsen. Fru Sigridur and- 
adist i Kaupmannahofn 10. marz 1903, å 85. aldursåri.*) 

Fru Sigridur var hin mesta busjslukona og sistarf- 
andi utanhuss og innan og måtti heldur ekki sjå adra 
dvinnandi, heimili hennar var J>vi fyrirmynd hvad 
verknad snerti og husstjorn; åtti opt ad koma Jiangad 
slulkum til kennslu, en f>ad fengu færri en vildu. Dæt- 
ur sinar ljet hun læra allt, sem husstjorn snerti, eigi ad 
eins sauma og hannyrdir, almenna boklega menntun, 
tungumål og hljodfæraslått, heldur hjelt hun jjeim lika 
til lærddms 1 allri tdvinnu og matargjord og ljet jpær 
fåst vid hvert £>ad verk, sem å heimili er titt og buid 
J)arf. »Ekki tekur å nema Jjurfi« var ordtak hennar 
vid dæturnar. »I 3 id jnirfid ad kunna verkin, ef J)id eig- 

1) Af Boga og Jardprudi å Stadarfelli eru komnar miklar 
ættir bædi å fslandi og erlendis. Afkomendur peirra brædra 
Jens og Benedikts hafa tvistrast uni vida verold, flestir peirra 
bua og hafa buid i Kaupmannahofn, cn sumir annarstadar i 
Danmdrku, i Sviariki, Siam, Caiiforniu, Sumatra, Argentina og 
vidar. Bogaættin pdtti audsæl mjog å Breidafirdi frå pvi Brok- 
eyjar-Jon forfadir hennar kom frå Englandi 1604 »stdraudugur 
af lausafjc«. Svo er enn, ad i peim greinum ættarinnar, sem er- 
lendis dvclja, er margt efnad 161k og sumt stdraudugt. Til frod- 
leiks fyrir islenzka ættfrædinga set jeg lijer i vidauka skrå yfir 
afkomendur peirra brædra Jens og Bcnidikts Benedictscn og 
bua peir allir erlendis. Skråin er samin ad fyrirsdgn kapteins 
Jens Jacobs licncdictsen, sem å fyrri årum var mjog vidforull å 
verzlunarferdum um austurhluta Asiu, til Kina, Japan og vidar; 
hann er fæddur å Islandi, å Isafirdi 29. april 1833. 

2) Pegar Sigridur biskupsfru do var hennar ad eins laus- 
lega gctid i islcnzkum biddum; par sjåst pd annars stodugt i- 
burdarmiklar lofgreinar um æfi manna og kvenna, sem ad eins 
drfåir pckkja, en liklega eru pær greinar borgadar sem augK's- 
ingar. 


Digilized by Googie 



275 


id ad geta sagt odrum fyrir um jniu«. Fru Sigridur var 
råddeildarsom i storu og småu og vildi ekki, ad neitt 
spilltist eda eyddist ad éjjorfu, en storgjoful var hun 
opt og rausnarleg og hinn mesti bjargvættur margra 
fåtækra, en um gjafir hennar fengu fåir ad vita adrir 
en {)eir, sem fyrir urdu; gédgjordasemi hennar f6r fram 
i kyrrjiey og hun kunni bezt vid ad hafa å {>vi hid 
gamla snid, eins og verid hafdi å Stadarfelli og odrum 
stérheimilum vid Breidafjord, f)egar hldmadldin var i 
]jeim hjerudum i ungdæmi hennar. Hun dro t. d. ad 
sjer å haustin miklar birgdir af matvælum, korni, baun- 
um, kjoti, smjori o. s. frv. og Ijet svo hin fåtæku heim- 
ili sækja til sin Jjegar hardna tok å vetrum J)ad, sem 
J)au helzt vanhagadi um. Fru Sigridur kom med odr- 
um frum t Reykjavik å tovinnukennslu fyrir fåtæk 
stulkuborn, ték |>ått i Jmsum bazorum o. s. frv., en 
yfirleitt vann hun {>6 liknarstorf sin i kyrrjjey og kom 
mjog sjaldan opinberlega fram. 

Begår mislingadrepsottin gekk i Reykjavik 1882 
åttu margar fåtækar fjolskyldur mjog bågl og gjordi fni 
Sigridur |)å allt, sem hun gat, til {)ess ad hjålpa Jieim, 
med peningum og mat. Vinnukonur å heimili hennar 
lågu jiå allar i mislingum og folk var éfåanlegt til ad- 
stodar. Bå eldadi fru Sigridur sjålf mat eigi ad eins 
fyrir hcimilid heldur og fyrir marga fåtæklinga, er ekki 
gåtu veitt sjer neina bjorg, og sendi svo hina yngri 
dottur sina med matinn til hinna bågstoddu heimila i 
uthverfum Reykjavikur. 

Fru Sigridur var sidavdnd mjog og stundum her- 
ord um |>ad, sem henni |)6tti midur fara, gerdi hun sjer 
engan mannamun, en sagdi skodanir sinar afdråttarlaust, 
hverjum sem i hlut åtti. Hun hjelt fast vid forna sidi, 
skeytti litid um tizkuna og skipti sjer ekkert af |>vi hvad 
fdlk sagdi um B a ^ sem var r i e,t °fi ff otl hennar å- 
liti. Yfir henni var toluvert af fornislenzkum hofd- 
ingjablæ og framganga hennar var tiguleg vid håtidlcg 
tækifæri. Afkastamikil var fru Sigridur til allra verka. 


Digilized by Googie 



276 


rådrik nokkud og vildi låta hlyda sjer. trygg var hun 
og vinfost og raungod Jiegar å |)urfti ad halda. Fru 
Sigridur var vel hagmælt, en t6k litid å Jjvl, hun skrif- 
adi |jo langt leikrit med sidferdislegri stefnu og eru i |>vi 
morg kvædi; leikrit jietta er enn til. Fru Sigridur var 
å yngri åruni frid kona, beinvaxin og grannvaxin og 
vaxtarlagid allt i godu samræmi, hun var mjog hjalm- 
fogur og hjelt lilnrhætti sinurn fram å elliår. 


odrum gordum i Reykjavik. Hun Qekk lika morg blom 
frå Englandi og Danmorku og proskudust sum ()eirra 
vel, enda vantadi ekki possunina, {jvi fru Sigridur elskadi 
blomin sin; hun var ein hin fyrsta kona i Reykjavik, 
sem verulega Ijel sjer annt um blémrækt utanhuss, og 
å fyrri årum var gardur hennar fyrirmynd, sem margir 
kom u ad sjå, en sidar meir gekk hann nokkud lir sjer 
er ellin færdist yfir hana. Eptir ad fru Sigridur flutti 
sig ur Reykjavik varedlilega, eins og venja er å lslandi. 



Lilil skak nf gnrdinuin bak vid liusid. 
Annafl revnividnrtrjed. 


Fru Sigridur hafdi 
hid mesta yndi af blom- 
rækt og vardi å sumr- 
um ollum fristundum 
sinum til ad hjukra ad 
blomum sinum og mat- 
jurtum. Reynitrjen tvo, 
sem stodu vid husid, 
hafdi hun sjålf plantad, 
fjekk ungar småplontur 
ur Hafnarfjardarhrauni, 
sem uxu vel og jirdud- 
ust; hun Ijekk evrar- 
ros nordan lir landi og 
planladi hana fyrst allra 
i Reykjavik; lir gardi 
fru Sigridar eru vist 
flestar eda allar eyrar- 
rosar-plontur komnar i 


Digitized by Gocj^Ie 


277 


å fåum årum biiid ad skemma og eydileggja allt, er htin 
hafdi plantad. 

Pjetur biskup og Sigridur Bogadottir eignudust 6 
born, en af Jieim komust ad eins j>rjii til fullordins åra, 
einn sonur. Bogi Pjetursson hjeradslæknir i Bangårvalla- 
sfslu (f 22. des. 1889 1 ) og dæturnar Elinborg Anna 
Jensina, sein giptist landshofdinga Bergi Thorberg, og 
f 3 ora kona professors Dr. I’orv. Thoroddsen. Brir dreng- 
ir don å ungum aldri (Pjetur, Bogi og Brvnjolfur 2 ). 
Pau lijon toku til fosturs Kristinu ddttur Pjeturs Gud- 
johnsen orkanleikara og var hun hjå |>eim til |)ess hun 
giptist Lårusi profasti Hallddrssyni. 

Heimilislifid hjå Pjetri biskupi leid frani med still- 
ingu og ro eins og å heimilum annara embættismanna 
i Bevkjavik; hærinn var |)å litill og hcimilisfolkid å 
llestuni heimilum Jiekktist og umgekkst hvad annad. 
Embættismenn komu saman vid og vid hver hjå odrum 
å spilakvoldum og hjeldu einstoku sinnum stærri bod. 
Danzleikir og gledileikir voru hafdir stoku sinnum å 
vetrum og toku flest heimili einhvern |>ått i Jieim. 
Lærisveinar skélanna komu jiå miklu optar saman å 
heimilum embættismanna i Bevkjavik en sidar er ord- 
id, enda voru flestir eda allir i kosti i »husunum«, sem 
kollud voru, og hopadi unga folkid sig sanian å 5’ ms_ 
um heimilum til skemtunar og gladværdar; litilif å 
»kafé«-um var f>å ojiekkt å fslandi, og fåir Hafnarsidir 
hofdu nåd ad festa rætur, allar stjettir hjeldu islenzk- 
um sidum og lifnadarhåttum. Å heimili Pjeturs bisk- 

t) Bogi læknir var giptur Kristinu Skuladottur Tliorar- 
ensen, tveir synir peirra, Skuli og Pjetur, eru nu vid håskolann, 
Skuli cantl. med & chir. i januar 1908. Landshofdingjafru Elin- 
borg Thorberg og dåttir hennar Sesselja Thorberg bua i Kaup- 
mannahdfn, Pjetur Thorberg sonur hennar (f. 4. des. 1870) dé 10. 
april 1897. Sigridur Thoroddsen (f. 26. juli 1888) do 7. april 1903. 

2) f brjefi til Finns Magnussonar 1. sept. 1846 segir Dr. 
Pjetur, ad hann på 1 mislingunum liafi mist »skynugan oglråbær- 
an son« årsgamlan, pessi drengur hjet Pjetur; s. å. fæddist annar 
drengur Bogi Pjetur, sem dd å lyrsta åri, en Brvnjolfur fæddist 
i Reykjavik og do lika ungbarn. 


Digilized by Google 



278 


ups var jafnan gestkvæmt, til hans åttu margir erindi, 
prestar og adrir, og å sumrum komu |)ar margir ut- 
lendingar, einkum Frakkar og Englendingar bædi sok- 
um embættisstodu Dr. Pjeturs og af }»vi heimilisfélkid 
kunni ad tala utlend mål. Voru Jiad opt tignir gestir 
sem komu i biskupshusid, stundam prinzar og låvardar 
og foringjar å hiniim fronsku herskipum komu jiar 
jafnadarlega. I utlendum ferdabdkum er |)vi vida getid 
um Pjetur biskup og f6lk hans. 1 ) f*egar Napoleon prinz 
kom til Reykjavikur 1856 gaf hann ad skilnadi 5 T msum 
embættismonnum gddargjafir, Dr. Pjetrigaf hann mvnd 
sina og forlåta spilados, en }>au hljédfæri voru |>å sjald- 
sjen å lslandi.*) Dr. Pjetur skriiadist å vid skåldkon- 
una Benedicte Arnesen-Kall alla æfi eptir ad hun hafdi 
verid å Islamli. 

f’ad mun hverjum Ijdst, ad Pjetur biskup, sem af- 
kastadi jafn miklu, hlaut ad vera hinn mesti starfsmad- 
ur, enda måtti heita, ad hann væri aldrei évinnandi. 
Dr. Pjetur var mjog årrisull og fdr optast å fætur milli 
kl. 5 og 6 å morgnana; å vetrum ljet hann leggja eldi- 
vid i ofn sinn å kvoldin og kveikti sjålfur i ofninum 
jjegar hann kom å fæiur, Iongu fyrr en annad heimil- 
isfolk; settist hann ()å jiegar vid skriptir og ritadi margt 
af hinu bezta, er hann skrifadi, å jjessum fyrstu morg- 
unstundum. Milli kl. 7 l /t og 8 fdr Dr. Pjetur ut i 
gongutur hvernig sem vedur var og bordadi morgun- 
verd er hann kom heim aptur kl. 9. Vanalega gekk 
hann upp ad Oskjuhlid og sneri jafnan vid hjå sama 
steini, stakk hann staf sinum i steininn i hvert skipti 
sem hann snen vid og var J)ar komin hola allmikil i 
steininn. Frå kl. 9—2 og 4 — 7 var skrifstofan opin og 
å |)eim tima gegndi hann embættisstorfum; kl. 2 gekk 
Dr. Pjetur aptur eitthvad, |)å vanalega ut å Mela eda 
vestur ad Brådrædi og å sumrum gekk hann stundum 

1) T. d. i hdkum eflir Benedicte Arnesen-Kall, Lord 
Garvagli, Lord Dufferin, Antony Trollope, Baumgartncr o. H. 

2) Fjodolfur VIII, bis. 119. 


Digitized by Google 



279 


lika milli kl. 7 og 8 å kvoldum. Gongur {»essar taldi 
hann sjer naudsynlegar til heilsubétar og hressingar og 
hjelt hann {>eim medan hann lifåi, ad eins seinasta år- 
få voru }»ær ordnar toluvert styttri en ådur. 1 2 ) t*egar 
Pjetur biskup hafåi bordad mfådegisverd kl. 3 fjekk 
hann sjer vanalega litinn lur sitjandi i hægindastél sin- 
um, en aldrei lagdist hann til svefns å dogum {»egar 
hann var heilbrigdur. Pjetur biskup var héfsamur i 
mat og drykk, {»6 neytti hann vins daglega med mat, 
en ad eins af skornum skamti. Å fyrri årum reykti 
Dr. Pjetur mikfå, en var alveg hættur {»vi å seinni år- 
um, en t6k }»å i neffå. Pjelri biskupi J»6tti gaman ad 
spilum og tafli og kenndi bornum sinum ollum skåk. 
Ein hin bezta skemmtun Dr. Pjeturs var ad tefla skåk 
vid gdda skåkmenn, enda var hann sjålfur ågætur skåk- 
madur, optast tefldi hann vid Pdru ddttur sina, stund- 
um vid Jon brodur sinn, sem bædi voru ågætlega fær i 
{»eirri list; å kvoldum tefldu {»au hjdnin Dr. Pjetur og 
fru Sigrfåur stundum kotru, sem Pjetur biskup lengi 
hafdi haft gaman af.*) Pjetur biskup fylgdi vel med 

1) Eitt sinn var gestur einn i samkvæmi hjå Bergi amt- 
manni Thorberg ad tala vid Pjetur litla Thorberg, sem på var 
fårra åra og spurdi hann: »hvad vilt pu nu vera, Pjetur minn 
pegar pli ert ordinn stdr. Viltu ekki verda biskup eins og afi 
pinn?« »Nei« sagdi Pjetur litli. »Hvers vegna«. »Nei! biskupar 
purfa svo inikid ad ganga«. Hann hjelt, ad gongurnar værn 
skyldukvod å biskupsembættinu. 

2) 1 brjeti dags. Stadastad 9. mai 1846 til Arna Helgason- 
ar stiptsprdfasts talar Dr. Pjetur um kotru å pessa leid: 

»1 kotru var jeg nogu godur å årunum, po jeg hafi meir 
idkad skåktafl i Hofn og å seinni timum; seinast tefldi jeg kotru 
vid sjera Stephån å Mosfclli i fyrra sumar, en beid po dsigur, 
sem jeg p6 mest eigna vanaleysi minu seinustu årin, af pvi hjer 
kann engin ncitt tafl heldur spila allir kaupstadarbuar hjer nær- 
lendis, en jeg vona ad sira Stephån gefi mjer revanche. Gaman 
pætti mjer ad heyra, hvernin ydar håæruverdugheit farid ad halda 
kotrunni fram .... langar mig po strax ad leggja stein i lagid 
med pvi ad halda med kotrunni, en pad er så ågalli å honum, 
ad hann er langt til sdttur og hefir ef til vill å sjer dålitinn sjer- 
vizkublæ«. 

»Kotran er ågætt lifgunarmedal, al pvi hun spennir sina- 


Digitized by Googl 



280 

timanum og hjelt morg dagblod og limarit donsk og 
fronsk og å seinni årum las hann fjolda franskra rita 
sjer til skemmtunar. Fronsku læråi Pjetur biskup ekki 
fyrr en hann var kominn yfir fimtugt, en vard vel ad 
sjer i Jieirri tungu og taladi hana og ritadi. Pjetur 
biskup var listaskrifari bædi å snarhond og fljétaskript, 
sumt af J>vi sem hann ritadi a vngri årum er eins og 
eirstunga og alltaf var rithond hans fogur og glogg, 
var hann ordinn dålitid skjålfhentur sidustu årin sem 
hann lifdi. 

Eins og fyrr var getid var Dr. Pjetur Pjetursson 
fåtækur madur og i tolu verdum skuldakroggum er hann 
kom til Reykjavikur 1847, og hafdi [)å mikinn tilkostn- 
ad. 1 ) Honum tæmdist svo dålillir arfar frå Viduvollum 
og Stadarfelli, svo hann komst ur skuldum.*) Ekki vard 


kerfid (taugakerfid) med peirri évissu og eftirvæntingu, sem ten- 
ingakastinu fvlgir, en hun hefir pad fram yfir flest dnnur spil, 
ad hun preytir ekki, vegna pess hun spennir ekki sinarnar (taug- 
arnar) i sifellu, heldur er sifeld breyting å teningakdstunum, svo 
eftirvæntingunni er jafnskjott fullnægt og hun er å hæstu troppu. 
Kotran er lika lærdomsrik af pvi hun synir, hvernig ollu lifi 
okkar er varid, vid getum einungis buid alt sem bezt i haginn 
fyrir okkur, en eigum po allajafna i ovissu, hvernig utlallid 
verdur, pvi pad eru på adrir teningar, sem skamta allt saman 
af Kotran synir stddu på, sem hid endanlega stendur i til hins 
oendanlega, hitt verdur eins og toflurnar ad rada sjer sem bezt 
nidur undir limråd pessa; pessvegna er mannlegt lif eintom 
eftirvænting«. 

1) 1 brjefl til Jons brodur sins 30. sept. 1848 segir Dr. 
l’jctur medal annars: »jeg å nu, pjer ad segja, langtum minna 
en ekkert« og 12. febr. s. å. segir hann: »jeg er kominn å på tru, 
ad mjer sje dmdgulegt ad lifa, hvar sem jeg er; pad ercinsogut- 
giptirnar sprelti upp af engu otcljandi og gleypi 611 launin«. 

2) I fvrri daga var mikid talad um audinn å Stadarfelli, 
enda var Bogi Benediktsson audugur af fastcignum, eftir pvi sem 
på gerdist; mjer hefir talist svo til ad hann muni hafa ått 5 
hundrud hundrada i jordum, en efnin gengu nokkud saman å 
seinuslu årum hans, bornin voru morg og sum purftu mikla 
hjålp, eins og t. d. Benedikt, sem komst i fjårkroggur; 1845 skipti 
Bogi nokkru af fje sinu (um 160 hundr.) medal barna sinna, po 
nokkud misjafnt. Arfshlutar barnanna urdu pvi sidar ekki svo 
miklir. Til eru enn lédsedlar fru Sigridar vid skipti å Stadarfelli; 


Digitized by Google 



281 


ha n n rikur af erfdafje, en med stakri hags^ni og starf- 
semi uxu smått og småtl efni hans å longum tima, svo 
ad hann var ordinn audugur madur å elliårum, eptir 
J>vi sem Jiå gerdist å fslandi. Laun Dr. Pjeturs vid 
prestaskolann vom allgod, J>vi peningar voru |>å i 
miklu hærra verdi en nu og djiarfa eydsla og munadur 
{ækktist |iå ekki i Reykjavik; å |ivi enibætti hvildu 
heldur ekki neinar skvldukvadir, og sagdi Dr. Pjetur 
sidar, ad forstodumannsembættid hefdi i raun rjettri 
verid miklu belur launad en hiskupsembættid, Jio bisk- 
upstekjurnar ad nafninu til væri toluvert hærri. Fru 
Sigridur var bukona agæt, nvtin og hirdusom, en sjålf- 
ur var hann hagsynn mjog i ollum peningasokum. 
Godgjordasom voru {>au hjonin bædi og opt storgjoful, 
en efni {>eirra blessudust samt, |)b utgjoldin opt væri 
mikil; Dr. Pjetur var um langan tima einn af adalstytt- 
um hæjarljelagsins i Reykjavik, bad munadi drjugum 
um Jiad, sem hann lagdi til almennings Jiarfa. 

I Jiå daga var enginn banki og enginn sparisjodur 
å fslandi; 1 ) }>eir, sem vildu åvaxta Qe sitt, urdu annad- 
hvort ad kaupa jardir eda donsk rikisskuldabrjef. Marg- 
ir voru {ni sokum hankaleysis i vandrædum, sem {nirftu 
å fje ad halda, og leitudu sumir til Dr. Pjeturs og var 
hann alltaf flis å ad låna fje jiegar hann hafdi jiad til, 
|)6 jiad eflaust hefdi bædi verid vissara fvrir hann og 
miklu umstangsminna ad kaupa donsk skuldabrjet, en 
hann leit meira å })6rf manna, {16 Jiad veitti lionum 
engan åhata en toluvert erfidi og umstang ad vera 
skuldskeyttur vid marga einstaka menn, Jiad hefdi verid 
ædi fvrirhafnarminna ad eiga utlend skuldabrjef og 

i fodurarf fjekk hun 15. mai 1850 288 rd. 75 sk., pa fengu brædur 
helmingi meira en systur, og i médurarf ték hun 31. juli 1858 
1353rd. :i6sk. Allur arfur hennar var på 1642 rd. 75 sk. en i lif- 
andi lift haldi fadir hennar gefid henni 13 hundr. og 30 ålnir 
i fastcign. Pctta mundi nu ekki pj'kja niikill audur å vorurn 
dogum. 

1) Sparisjddur i Reykjavik var stofnadur 9. marz 1872, 
sbr. Stjdrnartidindi 1874, B. bis. 15—16. 


Digitized by Google 



282 


vextirnir voru hinir somu. Hjålpsemi hans i fiessum 
efnum var honum opt misjafnlega J>okkud, eins og 
gengur, og |iå komst så ordrémur å, a9 Pjetur biskup 
væri vellauQugur og rikastur madur å landinu; 1 2 ) f>6 
hann nu ekki væri }>a9, |)å uxu efni hans J)6 furdan- 
lega, enda stdd fjårsafniø yfir i langan tima. Sumir 
embættismenn hafa haft jafnmiklar tekjur eda meiri og 
|>6 verid oreigar, er j>eir fjellu frå, en |>ad er misjafnt, 
hvernig å er haldid. Af bdkum sinum hafdi Dr. Pjetur 
nokkurn ågoda, en J)6 aldrei nærri eins mikinn eins og 
sumir hjeldu. Postillu sina seldi hann Egli Jdnssyni 
fyrir 450 rd., en |)egar Egill d6, keypti hann forlags- 
rjettinn ad prjedikunum og hugvekjunum aptur af ekkj- 
unni fyrir 1000 kr. Af Jiessu er audsjed ad Egill Jons- 
son hefir haft allan adalgrodann å gudsordabokum Pjet- 
urs biskups.*) t*ad sem kom inn fyrir hinar bækurnar 
var optast reitingur og ekki var hart gengid eptir |i6 
utistandandi væri boksolufje fyrir morg år, og tapadi 
hann Jjannig eins og flestir islenzkir boksalar allstorum 
upphædum. Sumar bækur sinar gaf hann sjddum, sem 
fyrr hefir verid getid. 6teljandi sinnum lånadi Pjetur 


1) Liklega hefir Pjetur biskup verid rikastur islenzkra 
embættismanna er hann do, en sumir kaupmenn åttu miklu 
meira. Bu Pjeturs biskups hljop (skuldalaust), med hårri vird- 
ingu, å rumar 80 pusund kronur. Petta hefdi ekki pdtt mikill 
audur hjå hinum fyrri biskupum i lutherskuin sid, ad eg ekki 
nefni hina fornu kapolsku biskupa. Pad synir bezt, hve istand 
er fåtækt land i samanburdi vid onnur lond, ad 80 pus. kr. 
hofudstéll, sem gefur af sjer 3200 kr. årstekjur, skuli vera talinn 
storctlis audur. i Danmorku mundi så madur varia talinn med 
peim audugustu, sem hefdi 80 pus. kr. i årstekjur (samsvarandi 
hofudstbl upp å 2 millionir), og pé er audsafnid i stéru ldndun- 
um miklu meira. 

2) Samningar peirra Dr. Pjeturs og Egils cru enn på til. 
Eptir samningi 13. jan. 1855 fjekk Dr. Pjetur i ritlaun fyrir helgi- 
dagaprjedikanir sinar 450 rd., fyrir hugvekjur frå veturnottum til 
langafdstu 500 rd. (13. juni 1857); fyrir fdstuhugvekjur 400 rd. 
(1. sept. 1858); fyrir bænakver 120 rd. (28. juni 1860). Fyrir n$jar 
utgåfur Ijekk hann enga borgun. Alls fjekk Dr. Pjetur pannig 
hjå Egli Jonssyni 1470 rd. fyrir gudsordabækur sinar. 


Digitized by Google 



283 


biskup monnum småupphædir, sem hann aldrei Ijekk 
aptur og var stundum gédfusari å {jesskonar lånum en 
|)6rf gjordist; |)ad bar vist sjaldan vid ad hann neitadi 
monnum um lån, pegar hann hafdi fje handbært. 1 2 ) 

f*ad var émælt, sem {>au hjdn Pjetur og Sigridur 
gåfu naudstoddum og er {>ess medal annars getid i 
Fréda (VII. 1886, bis. 215). t*ar segir svo: »kunnugur 
og sannordur madur i Reykjavik hefir tjåd oss, ad bisk- 
up og fru hans gæfi fåtækum mikid, en vildu engan 
låta af vita. Vjer vitum, ad Jtetta er satt og |)ad er svo 
trulegt, })vi naumast getur hégværara og yfirlætisminna 
mann en Pjetur biskup Pjetursson«. I hvert skipti sem 
einhver opinber samskot urdu til liknar naudstoddum, 
fægar sivs eda hardindi båru ad hondum var Pjetur 
biskup jafnan efstur å bladi med rausnarleg tillog; var 
t>ad gjort af mannkærleika en ekki af fordild, J)ad mætti 
færa dænii til |)ess optar en einu sinni ad hann leyndi 
|)vi, hve mikid hann gaf. Årid 1871 var skiptapi mikill 
i Myrdal, 28 menn drukknudu og ljetu eptir sig 18 
ekkjur og fjolda munadarlausra barna. I’å gekkst Pjet- 
ur biskup fyrir samskotum og fjekk i nefnd med sjer 
Hilmar Finsen stiptamtmann og J6n Gudmundsson rit- 
stjéra, sofnudust J)å 1181 rd. 72 sk. (2363 kronur), sem 
urdu til mikillar hjulpar fyrir |>ær fjolskyldur, sem 
misst hofdu fyrirvinnu sina.*) Å samskotalista |)enna 
skrifadi Pjetur biskup sig fyrir 20 rd., en å sama lista 
gaf énafngreindur madur (N. N.), 80 rd. og vissi enginn, 
hver gefandinn var, en J)ad var lika Pjetur biskup, 
hann hafdi ekki viljad skrifa sig fvrir svo mikilli upp- 


1) Drukknum monnum neitadi Dr. Pjetur altaf um fje. 
Eitt sinn kom rilstjori einn, sem olt hafdi fengid Jan hjå honum 
og nåtturlega aldrei borgad, toluvert divadur til Pjeturs biskups 
og beiddi um lån, en Dr. Pjetur neitadi, på hdtadi ritstjorinn ad 
skrifa skammir um hann i bladid, en på reiddist Pjetur 
biskup og rak hann ut. Ritstjdri pessi, sem nu er dåinn fj'rir 
longu, var gåfumadur, en lånleysingi og vantadi algjorlega sid- 
ferdislegt prek. 

2) Pjddolfur XXIII, bis. 98-99, 125, 177; XIV, bis. 175. 


Digitized by Google 



281 


ha*5 lil Jiess ekki ad miklast vfir odrum gefendum, sem 
midur voru efnum bunir. 1 ) 

I J ess hefir ådur verid getid, live rausnarlega Pjetur 
biskup styrkti Vmsa sjédi t. d. prestaskolasjodinn, 
prestsekknasjodinn og brædrasjod latinuskolans, en hann 
styrkti einnig i kyrrjiey Vmsa efnilega nemendur bædi i 
Reykjavik og erlendis; hann lagdi og fje fram til ynisra 
annara, sem orduglega voru staddir og må sjå nokkur 
dæmi |iess i |iakkaråv6rpum i blodunum, 2 3 * * * * ) en flestar 
gjafir voru okunnar ollum nema vidtakendum. £>å 
hjålpadi hann einnig hvad eptir annad prestum, sem 
voru i peningakroggum. 8 ) Medal annars hljop hann 
hofdinglega undir bagga hjå sira l’orkeli Eyjolfssvni er 
hann for frå Borg. Bjarni ^orkelsson, sonur sira t*or- 
kels, ritar svo: »Eg vil geta |>ess til sonnunar |ivi 

hvad Pjetur biskup var drenglyndur og vinum sinum 
trvggur, ad jiegar fadir minn skiladi af sjer Borg vorid 
sem hann flutti ad Stadastad, stdd inni hjå honum tals- 
vert mikid af fje Borgarkirkju, sem fadir minn skiladi 
dilu nema 500 kr„ sem hann åtti erfitt med ad borga 
nema ad skerda bustofn sinn. Skrifadi hann Javi Pjetri 
bisk n pi og mæltist til ad mega borga Jiessa upphæd å 
tveimur årum. Svo jiegarså dagur kom, ad fadir minn 
skiladi Borginni, |)å var |iar vidstaddur profasturinn i 
Myrasyslu, sira Stefån i Stafholti, og sagdi hann fodur 


1) Eftir fråsogn sira Eiriks Briem, sem på var biskups- 
skrifari. 

2) Sbr. t. (i. Pjodolfur VII, 1855, bis. 36, 119; XXIV. bis. 
115 og vidar. 

3) I skjolum Pjeturs biskups hefi jeg medal annars Tundid 
eBirfylgjandi ljddabrjef frå sira Gudmundi Torfasyni å Torfa- 

stodum dags. 19. ågust 1871. »Gull med kvedju barst ån bidar, 

biskup t>Vdi, i lofa minn, nu hefi jeg sjed ad sdm er ydar sinnis- 

blida og gjafmildin. Gjdfin pekk, er bætti baga, bysna lengi 
kætir ond, slik hefir ekki um æfidaga onnur gengid mjer i hond. 

Min ei ry-ra mærdin dugar mildirikuin pakkad få dyra gåfu af 

hdfdingsbuga herra slikum senda frå. Oska jeg ydur lukkan 
leidi, li fs ei dvini gledijdl, en ad lidnu æfiskeidi eilif skini 
morgunsol«. 


Digilized by Googte 



285 


minum, ad biskupinn liefdi sk ri fad sjer, ad i sinurn 
vorzlum væru 5(X) kr. frå sira t*orkeli, sem Borgar- 
kirkja ætti og væru f>ær til reidu nær seru oskad væri. 
Fadir minn var prestur ad Borg å Myrum i 16 år og 
kom jiar upp ollum bornum sir.um, sem voru 10 ad 
tolu, er fullordins aldri nådu, og var |>vi fadir minn 
frem ur efnalitill«. 

Vid landseta sina og skuldunaula var Pjetur biskup 
mjog tilhlidrunarsamur og nærgætinn og hjålpadi |ieim 
opt er å lå. Nokkrum årum ådur en jeg komst i nån- 
ari kynni vid Pjetur biskup gisli jeg eitt sinn å ba* 
liålfa dagleid frå Reykjavik. Bondinn sagdi nijer, ad 
fyrir nokkrum dogum liefdi komid Jiar landseti Pjeturs 
biskups med hest i taumi og verid mjog angurvær af 
Jivi lionum var 6 nidgu legt ad borga landsdrottni sinurn 
nema nokkurn hluta af aTgjaldi jardarinnar og hann 
vantadi auk Jiess Qe til jiess ad kaupa Jmsar naudsynj- 
ar, er hann jiurfti ad få i Reykjavik. Nokkrum dogum 
sidar kom bondi aptur med klyljadan hestinn og ljek 
}iå vid hvern sinn fingur; Pjetur biskup hafdi eigi ad 
eins gefid lionum upp skuldina heldur einnig gelid bon- 
lim å hestinn |iad, sem liann vanhagadi uni. 

Pjetur biskup var med hærri niedalmdnnum å 
voxt, Jirekinn og lierdabreidur og rammur ad afli å 
yngri årum og gengu margar sogur af aflraunum hans. 
Fremur var hann holdgrannur å efri årum og var al- 
drei feitlæginn. Andlitid var i breidara lagi og nokkud 
stdrskorid, svipurinn fyrirmannlegur og j)6 ljiifmannleg- 
ur, moeygdur var hann og snareygdur, sambrynn og 
augnabryrnar évanalega miklar, ennid liått og breitt, 
hår og skegg dokkjarpt fram undir sjotugt. l)r. Pjetur 
Pjetursson var mikilmenni å fieslan liått, tigulegur og 
mjog hofdinglegur i allri framgongu og jio yfirlælislaus, 
jirekmadur hinn mesli til sålar og likama, stillingar- 
madur og lipurmenni. Pjetur biskup og J6n Sigurds- 
son hafa liklega verid lidfdinglegastir ad litliti allra fs- 
lendinga å 19. old. Gåfur Pjeturs biskups voru mikl- 


Digilized by Googte 



286 


ar og farsælar, nåmsmadur var hann ågætur og lærdur 
vel; å yngri årum hneigdist hann til visindalegra rann- 
sékna, en margbreytt opinber storf og embættisannir 
hindrudu åframbald visirrdaidkana eptir ad hann flutt- 
ist til Reykjavikur. Hjartagæzku og ljufmennsku Pjet- 
nrs biskups var vidbrugdid, hann var gætinn og grand- 
var i ollu framferdi, hinn mesti råddeildarmadur, og 
stjérnadi gedi sinu og tilhneigingum, sem upprunalega 
voru rikar, med hinu mesta fjreki. Pjetur biskup var 
dvanalega ordvar og måtti aldrei heyra neinum manni 
hallmælt. I vidrædum var hann opt små-kyminn og 
fyndinn, hagmæltur var hann vel, en ték sjaldan å 
jjvi. 1 ) Hogvær og rjetts^nn var hann i ollum målum 
og vildi vinna meir med lagi en slifni, aldrei ljet hann 
tilfmningarnar hrifa sig til hvatra doma um menn eda 
målefni, hann jækkti veroldina eins og hun er med 
gollum fæim og breyskleikum, sem mannlifinu eru sam- 
fara og skodadi å efri årum lifid frå sjonarhæd langrar 
reynslu og athugunar, J)ess vegna var hann mjog um- 
burdarlyndur i truarefnum og ollum odrum efnum; 
|)eir, sem minnst vita og minnst Jækkja mannlifid eru 
vanalega ébilgjarnastir. Pjetur biskup var hinn frjåls- 
lyndasti madur i ollum fjelagsmålum og var mjog illa 
vid alla ki'igun, hvort sem hun kom ad ofan eda ned- 
an, i stjdrnarham eda frelsishjupi. l 5 etta kemur opt 
fram i bladagreinum hans og jiingrædum, bædi ad fornu 
og nyju, og Ksti sje<' ekki sizt i dagfari hans og vid- 
rædum, hann bar gloggt skyn å f>ad, ad sidferdislegt 
Jirek er hinn eini grundvollur undir sonnu jjjodfrelsi, 
en 611 ofstæki var honum fjarlæg og honum datt aldrei 
i hug ad reyna ad j)vinga menn til annara skodana med 
ofbeldi j^egar roksemdir ekki bitu. 1 verklegum efnum 
unni Pjetur hiskup ollum sonnum framforum, en vildi 
eigi kasta ad ofyrirsvnju J)vi, sem gott var, eingongu af 


1) I isafuld XVIII (1891), bis. 45 og 73 eru prentadar visur 
»eptir gamlan mann«, sem Pjetur biskup hefir ort. 


Digilized by Google 



287 


|ivi |)ad var gamalt, honum stdd stuggur af J>vi breyt- 
ingabramli, sem opt gripur jjroskalitla menn, er gleypa 
allar n^j ungar hvernig sem J>ær eru og vilja brjota allt 
nidur hugsunarlaust og miskimnarlaust, sem gamalt er, 
hversu ågætlega, sem |)ad hefir reynzt. Hann vildi i 
Jivi sem odru fvlgja medalhéfi og hags^ni, og fara ad 
dæmi Englendinga, sem unna jjvi gamla og eru |)6 
ekki eptirbåtar neinna f)joda i framforum. 

Pjetur biskup var alla æfi heilsuhrauslur og hjelt 
likamsburdum sinum fram yfir åttrætt. Hin sidustu år 
vard hann fyrir miklum raunum, tcngdasonur hans, 
Bergur Thorberg landshofdingi do snogglega 21. januar 
1886 å bezta aldursskeidi, en 22. desember 1889 do einka- 
sonur hans Bogi læknir; |)6 hann tæki |>essu boli med 
vanalegri stillingu og Jwlimnædi, |)å hofdu Jiessir snogglegu 
sorgaratburdir Jjo audsjåanlega mikil åhrif å heilsu og 
likamsburdi hins gamla manus, svo måtturinn for ad^ 
|)verra. Hinn seinasta vetur, sem Pjetur biskup lifdi 
(1890—91) vard hann nokkud ad stytta hinar daglegu 
gongur sinar, |)vi fæturnir voru farnir ad bila, en sål- 
arkroptum sinum hjelt hann alveg dskertum og hvorki 
forladi honum heyrn nje sjén ad neinum mun; aud- 
fundid var {)6, ad hann var ordinn saddur lildaga og 
langadi til ad leysast hjedan. 1 byrjun maimånadar 
1891 vard Pjetur biskup lasinn af bakverk og var |)6 
fyrst um tima å fdtum, en vard svo ad leggjast i rumid 
og kraptarnir Jiverrudu smått og smått. Liklega hefir 
veikin verid i n^runum })6 ekki kæmi |>ad fram svo 
augljdslega, ad læknar fengju skynjad |)ad med vissu; 
en ellin var buin ad veikla likamann. svo motstoduaflid 
var jirotid. Um hådegi 15. mai 1891 solnadi Pjetur 
biskup ut af med bægu andlåti og hafdi hann næstu 
daga å undan optast verid medvitundarlaus, nema stoku 
augnablik å milli, {)å var hann med fullri rænu og 
bjést vid dauda sinum med sinni vanalegu r6 og tni- 
artrausti. Pjetur biskup hafdi {)å lifad 82 år 7 månudi 
og 12 daga, virtur og elskadur af |>j6d sinni. f’ad må 


4 

Digltized by Googl 



288 


med sanni segja ad 611 al|)yda bar staka lotningu fyrir 
hinum ågæla oldungi og ljet soknud sinn i Ijosi å 
margan hått. 

Greptrun Pjeturs biskups for fram 3. juni 1891; å 
|)eim degi hafdi hann tekid mot biskupsvigslu fyrir 25 
årum. Vedrid var blitt og fagurt jiann dag og ollum 
budum i Reykjavik var lokad kl. 10—4, en flogg voru 
allstadar dregin i hålfa stong. l’tforin byrjadi å hus- 
kvedju, er lektor, sira Helgi Hålfdånarson flutti ; eptir 
J>ad båru kennarar hinna ædri skola i Reykjavik likid 
lit og åleidis til kirkju, en i broddi fylkingar gekk horn- 
leikarallokkur og bles sorgarlog, })å studentar frå presta- 
skdla og læknaskola med få na sina og svo lærisveinar 
latinuskélans med sinn fåna. Inn kirkjugolfid båru hin- 
ir helztu embættismenn kistuna. Ræjarstjornin batdi 
låtid tjalda kirkjuna svortu og var hun pr\ - dd mikilli 
Ijosamergd og liåar svartklæddar ljosaslikur stodu i 
rodum beggja megin j kirkjunni og kringum altarid. 
Kistan og likpallurinn voru alfjakin blcimsveigum »g 
var så mestur, sem kennarar prestaskolans hofdu sent. 
1 kirkjunni taladi fyrst biskup Hallgrimur Svei nsson, J)å 
préfastur sira I’orarinn Rodvarsson og loks domkirkju- 
prestur Jébann t’orkelsson. Ut ur kirkjunni båru likid 
prestar hempuklæddir, en sidan studentar og skolapilt- 
ar ut ad kirkjugardi, en trå såluhlidi ad grofinni aptur 
tomir prestar. Vid grofina flutti sira Oddur V. Gislason 
rædu og loks mælti profastur Pérarinn Rodvarsson få- 
ein ord ådur en hann kastadi rekum å kistuna. 1 ) Eptir 
greptrunina var ad fornum sid aptur gengid til kirkju og 
sunginn hinn Iatneski litfararsålmur »Jam moesla quies- 
ce querela«. Likfylgdin mim hafa verid hin fjolmenn- 
asta, sem sjest hafdi i Reykjavik, eptir jardarfor Jons 
Sigurdssonar forseta, i fylgdinni voru ad minnsta kosti 


1) Itædurnar eru åsamt eiTiljodum prentadar sjerstaklega: 
Hædur fluttar vid jardarfor Pjeturs Pjeturssonar biskups 3. juni 
1891. Heykjavik 1891. 41 bis. 8^ 


Digitized by Googte 




Lcgsleinn yfir Pjelur biskup Pjclursson i Rcykjuvikur-kirkjugnrAi. 


Digitized by Google 



291 


1500 manns, |)ar å meøal 17 prestar og allir embættis- 
menn og heldri menn lir Reykjavik og nærsveitunum. 

Erfingjar Pjeturs hiskups ljetu reisa veglegan tninn- 
isvarøa a grof hans ur islenzkum gråsteini og vargreipt 
inn i hann aø framan svort granithclla tvær ålnir og 
fjorøungur å hæø, en alin å breidd og sex Jwmlungar 
å jjykkt. Hellan er fægø å alla vegu, en å jiå hliø, sem 
utsn^r, er gljåinn tegldur af, svo aø bæøi letriø ogonn- 
ur prvøi kemur fram sem upphleypt væri. t>ar er efst 
dufa å flugi meø oliuviøarkvist i nefinu, en neøar er 
krossmark og er hvorutveggja umvafiø bergfljettu. f*ar 
fvrir neøan er letraø: »Pjetur Pjetursson biskup yfir 
Islandi. Fæddur 3. okt. 1808, dåinn 15. mai 1891. 
Virtus post fata perennat«. Undir hellunni er å grå- 
steininn klappaø skjaldmerki Pjeturs biskups. I kring- 
um reitinn eru jårngrindur meø eikarlaufum. Minnis- 
varøinn var gjorøur eptir tcikning og fyrirsogn fru I J oru 
Thoroddsen, døttur Pjeturs biskups. Steinverkiø is- 
lenzka gjorøi Schov sfeinhoggvari, en granithelluna 
Schannong i Kaupmannahofn. Siøar ljetu erfingjarnir 
H. C. Siegumfeldt, einn af hinum helztu listamønnum 
Dana måla mynd af Pjetri biskupi og gåfu al|)ingi, 
hefir hun siøan hangiø i sal efri deildar. 1 ) 

Så sem lesiØ hefir rit Jietta og kvnnt sjer storf 
Pjeturs biskups og ritsmiøar, htytur, ef hann er rjett- 
s^nn og ohlutdrægur aø kannast viø, aø Dr. Pjetur 
Pjetursson er framarlega i roø hinna helztu ågætis- 
manna, sem uppi voru å 19. old. I’aø mun ohætt aø 

1) Nokkru sidar kom bondamadur einn til min og sagdi 
mjer, ad hann væri i sveitarnefnd, sem kosin hefdi verid 
til ad heidra gamlan hreppstjdra å afmælisdegi hans, sagdist 
hann hafa sjed mynd Pjeturs biskups og likadi hun vel og 
beiddi mig ad segja sjer nafn listamannsins og heimili, svo peir 
gætu utvegad sjer hjå honum samskonar mynd af hreppstjåranum. 
Jeg spurdi hann, hve miklu peir vildu tilkosta og svaradi bondi på, 
ad p6 myndin kostadi 20—30 krdnur mundu peir ekki ganga frå. 
En er jeg sagdi honum, ad mynd Pjeturs biskups hefdi kostad 
nærri 800 kronur, fjell honum allur ketill i eld, svo ckkert vard 
af myndargjordinni. 

19 * 


Digitized by Googl 



292 


segja ad enginn biskup i lutherskum sid hefir afkastad 
jafnmiklu fyrir kirkju og kristindåm sidan G udbrandur 
biskup f’orlåksson d6, og starfsemi Dr. Pjeturs i almenn- 
ings {)arfir var svo mikil og margbrotin ad odru leyti, 
ad fåir samtidarmenn hans voru honum jafnsnjallir. 
Enginn lslendingur hefir sidan Gudbrandur biskup var 
uppi låtid prenta jafnmargar gudsordabækur og onnur 
rit til eflingar sidgædis og gudsétta og engan gudfrædis- 
rithofund hefir islenzk al[>5 r da å 19. old lesid jafnmikid 
og unnad jafnheitt; åhrif Pjeturs biskups å kristindom- 
inn å lslandi hafa f)vi verid afarmikil. Dr. Pjetur vard 
biskup å ordugum tima og Jiå hniginn ad aldri. Morg 
mål, sem hann ådur hatdi barist fyrir, komust |>o til 
framkvæmda i biskupsdémi hans og um midja oldina 
var Dr. Pjetur hinn otulasti og frjålslyndasti fra m fara - 
madur i ollum kirkjulegum målefnum. Å byltinga og 
breytinga tima gat Pjetur biskup med lipurd sinni og 
ljufmennsku lidkad m’argar snurdur og honum tokst 
med hyggindum og målamidlun ad koma morgu til 
leidar, sem meiri åkafamenn ekki hefdu verid færir um. 
Pjetur biskup åtti mikinn |)ått i ad leggja grundvdll 
Jjeirrar kirkjulegar loggjafar, sem nu er, hann utvegadi 
Islendingum eptir langan undirbuning og mikla fyrir- 
hofn ågæta sålmabok og studladi ad [)vi ad |>eir fengju 
endurskodada og 6dyra ritningu, hann samdi og fnfddi 
ågætar gudfrædis- og sidfrædisbækur og bætti hid is- 
lenzka gudfrædismål storum, hann ritadi kirkjusogu Is- 
lands um heila old, kom prcstaskolanum å stad og ut- 
vegadi honum ålit og traust fijodarinnar, gaf lit hin 
fyrstu kirkjuleg timarit å islenzku, stofnadi og studdi 
{jarflega sjodi, var afkastamikill |)ingmadur o. s. frv. 
Hinar einstdku framkvæmdir og storf Pjeturs biskups 
i Jiarfir kirkjunnar og {jjédfjelagsins hofum vjer ådur 
talid og |>arf ekki ad ordlengja um |jad. Minning Pjet- 
urs biskups mun seint fyrnast å lslandi. 


Digilized by Google 



XI. Viflaukar. 


». Brjef frA BrynJOIfl PJetu.rssynl forstddumannl hinnar 
islenzku stjornardelldar i Kaupmannahofn til Dr. theol. 

PJeturs Pjeturssonarl Rey kjavlk. 

Kaupmannahofn 14. sept. 1849. 

Bezti brédir! 

I gær fjekk jeg frå pjer kærkomid brjef frå Helsingjaeyri, 
og er Rosenorn vist pangad kominn (4 dogum eflir ad peir eru 
komnir Johnsen og Jdn Sigurdsson). Jeg skal pakka pjer fyrir 
pad seinna, ef jeg lifi, pegar jeg skrifa pjer brjef. Nu er jeg 
ekki ad skrifa pjer brjef heldur ætla jeg ad ljetta ofurlitid å 
hugskoti minu, sem nu er of pungt af alpingismålum, sem jeg 
ljekk i gærkveldi. Pegar jeg komst ekki fram i vor med baråttu 
mina vid Bardenfleth og Melsted um kosningarldgin lifdi jeg i 
peirri von, ad pingid muridi reisa vid pad, sem rangsnuid var. 
Pad var nu ad sonnu grundvallarlaus von hjå mjer, sem pekkti 
svo gloggt, hvad omogulegt alpingi er, ad rjetta nokkurn hlut i 
1 ogu ni, par sem pad aldrei hefir brugdist, ad hafi breytingarat- 
kvædi pess slampast å ad hitta å eitthvad orjett, 1 ) hafa pau‘) 
altjent komid med verri vitleysu i stadinn. Pad er ekki $’kt sem 
jeg hjer segi. Jeg vildi, ad jeg hefdi einhverntima tid og tæki- 
færi til ad færa sonnur å pad mål, pvi jeg er viss um ad geta 
sannad pad oldungis skVlauslega fyrir hverjum manni, sem hefir 


1) Svo i hdr. 


Digilized by Google 



294 


fulla skynsemi og vill veita pvi eflirtckt. En pad er nu mannleg 
nåttura ad vona pad, sem menn vilja. Jeg er oldungis hissa å 
pvi dfrelsi, sem alstadar kcmur fram i gjordum tslendinga. Og 
p6 eru pcir ad babla um frelsi, og læra par ad lutandi talshætti, 
sem lagdir hafa verid ut handa peim. Sjålfrædid vilja peir hafa. 
En jdfnudinn og rjettlæti og kristilega broduråst og allt annad, 
sem i trelsinu hyr, pekkja pcir ckki eda låta ad minnsta kosti 
sem peir ekki gjora pad. En, segir pu! hvar gerir almenningur 
pad. Ovida, segi jeg. En alstadar annarstadar sje jeg p6 ein- 
stoku menn gera pad. Og p6 er vankunnåttan hjå londum okk- 
ar miklu verri en éfrelsisandinn. Jeg hef enn aldrci å alpingi 
sjed nokkurn mann koma fram, sem hugsar skarpt. Pad er po 
merkilegt. Stundum koma nefndirnar med raestu monnunum 
fram med vitleysur, sem eru oldungis éutgrundanlegar, og allir 
fallast å pær. Mikid liefir nu timaleysid og oldungis vitlaus 
pingskop gjort ad verkum. En pad er po ekki nog afsdkun. Er 
pad nu ckki orvinglunarefni ad eiga vid petta ad sj^sla. Eg verd 
ad koma aftur til efnisins. Konungsfrumvarpid var mesta 6- 
ræsti og hafdi cinkum einn annmarka; en hann og allt annad 
Jllt, sem i pvi flnnst, var komid lrå alpingi sjålfu. Svo var um 
Ivofoldu kosningarnar, ef pær skal kalla med pvi nafni, pvi pær 
eru po ekki érjettlåtar, heldur deila ollum jafnan rjett. Svo var 
og um ad s$\slurnar skyldu vera kjordæmi og kosningarnar lyrir 
pad sama vera ån alls jafnadar. Eins var um versta atridid i 
kosningarldgunum, ad kjormannakosningar skyldu fara fram å 
manntalspingum. Jeg setti mig å moti ollum pcssum atridum 
hjer af ollum krafti og pd cinkum peim sidustu tveimur, en pau 
hofdu pingid fyrir sjer, og jeg komst ekki upp fyrir modreyk. 
Hefdi nu pingid nu tekid ur pcssi atridi og sett annad gott i 
stadinn, på hefdi pad farid rjett ad. En hvcrnig fer pad nu ad? 
pad tekur burt tvofoldu kosningarnar, sem er pad eina, sem 
gjorir s$sludæmin polanleg, og heldur po sjslukjordæmunum 
og eykur par å ofan alian pann orjett sem af pessu leidir vid 
einfaldar kosningar med pvi ad gjora 611 kjordæmin jofn (pad 
er jofnudur 1 ! !). Jeg hef sjaldan heyrt adra eins vitleysu ur 
manns munni koma, eins og åstædur nefndarinnar fyrir pessu. 
Pær eru svona: Fyrst segir ncfndin, ad ui pvi enginn almenni- 


Digitized by Google 



295 


legur eda fullkominn jdfnudur eftir fblksfjdlda sje å trumvarp- 
inu, geti hann cins vel verid helmingi minni og svo baelir hun 
vid: »En par til hyggur ncfndin ad engin sje dstæda til, ad tita 
å neinn folksfjolda eda fålks/æd pegar til pjod/undarins skal kjåsa, 
sem ad cins d ad ræda allsherjarmdl en vart nein einstakleg «. 
Pessa åstædu /vitekur nefndin (nei! hun pritekur hana). Segdu 
mjer nu: hnfa peir menn, sem svona tala, og peir pingmenn, sem 
å petta fallasl, nokkurn snefil at imynd um, hvad pjodvilji er, 
eda hvad fulltruakosning pydir? og pessir menn eiga ad bua til 
kosningarlog ! ! Gud hjålpi mjer, pad er dttalegt ad hugsa til pess. 
Pad er dttalcgt ad sleppa ldggjof lausri vid adra eins menn. 
Mjer pykir miklu minna varid i, ad s^slukjordæmin gjori pad 
ad verkum, ad pau leggja å mikid storan »indirecte Census« og 
ad einfbldu kosningar pingsins pannig eru ordnar miklu minna al- 
p^dulegar (demokratiske) en tvofdldu kosningarnar frumvarpsins. 
En pegar nu pingid bindur svona kosningarrjettinn »indirecte« vid 
fjåreign og par å ofan heimtar, ad kjdsendur leggi til sveitar af efn- 
um sjålfra sin (sem mjer annars ekki likar svo illa) pvi i rækall- 
anum eru peir på ad stinga upp å 30 åra aldrinum? Bardcn- 
fleth jåtadi sjålfur ad pad væri engin åstæda til pess å islandi 
ad taka slikan aldur, en pordi p6 ekki ad stjornin skyldi stinga 
upp å 25 årum, af pvi lijcr, sem alt er odruvisi åstatt, er 30 åra 
aldur. Pad var eina orsokin til ad 25 åra aldrinum i konungs- 
frumvarpinu loks var breytt i 30 år. Jeg vil ekki minnast å 
»redaetionina« å lrumvarpi pingsins, pad yrdi oflangt mål. Ekki 
heldur å atridin sem minna er varid i; pad er alt i poku og 
reyk. Einungis skal jeg geta pess, ad peir sem vilja hafa lag- 
færingu å kjorskrånni, eiga ad segja s^slumanni til 4 dogum ådur 
cn kjdrping byrjar og sidan å nu s^slumadur ad senda å stad 
til peirra, sem utundan verda, og motmælenda peirra t. a. m. frå 
Hofdabrekku austur i Hornafjord eda frå Ey vestur i Hrutaijord, 
ad syslumadurinn i Skaptafellss^slunum å sama daginn ad halda 
kjdrping bædi i Austur- og i Veslur-Skaptafellss^slum, og annad 
pvi um likt. 

Pegar jeg skrifadi petta var jeg ekki buinn ad få bonar- 
skrå og ålitsskjal alpingis um kosningarmålid frå konungi. Nu 
(18. sept.) Ijekk jeg pad i pessu augnabliki. Ekki batnar, pykir 


Digitized by Google 



mjer, vid pessi skjol. Pad er 6gnar litid vit i peim. Jeg skamm- 
ast min fyrir pau nidur i hriigu. Til dæmis vil jeg taka pad: 
i athugasemdum stjdrnarinnar vid frumvarpid var sagt, ad ef 
menn gjordu s^slurnar ad kjordæmum og Ijeti kjosa einfalt, 
yrdi madur annadhvort ad låta kjésendurna ur dllu kjordæm- 
nu koma saman å einn stad, og pad yrdi illt fyrir fåtæka menn, 
sem bua langt frå kjorstadnum, eda menn yrdu ad låta kjésa i 
»snevrere Kredse« (jeg veit ekki hvernig Melsted hefir lagt pad 
ut) og leggja sidan atkvædin saman eins og raargir, t. a. m. Jén 
Sigurdsson i Fjelagsritunum, hafa stungid upp å, en af pvi mundi 
eida, ad atkvædin tvistrudust af pvi menn gætu ekki talad sig 
saman etc. Veiztu nu, hvernig alpingi hrekur petta: Petta parf 

engan vegin ad éttast segja peir »pvi ad dllu bærilegu vedri 
kosningardaginn mætti uti kjosa undir berum himni, en væri ved- 
ur illt mætti inni kjésa i kirkju eda pinghusi, og gætu par ad 
minnsta kosti rumast buar eins hrepps i senn, er på mætti 
kvedja til kosninga i vissri rod«. Hvernig geta menn verid svona 
vitlausir? »Motiverne« voru svona stuttordadar: »Foruden . . at . . . 
etc., maa den indirecte Valgmaade i et Land, hvor Befolkningen 
er spredt over et stort Terrain, som i Island, anses for mere 
folkelig (o. end den danske). Naar nemlig Vælgerne her skulde 
samles til el Valgmode i hvert Valgdistrict, vilde det være det 
samme som at udelukke Massen af Vælgerne fra al Deltagelse 
i Valget af dens flepræsentanter (da nemlig Bekostningen ved 
Rejser til Valgmodet bliver for de fra Valgestedet fjernere boende, 
uformuende Mænd aldeles uforholdsmæssig stor). Der maatte 
altsaa stemmes skriftlig i snævrere Kredse (å manntalspingum 
eda hreppastefnum). Men naar Vælgerne ikke saaledes kunde 
samvirke vilde Stemmerne spredes paa en aldeles unyttig og 
hensigtsstridig Maade, og Folgen deraf blive, at enten vilde Al- 
thingsmændene blive valgte med et ubetydeligt Stemmeantal, eller 
hyppige Gjenvalg blive fornodne« (ni. ef inenn heimta vissa at- 
kvædalolu og vilja ekki låta sjer nægja med 10 eda 12 atkvædi). 
Er nu ekki pessi okostur å einfoldum kosningum i stérurn kjor- 
dæmum og illum yflrferdar hjer framscttur med fullum skarp- 
leik? En hvernig skilur alpingi petta? Pad imyndar sjer, ad 
mciningin af pessari klausu sje: Pegar allir kjosendurnir ur 


Digitized by Googl 



297 


einu kjordæmi eiga ad koma saman å cinn stad, på er ckki négu 
stért hus til ad koma peim inn i ollum. Pcss vcgna verdur ad 
skipta peim i flokka og låta hvern flokk kjosa sjer og på ferallt 
i kludri. Segdu mjer nu satt! Getur nokkur madur med fullri 
skynsemi fengid pessa meining ut ur klausunni, sem jeg hefl til- 
ført? Lysir ekki pessi misskilningur ekki einungis fullkomnum 
okunnlcik til alls, sem fulltruakosningum vid kemur, heldur og 
beinlinis staklegri heimsku. 

Pegar alpingi i bænaskrånni sinni tekur einu sinni enn upp 
aptur pessa makalausu rdksemd, sem peir eru svo égnarlega 
montnir at, »ad pegar um almenningsmål og ckki cinstakleg 
(liklega mål einstakra stada) er ad gjora, på sje engin port å ad 
hafa nokkurn jofnud å fulltruakosningunum eptir félkstjdlria« og 
pad gildi pvi alt ad einu på menn låti innbyggjendurna i einum 
hrepp eda å einum bæ eda jafnvel einn mann, pann sem allra 
heimskastur er i landinu, kjésa 39 af fulltruunum, en alla adra 
menn i landinu pann eina sem eftir er — på bæta peir vid pess- 
ari rdksemd: Nåtturlegast hefdi verid, ad allt landid hefdi verid 
eitt kjordæmi, og par af leida peir gegnuin dldungis éutsegjan- 
legar vitleysur og galinna manna ora, ad kjordæmin eigi ad kjésa 
jafnmarga hvert, po pau sjeu misstor ad félksfjolda. Enginn get- 
ur sjed, ad et pad er nåtturlegast, ad allt landid væri eitt kjor- 
dæmi, på er lika nåtturlegast ad skipta fulltruunum å kjordæmin 
eptir folkstjdlda! Sjå peir på ekki, ad pegar allir menn i land- 
inu kjosa i einu kjordæmi på fær enginn madur stærra atkvædi 
en honum her i tilliti til folksfjdldans og enginn minna? Astæda 
peirra er pvi su sterkasta sem ordid getur méti ålyktuninni. 
Pvi segi jeg pad: Gud hjålpi mjer og fodurlandi minu! Hvad 
å ad verda ur pvi, pegar peir menn eiga ad råda kjdrum pess, 
sem ekki hafa meiri nåttiirlega »Logik«! 

Jeg hefi nu lesid breytingaratkvædi pin. Jeg er ånægdur 
med, hvernig pau eru samin, ur pvi pu hefir låtid leidast til ad 
leggja frumvarp alpingis til grundvallar, og pad tinn jeg, ad pu 
hefir langbeztan »parlamentarisk Takt« af peim, sem parhafa ver- 
id å pinginu, og néga »Logik« til ad koma ekki med pad, sem 
hvad stridir méti odru. En ekki likar mjer pad, ad pu hefir 
tekid upp vitleysurnar i alpingisfrumvarpinu (t. a. m. um full- 


Digitized by Google 



298 


truajoinudinn), pu hefdir ått ad låta einhvern annan sitja med 
jiær, og pverneita ad bera pær upp, pvi pad er ekki nog ad 
pu segir: ur pvi pad er sampvkkt af alpingi, på sting jeg upp å 
pad sje tekid upp i petta frumvarp. 

Fyrirgcfdu mjer bezti brodir, ad jeg er svona reidur vid 
pingid. Pad kemur, eins og pu sjer, til af pvi, ad mjer bloskrar 
hvad pad er on^tt. 

Nu (20. sept.) er jeg buinn med alpingismålid. Jeg fjekk 
Bang »Forestillingen« og pad nj'ja frumvarp, sem jeg hefi samid 
i gærkveldi. Kn hann er buinn ad segja af sjer innanrikisstjorn- 
arherra embættinu, og er nu verid ad pinga um, hver vera eigi 
i hans stad. Pad hefir trutlnd mig nokkud vid kosningarlogin, 
ad jeg get ekki låtid pad ganga hlutlaust fram hjå mjer. 

Jeg ætla ad reyna til ad senda pjcr eptirrit af »Forestill- 
ingen« ef jeg get, svo pu sjåir minar åstædur, sem pli getur 
skj'rt fyrir pjer sjålfur p6 pær sjeu stuttar. Jeg ætla ekki ad 
skrifa mcir hjer, pvi pu ert, ef til vill, i standi til ekki ad lesa 
petta blad, ad minnsta kosti ekki fvrr en einhverntima, og pvi 
er bezt jeg byrji n$'tt brjef. 

Pinn hcittelskandi brodir 

Br. Fjetursson. 

Kaupmannahofn 27. sept. 1849. 

Elsku bezti brddir minn! 

Jeg hefl fengid frå pjer 12 brjef petta årid, og af peim held 
jeg, ad jeg hafl fengid 5 sidan jeg skrifadi pjer seinast med 
Eyrarbakkaskipi. Jeg pakka pjer sem hjartanlegast fvrir pau oli. 

Petta rugi, sem jeg hefl skrifad pjer i reidi ininni um al- 
ping, ætla jeg ad senda pjer, po pad sjeu sundurlausir pankar. 
Pu kannt ad geta brukad eitthvad af pvi, ef pu skrifar eitthvad 
um kosningarlog framvegis. Jeg lauk vid alpingislogin eins og 
jeg hefi sagt pjer fyrra fimmtudag. En sidan hefir margt rnerki- 
lcgt tilborid. En »Quintessensen« af pvi ollu er, ad Rosenorn, 
fyrrum stiptamtmadur å fslandi erordinn stjornarherra fyrir inn- 
anrikismålunum. Pad kom yfir mig eins og adfangadagskvold 
v fir kerlinguna (eins og Danir segja), pegar jeg heyrdi nokkrum 


Digitized by Google 



299 


af stjornarherrunum hafdi dottid i hug, ad få Rosendril i stad 
Bangs, oldungis nystiginn af skipsfjol, eins og hann var. En po 
jeg hefdi getad tålmad pvi (og pad po å sjer pé ofurlitinn snefll 
at likindum), på hefdi jeg fyrir hvem mun ekki gjort pad, vegna 
pess ad jeg gat ekki sjed neinn utveg til ad få pann mann, sem 
jeg vildi, og vissi ekkert, hver pad kynni ad verda. En Hosen- 
om er po altjend i nokkrum efnum å minu måli um Islands 
hagi sem dvist er, ad adrir heldu ordid. En hvers af honum er 
ad vænta i pvi efni y (ir hdfud, pad er émogulegt fyrir mig ad 
leida getur um. Pé flnn jeg, ad hann vill ekki gefa okkur sdmu 
kosti og Bang, og jeg er sannarlega mikid hræddur um, hann 
vilji ekki gefa okkur mikid råd yfir åldgum peim, sem å okk- 
ur skal leggja. 

Nu er buid ad kjésa alpingismenn konungsins. Pad er 
Bjarni cfrd., Pérdur Sv. dto, Melsted amtm., biskupinn, pu og 
sjera Halldor. Jeg var oldungis hissa å pvi ad Rosenom skyldi 
taka Bjarna og Pord, en mjer var émogulegt ad telja hann frå 
pvi. Ad taka Bjarna blindan og teyma hann sudur i Reykjavik, 
pad er pé sj’nist mjer ekki fallegt, og P. Sveinbjdmsson hafdi 
pegid sig undan kosningunni i brjefi til konungs. Rosenom hef- 
ir samt vist komid sjer saman um pad vid Bardenfleth, en vid 
»Statsraadet« vildi hann ekki nefna målid. 

Pu ætlar ad fara ad gefa ut blad i Reykjavik. Rosenorn 
segir mjer, ad hann hafi låtid prentverkid forleggja pad, og pu 
eigir einungis ad vera ritstjéri og åbyrgdarmadur. Vid Oddgeir 
ætludum hjer lika ad gefa ut blad, eins og jeg trui jeg hafi skrif- 
ad pjer ådur, og viidum låta stjérnina halda okkur skadlausa 
fyrir svo sem 100 dolum, ef bladid gæti ekki borid sig sjålft. 
Pad vildi Sponech ekki leyfa (Bang var ni. æflnlcga vanur ad 
spyrja hann um hverja utgipt) og på ætludum vid okkur ad gefa 
ut bodsbrjef i vor og dålitid sj'nishorn um leid. Nu held jeg 
vid sleppum pvi oldungis. Pad getur vist ekki stadizt vid hlid- 
ina å Landstidindunum, og hefir mjer dottid i hug ad vid skyld- 
um senda pjer pad, sem vid viljum låta prenta, pé margir é- 
kostir sjeu å pvi, par vid på hvorki rådum hvad pu tekur, eda 
getum eins haganlega tarid eptir témstundum okkar; pvi timinn 
er be/tur å veturna og på må taka saman og låta prenta pad, 


Digitized by Google 



300 


sem koma å ut ura vorid. Pad sem vid på ættum ad senda pjer 
yrdi ekki annad en »officielle Meddelelser« og hvad merkilegt 
gjdrzt heflr i stjårn istands, sjed frå pcirri hiid, sem stjornin 
heflr sjed pad, »statistiske Optegnelser«, og pesskonar. Jeg gct 
annars ekki neitad pvi, ad rajer synist pu takast å hendur vanda- 
samt mål med ritstjérnina å Landstidindunum, pvi ef pu ætlar 
ad hafa par i »resonnerende« artikula um stjornarefnin, på er 
vandasamt ad styra milli skers og båru. Lika sje jeg vandi 
verdur å, ef vid sendum pjer ålit stjérnarinnar å Jmsum mål- 
um, pegar pad fer måti pvi, sem pu heflr ådur sagt. En hvad 
um pad ér, på held jeg ad jeg sendi pjer i vor eitthvad af pessu 
tagi. Mjer s^nist pu ættir ekki ad byrja tidindin fyrr en um 
n^årid, pvi pad er mest i varid vid utgåfu pesshåttar rits, ad 
vera ekki efnislaus, svo madur purfi ekki ad taka pad, sem mad- 
ur å eptir idrast eptir ad hafa tekid. i petta skipti get jeg ekk- 
ert sent pjer, pvi pessi hugmynd um Landstidindin er svo n^ 
fyrir mig, ad jeg er ekkert undir pad buinn. Ekki get jeg held- 
ur, sem mig hefdi langad til, i petta skipti skrifad pjer neitt um 
iyrirkomulagid å sambandi fslands vid rikid allt, og pcss vildi 
jeg 6ska, ad pu farir sjerlega varlega i pad mål, Pad sem stod 
i Reykjavikurpåstinum um pad i vor ed var, var ekki i morgu 
tilliti svo galid, eptir minni meiningu, en nokkud var par på 
toluvert undid. 

Jeg sendi pjer ekki eptirrit af »Forestilling«-unni minni 
um alpingismålid. Rosendrn hafdi fallist hjcrumbil å hana, 
en Bardenfleth eydilagdi hana fyrir mjer i »Statsraadet« med pvi 
ad få på til ad fallast å uppåstungu alpingis um ad kjosa 2 
menn fvrir hverja s^slu. Pid getid haft pad eins vitlaust og pid 
viljid fyrir mjer, jeg er par ekki madur å milli. 

Med blodunum sem jeg sendi pjer, legg jeg dålitinn pjesa. 
Seinni »Afhandlingen«, sem prentud er nu i »Tilskueren« hefi jeg 
skrifad. Hun potli hjer vel skrifud og gjordi ofurlitid »Opsigt«, 
og pvi sendi jeg pjer hana ad gamni minu. Annars var hun 
anonym, eins og pad litla, sem jeg annars skrifa i blodin. Jeg 
skriiadi hana til ad fyrirbyggja, ad enginn annar islendingur 
skyldi hlaupa til og skemma målstad okkar, annadhvort med 
skommum cda vitlcysu; en mjer tåkst pad på ekki, pvi seinna 


Digitized by Google 



301 


kom hjer ut dålitil »Brochure« å islenzku og donsku, sem hafdi 
någ af hvorutveggju til ad bcra. 

Nu verd jeg ad hætta hjer vid bezti brådir! og kvcd pig 
pvi med åskum allrar Guds blessunar. 

Pinn af hjarta elskandi brodir. 

Br. Pjetursson. 

Kaupmannahofn 16. raarz 1850. 

Elsku bezti brodir! 

Nu er hrædilega langt sidan jeg fjekk tækifæri til ad senda 
pjer nokkrar linur, en nu fer skip å morgun frå Knudtzon til 
Reykjavikur eda Hafnarfjardar og pvi fer jeg nu ad heilsa upp 
å pig, bezti brådir! og pakka jeg pjer på, medal annars fyrir tvo 
elskuleg brjef, sem jeg fjekk frå pjer i névembermånudi. Jeg 
sendi pjer somu dagblodin sem ådur, og nå pau til laugardags- 
ins var, nema »Fædrelandet«, sem nær til pcssa dags. Pau eru 
annars leidinleg å pessum timum, pvi pad er nokkurskonar or- 
vinglun yfir nionnuni yfir pessari illu stodu, sem Danmdrk er i. 

Hjer heflr ekki vidborid neitt sjerlega merkilegt i vetur. 
Bikispingid var ad sonnu sett seinast i januar, en par hefir ekk- 
ert komid fyrir sjerlega merkilegt og rikispingstidindin er varia 
vert ad lesa. Pad eru allt mål, sem ekki snerta Island i minnsta 
måta, nema hvad pess er minnst i »Budgettet« og verdur pad 
liklega prentad i Fjclagsritunum. Pad mål hellr enn ekki komid 
fyrir. Ekkert hef jeg, hamingjunni sje lof! ått vid petta rikis- 
ping, nema hvad peir fundu upp å hjerna i bæjarpartinum, sem 
jeg b^ i, ad kjosa mig fyrir kjormann til landspingsins fyrir 
Kaupmannahofn. 

Af pvi, sem islandi vidvikur, er pad, sem mest er undir 
komid, enn på outgjort. Pad er eins og peir sjeu deigir å ad 
gjora nokkud vid pad mål, af pvi ekki litur ut fyrir, ad stodu 
Sljcsvikur muni verda komid fyrir fyrst um sinn. På hefir 
Rosenorn bedid mig ad koma med uppåstungu mina i næstu 
viku og liggur pad mål nu pungt å hvggju minni. Hainingjan 
veit, hvad peir råda af i pvi efni, en icg get ekki sjed, ad par sje 
til nema einn måti, til ad koma åsigkoinulagi Islands fyrir, og cf 


Digitized by Google 



302 


peir steypa honuni, verdur pad pungbært fyrir mig ad koma pvi 
fyrir, sem byggja skvldi å annari hugmynd. En eg skal ekki 
lala meira um petta fyrr en eitthvad verdur ur pvi rådid. 

At embættisveitingum, islandi vidkomandi, er einungis 
stiptamtmannsembættid enn på veitt, hin bida postskipsins. 
Stiptamtmadur vard greifi nokkur ad nafni Trampe, sem var 
ådur »Overauditeur og Auditeur« i Helsingjaeyri. t*ad soktu 
ekki adrir en hann og Johnsen i Alaborg. Jeg pordi ekki a6 
sækja vegna pess ad peir sogdu mjer bådir Bardenfleth og Ros- 
endrn, ad stiptamtmadurinn æfinlega ætti ad vera danskur mad- 
ur og vegna pess ad jeg hevrdi strax, ad Rosenorn hafdi kosid 
sjer Trampe. En i »Forestillingen*, sem vid ljetum Ros:(enorn) 
setja endahnutinn å minntist hann ekkert å petta princip, heldur 
færdi til allt annad, sem einungis var sjerstaklegt, og skal pad 
hafa verid cptir åkvdrdun stjdrnarherranna. Pad, sem lika gerdi 
mig deigan ad sækja nu, var su hugsun ad fengi jeg pad, mundi 
pad standa i vegi fyrir, ad pu vrdir hiskup, ef pad embætti 
losnadi. Hver amtmadur verdur fyrir nordan er émogulegt a6 
segja fyrr en menn vita med péstskipinu, hvort Jénassen haft 
ekki sniiizt hugur. Ilann heftr annars stadid vel i stodu sinni, 
nema hvad hann var svo »uresolut« i målinu um heimreidina til 
Grims såluga, ad hann gerdi ekki annad en senda pad hjer nid- 
ur, po hann mætti hafa sjed, ad ur pvi hann gerdi ekkert strax 
væri pad oldungis vitlausl ad taka pad upp aptur i sumar, og 
pad vildi hann po låta vera. Ef Jonassen sækir ekki, fær liklega 
Kristjån emhættid, pvi jeg get sjålfsagt ekki komid J6ni par inn, 
po hann sje miklu betur til pess fallinn. Hver på verdur land- 
fogeti og hæjarfogeti, er ekki gott ad segja. Jeg veit, ad Jon vill 
ekki vera hæjarfogeti, ad minnsta kosti mundi honum pad naud- 
ungarval, og jeg held lika honum yrdi pad épægileg stada. En 
-cg b$st ekki vid, ad jeg geti adskilid landfogetaembættid frå 
bæjarfogetaembættinu, pvi Rosendrn er pad pvert um hug. 
Assessorseinbættid minna getur Jon fengid hvernig sem fer, en 
pad er oflitid handa honum i Rvk., 800 rd. um årid. Jeg var bu- 
inn ad få Bardenfleth til ad lofa mjer ad hækka 611 yfirrjettar- 
launin i »Budgetudkastet«, sem jeg åtti ad gjora og setja yngsta 
domarans laun å 1000 rdd., en på kom uppåstunga frå Rosenorn 


Digitized by Google 



303 


um hækkun å launum vid landsyfiiTjctlinn, og par var yngsti 
démari ekki med. Bardenfleth pordi pvi ekki ad stinga upp å 
meira en stiptamtmadurinn, sem på var, hafdi gjort. Pegar Ros: 
og jeg fann ad uppåstungu 1 ) (pvi (på) var hann undir mjer) på 
afsakadi hann sig med pvi, ad par sem stiptamtmenn ættu ad 
vera danskir mundi pad bezt, ad peir ieitudu styrktar hjå yngsta 
assessor og gæfi honum poknun fyrir af pvi, sem er um of til 
skrifstofug^alda. En jeg sagdi Rosen:, ad (pad) væri nidurlæg- 
ing fyrir pann embættismann, og ætla jeg ad råda honum frå 
pvi, ef allt gengur nu ofugt, enda mun Trampe purfa å dilu sinu 
ad halda, pvi hann er barnamadur og blåfåtækur. 

Ekkert veit jeg, hver commissarius inuni verda vid penna 
pjodfund i sumar. Pad hefir ekki verid minnst å pad vid mig 
enn, nema Rosenorn spurdi mig einusinni ad, hvort jeg åliti pad 
ekki rjett, »at gjore det til fremtidig Regel, at Dcpartcmcnts- 
directeuren for det isl: Dcpart: fungerer ved Althinget paa Ro- 
gjeringens Vegne«, en par til svaradi jeg: »Jo vel! naar han 

ellers duer dertil« og par med var pad efni uttalad. Jeg er lika 
sannfærdur um, ad jeg er ekki fær um ad vera pad. Fyrst og 
fremst er jeg of heilsutæpur til pess, og poli ekki sjdferdina, ef 
jeg parf ad velkjast å einhverri vesældar skutu, sem oli likindi 
eru til ad verdi mitt hlutfall, ef jeg væri settur til pess, par sem 
Marineministeren ekki vill lofa ad senda berskip til fslands i sum- 
ar, sem hann annars hefdi ætlad sjer, af pvi stridid vofir yflr, 
og par er ekki meiri utsjén til ad fridur verdi, en ad ulfaldinn 
geti smogid gegnum saumnålaraugad, nema Danir vilji oldung- 
is låta undan strax og gefa frå sjer Sljcsvfk, pvi jeg hef aldrei 
sjed nokkurn hlut svo grant, sem ad Prussar ætla sjer ad taka 
pann rikishluta frå Donum, og gefast peir ekki upp frå pvi fyrir 
smårædi. Annad er pad ad jeg er on^tur rædumadur, bædi vegna 
pess jeg kann ekki almennilega ad koma lyrir mig ordi, sizt å 
islenzku, og lika pess vegna ad jeg verd nokkud »distrait« pegar 
jeg er ekki vel friskur. Og pad sem ef til vill verst er, pad er 
ad jeg hef vist forddm moti mjer hjå fslendingum, pvi annars 
liefdu peir ekki farid i fyrra vor undir eins ad hnjdda i De- 


1) Svo i hdr. 


Digitized by Google 



301 


partcmcntid iyrir seinlæti og annad. Mjer dettur nu i hug, ad 
Rosenorn hefir cinu sinni sagt mjcr, ad pli hafir verid einna opol- 
inmodastur yfir seinlæti okkar. Jeg gjori mjer nu i hugarlund 
ad pad hafi vcrid eitt vist mål, sem pjer hefir pott dragast of 
lengi, en jeg vona, (ad pu sæir) ef pu pekktir allar kringumstæd- 
ur, j c 8 gat p kki med godu moti komid pvi fyrri i kring. En 611 
onnur skolamål og prcstaskolamål, sem voru ekki morg, bædi 
pau, sem lågu til okkar lijcr og sem komu hingad med pdstskipi, 
pau afgerdum vid strax, jå, vid afgerdum enda tvo mål, sem vid 
hofum ekki fengid ålit stipsyfirvaldanna um. Alitsmål biskups- 
ins eins (stiptamtmanns votum vantar enn) um reglugjord presta- 
skolans og skélans komu ekki fyrr en eptir ad péstskip kom i 
haust, og p6 bciddir pu mig i einu af pinum elskulcgu brjcfum 
i fyrra vor ad fly ta fyrir målinu um prestaskolann. Undir eins 
og jeg fæ pad frå Trampe, sem hefir dregid ad senda mjer pad, 
legg jeg pad fyrir kirkjumåla stjornarherrann. Mjer likar annars 
sjerlega vel skjalid pitt, og pad er ekkcrt i pvi, sem jeg efast ura 
nema pad eina, hvort pad væri ekki i sjålfu sjer rjettara og i 
meira hag fyrir seminariid, ad jafna prdfunum hjer og par odru- 
visi saman, svo ad »udmærket« svari til »egregic« o. s. frv., en 
kandidotunum hjedan væri aflur gefid 3eda4 »Anciennitet« fyrir 
pann tima, sem peir bruka fram yfir hina til studeringanna. 
Po verdur pad sjålfsagt endinn å peirri umhugsun hjå mjer, ad 
jeg held mjer til pinnar uppåstungu. Jeg er nu kominn langt 
burt frå pvi, sem eg var ad tala um og bæti pvi nu vid, ad po 
mig langi oskop til ad geta talad vid ykkur og verid hjå ykkur 
hådum, ef Jon kemur til Reykjavikur, på ætla jeg po ekki, af 
pvi jeg vcit ekki, hvort jeg heilsunnar vegna get haldid pad ut, 
ad låta falla eitt ord um ad verda conunissarius, en ef mjer 
verdur uppålagt pad, på ætla jeg ekki ad skorast undan pvi, 
nema svo ad eins, ad frumvarp stjornarinnar til fyrirkomulags- 
ins å Islands cfnum, verdi svo, ad pad stridi mdt samvizku 
minni ad forsvara pad. 

Jeg hefi ekki getad skrifad neitt til Lestrarkversins, pvi 
jeg hefi ekki tima til. Pid sogdud okkur heldur ekkert um, 
livernig pad ætti ad vera, svo jeg licfdi ekki getad ått neitt vid 
pad, hefdi jeg (ekki) lesid um åformid um innihald kversins (mig 


Digitized by Google 



305 


minnir) i Pjodolfi'). En af pvi jeg hefi ådur lesid i gegn safn 
sjera Gudmundar Jonsson(ar) og gjort merki vid hvort af pvi, 
sem par stendur eptir pvi hvort pad er målshåttur og godur og 
islenzkur målshåttur, på byrjadi jeg einu sinni å pvi i sumar ad 
rada peim nidur eptir efninu, til ad geta låtid fylgja stafrodinni 
dålitla frædibok, sem måls(hættirnir) skyldu koma allir fyrir i, 
svo bornunum gæti belur skilist meining peirra, pvi å pann liått 
skilst peim belur en vid utsk^ringar yfir på målshætti, sem tvi- 
rædir eru eda vandskildir. En jeg komst ckki langt med petta 
og måtti sidan hætta vid pad. 

Jeg ætla ekki ad minnast å alpingismål frå i fyrra, nema 
rekamålid, ekki af pvi pad sje skynsamar farid med pad, en 
onnur mål, en vegna pess, ad pad gengur yfir mig ad pid geist- 
legu mennirnir ekki skvldud taka kirkjurnar betur en pidgjord- 
ud. Alpingismenn voru allir å pvi, sem von var, ad par sem 
um bændaeign er ad gera, par er rckacigandi og jardeigandi — 
jeg held ån einnar cinustu undantekningar — oplast sami mad- 
urinn, og jåtudu, ad par sem pad væri ekki, hefdi hvorugur 
peirra nokkurn rjett til vogreks. En pad er oldungis dtækt, segja 
peir, ad halla rjettindum peim, sem nu eru, og pad er par sem 
bændur ciga reka å kirkjujord, pvi nu fåi peir rekann, sem 
kirkjan åtti ådur. En tyrst er pad å moti pvi, sem hverjum 
man ni gefur ad skilja, ad bondi geti ått nokkurstadar reka fyrir 
kirkjujord, og dæmid, sem til var fært ur Pingeyjars^slu, sannar 
ckkert, pvi pad var gamall klaustursreki, sem på (var) verid ad 
tala um. En po eitthvert dæmi fyndist upp å petta, på er pad 
mikid vafasamt, hvort kirkjan å pad vogrek, pvi loggjotin nefnir 
ekki annad en »Forstrande« og »Strande« (å cinum stad), en pad 
eru rekar og ekkert (annad), svo par sem kirkjur eiga ekki reka, 
par eiga pær vogrek, en annars ekki. En til ad fyrirbyggja pessi 
ottalegu rangindi, ad taka frå kirkjum — ef nokkur peirra åjord, 
sem annar å reka å — pann vogreksrjett, sem pær aldrei hafa 
ått, stingur alpingid upp å ad svipta hverja kirkju, sem til er å 
Islandi, peim vogreksrjett, sem login hafa gefid peim um langan 
aldur, og leggja peim fyrir ad sanna vogreksrjett sinn af mål- 


1) Pnd var i Kevkjnvikurposti III, 1849 bis. 101—103. 
frnnian. 


Sjn bis. 93 ad 
20 


Digitized by Google 



306 


dogum og gamalli venju, en sti sannan er optast nær aldeilis 6- 
mogulcg. 

Fyrirgefdu rajer, bezti brddir! {jetla risp. fad er oafsak- 
anlegt, ad jeg skrifa (jjer ekki rækilegar eptir svo langan tima. 
En jeg skal, ef Gud lofar, reyna til ad bæta pad upp. Godur 
Gud veri med pjer alla tima! 

finn af hjarta elskandi brédir 

Br. Pjetursson. 


Kaupmannahdfn 11. april 1850. 

Elsku bezti brodir! 

fad tdkst illa fyrir mjer i petta skipli med brjef til pin. 
N^’i stiptamtmadurinn var hjer i pessu bili hjå mjer, ad kvedja 
mig, og sagdi mjer ad hann færi nidur til Helsingjaeyrar ad 
stundu lidinni, pvi skipid væri pangad komid, til ad taka å moti 
hyski hans og btinadi, og ætladi nti ad sigla i kvold eda snemma 
1 kvold. Jeg kemst pvi ekki til ad skrifa pjer nema nokkrar 
linur i petta skipti, en skal, par jeg nu ekki get sent pjer dag- 
blod vegna timaleysis, gjora pad med fyrstu ferd; annars er ekki 
i peim neitt, sem merkilegt er. Allar pessar fregnir um herbun- 
ad, hervon, fridarvon og vopnahlje eru ekki nema tomur graut- 
ur og ovissufregnir, sem hvcrn dag koma hver å méti annari. 
fad getur heldur enginn lifandi madur sjed, hvad ofan å rauni 
verda, ekki einu sinni pcir sem bezt eru kunnugir ollutn vid- 
skiptum rikisstjornendanna. 

Pdstskipid er ekki komid enn, og ekkert hefir til pess 
heyrzt. Sumir eru farnir ad verda hræddir um pad, en vedrid 
er hjer ognar ostodugt og hafa hjer verid seinustu prjår vikurn- 
ar austan og sunnan vindar, svo ad postskipid, ef pad hefir ekki 
sloppid hjå slikum obyr, er varia væntanlegt, po pvi ekki haft 
å hlckkst. 

Jeg heft engar frjcttir ad segja pjer. Flest islenzku målin 
bida pdstskipskomunnar. Jeg ltefi buid til Irumvarp til stjdrn- 
arlaga Islands og fengid Rosenorn, og held jeg, ad jeg kynni ad 
gcta unnid hann. En hann er of deigur til ad geta komid fram 
sinni mcining vid hina, af pvi hann raunar vill, ad Island verdi. 


Digitized by Google 



307 


sem mest må, sameinad Danmorku, po hann hins vegar vilji 
gefa pvi irelsi i eigin elnum, sem honum s^nast vera svo. Po 
vildi jeg, ad jeg ætti vid hann einn ad eiga. Hann heflr neint 
vid mig nu n^lega, hvori jeg vildi ekki fara heim sem commis- 
sarius, en jeg svaradi honum, ad ef ekki hefdi verid um onnur 
mål ad gera i petta skipti en pau, er litid var undir komid, 
mundi jeg ekki hafa tregdast vid ad gjora pad, pd jeg hefdi ekki 
verid stjorninni sanuloma i peim målum og enginn hefdi annar 
fengist. En nu par sem 'um fslands velferd er ad gjora um ald- 
ur og æfi, gæli jeg samvizku niinnar vegna ekki tekizt commis- 
sarii cmbættid å hendur, nema stjornin vildi fallast å uppåstungur 
minar. Hann svaradi mjcr pvi, ad hann mundi ekki verda i 
stjornarrådinu i hofudefninu af annari meining en jeg, en ad 
hann vonadi, ad jeg mundi ekki neita, et pvi yrdi framgengt, p6 
greinum, sem minna er i varid, væri breytt. Par upp å svaradi 
jeg: nei, ef pær breytingar draga ekki rdt undan hofudstofnin- 
um. Vid lidruni ekki talast vid sidan, en hann lielir lofad mjcr 
ad gjora ekki neitt, fyrr en vid hdfum talast nåkvæmlcga vid 
um målid. 

Timinn er nu å cnda fyrir mjer, og verd jeg ad hidja pig, 
bezti brddir! ad fyrirgefa mjer flaustrid. 

Pinn af hjarta clskandi brodir. 

Br. Pjetursson. 


a. Brjef frft hra Matthias Hans Rosenorn InnanrlklsråO- 
herra I Kaupmannahdfn til professor Dr. theol. PJeturs 
PJeturssonar I Reykjavlk. 

Kjobenhavn d. 9. Juni 1851. 

Hdistæredc Hr. Professor Dr. Pjetursson! 

Jeg skylder Dem oprigtig Tak for Deres venskabelige og 
indholdsrige Breve af 7. Sept. og 2. Oct. f. A. samt 3je Marts d. 
A. og for den consequente Virksomhed, som det der af fremgaar, 
at De stedse viser for Islands sande Vel og Befæstelsen af dets 
Forbindelse med Danmark. 

20 * 


Digitized by Google 



308 


De vil nu af Rcgjeringens Udkast se det Resultat, hvortil 
man for Tiden er kommen. Man har ikke næret nogen Tvivl 
om at Hovedgrundsætningen — Islands Stilling som integrerende 
Bestanddel at det danske Rige — ikke kunde sættes under Dis- 
cussion, og der vil for dem, som ville Islands Vel og med nogen 
Indsigt bedomme Forholdene, vistnok ikke være nogen anden Vej 
end at stutte sig til og opretholde Hovedpunkterne i Rcgjerin- 
gens Udkast. En saadan Understottelse vil imidlertid ogsaa være 
af megen Vigtighed, thi efter alle tidligere Erfaringer troer jeg 
neppe, at der i en islandsk Forsamling vil kunne ad Discussion- 
ens Vej opnaas betydelige Resultater ved nogen dansk Kommis- 
sarius, og det er altsaa fornemmelig paa Medvirkning af de loy- 
ale og indsigtsfulde Medlemmer af selve Forsamlingen, at Re- 
gjeringen maa stole. lovrigt vil Islands egen velforstaaede In- 
teresse maatte fore til i det væsentlige at tiltræde Rcgjeringens 
Forslag, thi disse ere vistnok saa gunstige for Landet, som de 
vel kunne tænkes, og hvis de afvises, tvivler jeg meget paa, at 
de ville blive gjentagne. Man vil imidlertid da ikke kunne folge 
det andet af dem ommeldtc Alternativ, at lade Alt forblive in 
statu quo, eller, som De siger, fremdeles at lade Kongen være 
uindskrænket paa Island. For det Forstc er nemlig det sidste 
allerede ikke saa ganske Tilfældet, ettersom Finansloven allerede 
nu omfatter alle Statsudgifter og Statsindtægter ogsaa Island ved- 
kommende, og dette Afsnit af dem, lige med de ovrige, allerede 
nu behandles og vedtages af Rigsdagen. Dernæst fordrer ogsaa 
Orundloven, hvis fulde Gyldighed for Island hidtil kun har været 
udsat etter den nu afholdende Forsamlings Betænkning om Mo- 
daliteten af dens Indforelse, vedblivende sin Fyldcstgjorelsc og- 
saa for denne Del af Riget. Det andet Alternativ, hvorpaa der 
kan tænkes, vil ogsaa være — forudsat at den hele nyere Ud- 
vikling staar fast ogsaa i Danmark, og i modsat Fald vil status 
quo antc af sig selv være given — at gjorc Grundloven og Rigs- 
dagens deri begrundede Myndighed gjældende for Island uden 
anden Lempelse, end der folger af, at Islænderne ikke vilde 
have Reprcsentanter i Rigsdagen, eller med andre Ord, at lade 
Kongen og Rigsdagen udove Statsmagten for Islands Vedkom- 
mende i dens fulde Omfang, uagtet ingen islandske Rigsdagsmænd 


Digitized by Google 



309 


give Mode, men med Iagttagelse af de hidtil bestaaende Love 
om Althinget som en raadgivende Provinsialinstitution. Dette 
er ogsaa, saavidt jeg har kunnet mærke, hele Statsraadets udelte 
Mening, og selv et Ministerskifte vil neppe i denne Henseende 
frembringe et gunstigere Resultat for Island. Det er nemlig især 
Madvig og jeg, der have sat de nærværende Forslag forelobig 
igjennem, og hvis der indtræder nogen Ministerforandring, — 
hvoraf jeg ikke benægter Sandsynligheden — , er det ikke rime- 
ligt at vi to blive i Ministeriet, eftersom vi begge i hoj Grad ere 
lagte for Had hos »Hs Majestæts Allierede«, han som »Nationalist« 
og jeg som »Democrat« (paa Grund af den nye Jagtforordning 
og andre lignende Forhold, som i hoj Grad have opbragt Gods- 
ejerne og de ældre Konservative). Naar Islænderne imidlertid 
tiltræde de nærværende Forslag, vil Regjeringen ikke kunne 
komme bort derfra, og de ville da, efter Erfaringen fra Fær- 
oerne, gaa igjennem paa Rigsdagen, saaledes som denne endnu 
i denne Session er sammensat. 

For mit Vedkomnende skulde jeg ikke have værit utilboje- 
lig til at give Althinget en storre Betydning, men dels var Stem- 
ningen bleven temmelig uvillig mod Island ifolge disse, tildels 
hojst uoverlagte Forslag fra Sysselcomiteerne (hvilke man har 
forbeholdt sig at lade oversætte paa Dansk til Orientering for 
Rigsdagen, men hvilket dog maaske endnu kan modarbeides, naar 
Efterretningerne fra Landet fremdeles lyde godt), og dels har jeg 
meget savnet Bistand af Deres Broder, ligesom jeg da ei heller 
fra Grev Trampe modtog det Allermindste i denne Retning. Det 
har i det hele gjort mig inderlig ondt at se og erfare, hvor svag 
Deres Broder er. Han er for Tiden kun som en Ruin af sin 
gamle Aandsstyrke og navnlig er det ham næsten umuligt i alt 
Fald mundtlig, at give sine Tanker et correct og fuldstændigt 
Udtryk; han har i Virkeligheden været dispenseret fra alle For- 
retninger lige siden forrige Efleraar, og hans Befindende viser 
endnu ikke kjendelige Spor til Bedring. 

Med Hensyn til Antallet af Althingets Medlemmer har jeg 
holdt mig til Cfrd. Sveinbjornssen af Dem mig meddelte Forslag, 
men efter nærmere Overvejelse kommer man vist til at opgive 
dc faste Pladser, saa meget mere som frit Valg af Kronen er 


Digitized by Google 



310 


almindeligt i de fleste fremmede lignende og til et Kammer ind- 
skrænkede Institutioner. 

Min Kone hilser Dem og Deres paa det venligste ved Deres 
oprigtig hengivne. 

Rosenorn. 


3. SkélavltnlsburOur PJeturs Pjeturssonar. 


Petrus Petri filiiis dic3£_ Octobris Anno 1808 natus Mikla- 
bajæ, villa parochiali toparchiæ Schagljordensis in septcntrionali 
insulæ nostræ quadrante sita, patrem colit Petrum Petrinum 
dictæ toparchiæ olim dignissimum Præpositum et matronam 
Thoram Brynjulvi filiam, qui nulli operæ pepercere, quin suus 
filius artibus imbueretur liberalibus, optimamque morum nan- 
cisccrctur conformationcm, eumquc in finem primum inform- 
andum tradidere Pastori ecclesiæ Saurbajcnsis Eyfjordensium 
Einari Thorlacio, doctrina et informandi solertia perquam eon- 
spicuo, et deinde ante triennium in scholam nostram misere 
ulterius instituendum. Nec operam et oleum perdiderunt, nam 
noster eum ingenii docilitate et judicii sinceritate conjungit 
literarum amorem at indefessam industriam, unde quoque tantos 
reportavit fructus, ut in exainine publico quod superiore mense 
sustinuit 

in auctoribus latinis et græcis interpretandis, religionis doct- 
rina: et! regia lunde 

in stylo latino, analysi hebraica, novi testamenti exegesi, geo- 
metria: magnet lande 

in lingva danica, stylo islandico et danico, bistoria, arithmetriee 
et algebra: lande 

dignus conseretur, tyrocinio quoque demum homiletico feliciter 
fungeretur. Nil igitur restat, nisi ut optimæ spei juvenem, morum 
candore, coniitate et facilitate perquam commcndabilcm, nobis- 
que dilectissimum, honestc dimissum testemur, atquc faustissimis 
votis ad patrios poenates redeuntem prosequentes, omnibus 
literarum, bonarumque mentium amids et moecenatibus toto cx 


Digitized by Google 



311 


animo mandemus, imprirais Vobis summe revcrcndi Universi- 
tatis Mavniensis Professores! si unquam vestram civitatem 
ambivcrit. 

Lambhusis die 16£_ Junii 1827. Vidi 2. Julii 1827. 

J. Jonæus Steingrimus Jonæus 

Leet. theol. Sch. Bess: Episc. Islandiæ. 

(L. S.). 


4 . VitnlsburOlr håskolakennara. 

Hr. Peter Petersen Candidat i Theologien fra April 1834 
med Charaktcren Laudabilis, er mig fra det academiske Cursus 
bekjendt som en særdeles agtværdig og haabefuld ung Theolog. 
Ligesom han har bivaanet mine Forelæsninger og deltaget i 
mine skriftlige Ovelser med udmærket Flid, saalcdes har hans 
hele Studium vidnet om lige saa megen videnskabelig Interesse 
som Evne til at skride fremad i videnskabelig Udvikling. De 
skriftlige Arbeider, han har indgivet som Deltager i de nys- 
omtalte Ovelser, have saavel fra Indholdets som fra Formens 
Side stedse hort til de fortrinlige og ved den offentlige Examen 
tilkjendtes ligeledes hans Specimina den forste og en meget 
hæderlig Plads. Da nu denne Candidat understottes ved ual- 
mindelig gode Forkundskaber og besjæles af Lyst til viden- 
skabelig Syslen, saa tor Videnskaben vente sig glædelige Frugter 
af hans fortsatte Virksomhed naar denne maa mode fortjent Op- 
muntring og Understøttelse, ligesom hans hele Tænkcmaade 
iorvisser om værdig og gavnlig Embedsførelse i Kirkens Tjeneste 
naar Tiden dertil kommer. 

Kjobenhavn den 7de Mai 1834. 

H. N. Clausen. 

Hr. Candidatus Theologiæ P. Petersen, som idag har 
taget den theologiske Embedsexamen, har i de foregaaende Aar 
med saare megen I'lid, ved et grundigt og nøjagtigt Studium at 
de theologiske Videnskaber forberedet sig til den; ogsaa har han 
særdeles flittigen bivaanet mine Forelæsninger over det gamle 


Digitized by Google 



312 


Testament, saavel som mine i Aaret 1833 holdte skriftlige 
Ovelser. 

Ligesom hans Arbeider stedse afgavc tydelige og hæder- 
lige Vidnesbyrd om hans grundige og omfattende Kundskaber, 
saaledes var dette ogsaa Tilfældet ved Examen, hvor hans skrift- 
lige Udarbeidelser udmærkede sig ved Orden, Klarhed og Ud- 
forlighed i Fremstillingen. Med fuld Fojc tilkjendtes ham derfor 
Charakteren Laudabilis, og efter min Overbevisning horer han 
ved sine Kundskaber, sin Flid og Stræben etter Grundighed til de 
theologiske Candidater, der fortjene den bedste Anbefaling. 

Kjobenhavn den 14fjf April 1834. 

M. H. Hohlenberg. 

Hr. Cand. Theol. P. Petersen, som i indeværende Maaned 
absolverede den theologiske Embedsexamen med Charakteren 
Laudabilis var mig allerede for min Ansættelse ved Universitetet 
bekjendt som en særdeles flittig og velbegavet Studerende. Han 
forlader Universitetet med omfattende og grundige Kundskaber 
og Evne og Lyst til at fortsætte sin Dannelse i videnskabelig 
Retning. 

Kjobenhavn den 23. April 1834. 

Engelstoft. 


s. StaOarfellsættin erlendls, 

I. Jens Jacob Benediclsen f. 3. sept. 1806, d. 14. juni 1842. Stor- 
kaupmadur, åtti verzlanir å Grundarfirdi, isafirdi og i Vest- 
mannaeyjum en bjd i Kaupmannahofn. Giptist i marz 1830 
Anna Maria Frohm (f. 30. sept. 1811, d. 24. april 1891). Peirra 
born: 

1. Jens Jacob f. å isafirdi 29. april 1833. Skipstjori og kaup- 
madur, fdr vida um heim a verzlunarferdum, til Kina, 
Japan, Indlands, Indlandseyja og vidar. Keypti bugard 
å Sjålandi (Brandstrupgaard) og bjd par morg år; b$'r 
nu i Kaupmannahofn. Giptist 27. juli 1860 Catharine 
Koch (f 4. mai 1876). Peirra born: 


V, 


Digitized by Google 



313 


A. Jens Jacob f. 1861 ; cl. 1862. 

B. Olav Emil f. 7. febr. 1863 å Indlandshafl fyrir sunn- 
an Java. Læknir i Kaupmannahdfn. Giptist i juli 
1890 Elin Santesson, sænskri. Peirra born: 

a, Anna Maria f. 30. des. 1892. 

b, Sigrid f. 2. marz 1896, d. juni 1896. 

C. Botilde f. 16. marz 1866, d6 6gipt 10. juli 1887. 

D. Anna Maria f. 26. febr. 1868. Giptist 15. des. 1886, 
generalkonsul og etazrådi II. N. Andersen Cmdr. af 
Dbg. Pau bjuggu lengi i Bangkok i Siam; hann er 
nu forstjéri hins mikla Austurindiatjelags i Kaup- 
mannahofn. Reirra born: 

a, Jens Jacob I. 2. april 1889; d. 23. oct. 1890. 

b, Astrid f. 3. des. 1890. 

c, Jens Sigurd f. 1894. 

d, Kay Ivar f. 1895. 

E. Astrid f. 27. febr. 1873. Giptist 14. april 1894 kapteini 
i sjolidinu Guldberg, sem er forstjori Austindiatje- 
lags i Bangkok. Barnlaus, bua i Bangkok. 

Anna Maria f. å Isafirdi 1. februar 1835, d. 27. des. 1874. 
Song- og leikkona vid konunglega lcikhusid i Kaup- 
mannahofn. Giptist 20. juli 1857 storkaupmanni Ferd. 
Meyer (f 1887). Peirra born: 

A. Axel f. 30. des. 1857, storkaupmadur i Kmhofn. Gipt- 
ist 1893 Valgerda Fugl. Peirra born: 

a, Helga f. 1J. novbr. 1894. 

b, Ragna f. 15. febr. 1898. 

c, Ritta f. 15. mai 1899. 

d, Vera f. 8. jan. 1901. 

c. Gudrid f. 11. sept. 1902. 

B. Alma f. 24. des. 1860. Gipt 1886 C. v. Holck herfor- 
ingja. Peirra son: 

a, Hakon f. 10. jan. 1890. 

C. Olga f. 7. ågust 1863. Leikkona vid pjodleikhusid i 
Kmhofn; dgipt. 

D. Aage f. 13. juli 1866. Rithofundur og ferdamadur, 
hefir dvalid medal margra ræningja- og villipjoda i 


Digitized by Google 



314 


Asiu og komist i margar mannhættur. Kona hans 
Jannct van Dors dé 1904, barnlaus. 

E. Harriet t. 28. febr. 1868. Giptist 1890 Jeppesen Borg- 
bjerg foringja jafnadarmanna. Peirra born: 

a, Jarne f. 2. des. 1890. 

b, Ydun f. 3. juli 1892; d. 11. sept. 1906. 

c, Sif f. 19. febr. 1901. 

F. Thyra f. 10. marz 1870, d. 1905. Giptist 1893 kaptcjn 
Schmiegelov, deildarstjdra i Austindialjelagi. Peirra 
born: 

a, Arne f. 24. juli 1894. 

b, Finn f. 15. oktbr. 1896. 

c, Vagn f. 13. juni 1899. 

d, Eigil f. 14. jan. 1903. 

e, Thyra f. 10. oktb. 1905. 

3. Julie Johanne f. 25. des. 1836. Giptist Carl Braun, log- 
frædingi og målafærslumanni i Stockholmi (f. 1828, d. 
1905). Barnlaus. B$'r i Stockholmi. 

4. Emil f. 7. név. 1838, d. 1891, dgiptur. 

5. Thorvald skipstjori og verzlunarmadur f. 26. nov. 1840. 
Giptist Klara Krause, p$-zkri, 1877. Pau bjuggu å Sumatra 
i Indlandseyjum, par var hann sidast forstjdri å tébaks- 
bugardi, og dou bædi barnlaus 1892 i Singapore. 

6. Olav f. 10. jan. 1842, dgiptur, b£r i San Fransisco i California 
II. Denedicl Benediclsen f. 21. jan. 1798. Storkaupmadur og rodc- 

mcistari i Kmhofn. Giptist 21. juni 1820 Johanne Vinding. 
Pcirra born: 

1. Bogi f. 8. oktbr. 1823, Gand. theol., kcnnari i fronsku; 
lærSur vel, cn einrænn og sjerlundadur, var audugur og 
gaf fje sitt allt fåtækrastjorn Kaupmannahafnar. Dd 6- 
giptur og barnlaus 15. jan. 1905. 

2. Velhelmine Jacobine f. 23. mai 1825, d. 21. sept. 1864; gipt 
A. P. Wulf kaupmanni (f 22. sept. 1866), seni verzlun 
hafdi å islandi; var fyrst nokkur år verzlunarstjori vid 
Knutzon’s verzlun i Heykjavik. Peirra born: 

A. Gudrun Louise Herdis f. 30. jan. 1852, d. 4. mai 1877. 
Gipt Grove presti og åttu pau eina déttur. 


Digitized by Google 



315 


a, Gudrun Vennerike Ingrid f. 26. des. 1876, fæst vid 
målaralist i Kmhofn. 

B. Alice Ingeborg f. 2. october 1855. Gipt Arnold Fer- 
dinand Kristen bakarameistara i Marstal å Æro. Pau 
barnlaus. 

C. Martin f. 12. juni 1857, målari i Argentina i Sudur- 
ameriku. Giptur Manella Hardia f. 15. juli 1868. Rau 
eiga morg born. 

3. Soren do i juli 1810, 14 åra. 

4. Louise Maria f. 18. april 1829. Do 21. åg. 1864 ogipt. 

5. Vilhelm Jacob f. 24. mai 1836, då i juli 1866. Premier- 
lautenant og riddari at dannebrog. 


«. Skr& yflr rit PJeturs biskups Pjeturssonar, sem prentuO eru.'l 

A. Sjerstakar bækur og ritlingar. 

Stutt Rædusnid eda Fåeinar Hugvekjur, ælladar Prjedikur- 
um. Videyjarklaustri, 1839, 52 bis. 8£; 

Symbolæ ad fidem et studia Tyrannii Rufini presbyteri 
Aquileiensis illustranda, c scriptis ipsius petitæ. Havniæ 1840 
4 + 102 bis. 82; 

Historia ecclesiastica Islandiæ. Ab anno 1740, ad annum 
1840. Havniæ 1841, 7 + 508 bis. 42; 

Gommentatio de jurc ecclcsiarum in Islandia ante et post 
reformationem. Havniæ 1844, 4 + 129 bis. 82; 

Årsrit saniid og gefid ut af prestum og adstodarprcstum i 
Sydra-Rornesspingi. Fyrsta :'r. Rvik 1846, IV + 60 bis. 82 ; Annad 
år Rvik 1847, IV + 52 bis. 82 ; 

Sk^rsla um Yesturamtsins almenna bokasafn i Stykkisholmi 
samin af B. Thorsteinsson og P. Pjeturssyni. Reykjavik 1847. 
39 bis. 82 ; 

Årsrit prestaskélans, eptir Dr. P. Pjctursson og S. Melsted. 
Fyrsta år. Rvik 1850. IV + 216 bis. 82 ; 


1) Skru Jons Rorgfirdings i Aiulvara 18. arg. cr logd til grund vallnr, i*n 
er hjer mikid nukin og endurbætt. 


Digitized by Googlc 



316 


Svar up|> å adsenda grein i Pjédolfi ura årrit prestaskolans 
Han orthographisk var. (Åsarat S. Melsted). Reykjavik 1850,4 bis. 42; 

Lanztidindi. Ritstjori P. Pjetursson. Fyrsta år. Reykjavik 
1850, 100 bis. 42; Annad år. Rvik 1851, 108 bis. 42; 

Skj'rsla um gjordir og fjårhag hins islenzka bibliufjelags 
(å islenzku og donsku). Rvik 1854, 39 bis. 82; 

Skfrsla um prestaskolann i Reykjavik. Rvik 1856, 65 bis. 82; 

Prjcdikanir cMladar til helgidagalestra i heimahusum. Km- 
hofn 1856, IV. + 640 bis 82; (med formåla hof.). Onnur utgåfa. 
Kmhdtn 1864, X + 574 bis. 82; Pridja utgåfa. Rvik 1885, IV + 
440 bis, 82. (med lormåla utg.). 

Nokkrar tækifærisrædur. Rvik 1857, 4 + 128 bis 82; 

Hugvekjur til kvoldlestra frå veturnottum til langafostu. 
Kmhofn 1858, 433 bis. 82; Onnur litgafa. Kmhofn 1868, 433 bis. 
8°- Pridja utgåfa. Rvik 1885,344 bis. 82; Fjdrda utgåfa. Itessa- 
stddum 1901, 360 bis. 82; 

Fimmtiu hugvekjur ut af pinu og dauda drottins vors Jesu 
Krists. Kmhofn 1859, 214 bis. 8°- Onnur utgåfa. Kmhofn 1868, 
214 bis. 82; Pridja utgåfa. Rvik 1884, 160 bis. 82; Fjorda utgåfa. 
Rvik 1895, 164 bis. 82; 

Småsogur, safnad og islenzkad hefir P. Pjetursson. Rvik 
1859, 3 + 262 bis. 82; 

Småsogur safnad og islenzkad hefir P. Pjetursson til ågéda 
fyrir prestaekknasjodinn. Rvik 1876, 103 bis. 82; 

N$'tt småsogusafn. P^'dari og utgefandi P. Pjetursson. 
Rvik 1877, 3 + 256 bis. 82; 

Nyjar småsogur. P. Pjetursson islenzkadi. Rvik 1887, 
3 + 88 bis. 82; 

Brot af æfisdgu Asbjarnar ågjarna. Islenzkad af P. Pjet- 
urssyni. Akureyri 1891, 64 bis. 82; 

Småsogu-safn, er Dr. P. Pjetursson hefir p^tt. Rvik 1890 — 
1898. Niu hefli, hvert 96 bis. 1222L (Kr endurprentun ur Små- 
sogunum 1859, 1876 og 1877 — nema fyrsta heftid). 

Bænakver (med formåla) Kmhofn 1860, 6 + 82 bis. 82; 
Onnur utgåfa. Kmhofn 1873 (med eftirmåla), 91, + 3 bis. 12 "i° 
Pridja utgåfa Rvik 1884, 4 + 80 bis. 12 m°- Fjdrda utgåfa. Rvik 
1905, 87 bis. 82; 


Digitized by Google 



317 


Skyringar yflr nokkra stadi i Nyjatcstamentinu eptir F. 
Fjctursson og S. Melsted. Rvik 1861, 4 + 194 bis. 8^; 1862 4 + 
194 bis. 8£_; 1863, 2 + 192 bis. 8°. 

Stutt lcidbeining til ad lesa bifliuna sjer til gagns, eftir R. 
Moller, biskup og doktor i gudfrædi. fslenzkad hefir P. Pjeturs- 
son. Rvik 1862, 48 bis. 8«. 

Registur yllr békasafn prestaskolans. Rvik 1863, 2 + 43 
bis 8«. 

Nyja Testamentid. Endurskodud utgåfa. Oxford 1863 og 
1866, 4 + 628 bis. 42; 

A Letter from the Right Rev. P. Pjetursson I)r. Theol. Bish- 
op o! Iceland, to G. Vigfusson Esq. dated Reykjavik June 19. 

1868, 2 bis. 82 ; 

Til fslendinga, svar til Gudbrands Vigfussonar uni pyd- 
ing å Nyja Tcstamentinu. Rvik 1870, 4 bis. 82 ; 

Kristileg smårit handa Islcndingum. Dr. P. Pjetursson 
utgefandi. 1. ar, nr. 1 — 8, Rvik 1867; 2. år, nr. 1 — 8, Rvik 1868; 
3. år, nr. 1—5, Rvik 1869 82 ; 

Ny kristileg smårit. Utgefandi P. Pjetursson. Rvik 1874. 

2 + 82 bis. 82 ; ( 122121 .) 

Mandbok fyrir presta å fslandi. Endurskodud. Rvik 

1869. 4 + 160 bis. 82; 

Hugvekjur lil huslestra frå påskum til hvitasunnu. Knihofn 
1871, 3 + 120 bis. 82 ; Onnur ulgåTa Rvik 1878, 112 bis. 82 ; 
Pridja utgåfa Akurevri 1883, 112 bis. 82 ; 

Prjedikun flutt å Islands pusund åra håtid 2. dag ågust- 
månadar 1874, i Rcykjavikur domkirkju. Kmhdfn 1874, 15 bis. 
82 ; (å islcnzku og donsku). 

Stuttur leidarvisir til ad spyrja born. Rvik 1878, IV + 
134 bis. 12 m °‘ Onnur utgåfa Akurevri 1883. 152 bis. 12 tllf> 

Brjef til safnadarins i Ilolmabraudi 15. april 1882. Rvik 
1882, 2 bis. 42: 

Tvær hugvekjur å jolum og nyåri. Rvik 1883, 15 bis. 82 ; 
Sjo midvikudaga hugvekjur å fdstunni ut af sjo ordum 
Jesu Krists å krossinum. Rvik 1884, 36 bis. 82 ; 

Ræda »Vid afhjupun minnisvarda Hallgrims Pjeturssonar 
1 Reykjavik 2. ågust 1885«. Rvik 1885 4 + 8 bis. 82 ; 


Digitized by Google 



318 


Auk p ess gaf hann ut: 

Tvær fåordar likrædur, flnttar vid jardarfor madame Onnu 
sålugu Sigridar Araddttur. Kmhofn 1840, 16 bis. 82: 

Tvær likrædur, dnnur flutt vid jardarfor Pjeturs Pjeturs- 
sonar prdfasts å Vidivollum 1842, hin flutt vid jardarfor Dr. Hall- 
grims Schevings 1861. Rvik 1879, 24 bis. 82; 

Stutt æflminning sira Pjeturs Pjeturssonar, fyrrum prdfasts 
i Hegranesspingi eptir Jon profast Konrådsson. Utgefandi P. 
Pjetursson. Rvik 1881, 35 bis. 82; Aptan vid er: Litid s^nis- 
horn af latneskum og islenskum skåldskap Pjeturs prdfasts Pjet- 
urssonar. 

Niutiu kvoldlestrahugvekjur eptir $'msa islenzka andlegrar 
stjettar menn. Ctgefandi: P. Pjetursson. Rvik 1883, IV + 448 
bis. 82; (Formalinn eptir Pjetur biskup). 

Bergur Thorberg landshofdingi yflr islandi (Æfi og ulfar- 
minning). Rvik 1886, 39 bis. 82; 

Bogi P. Pjetursson hjeradslæknir (Erfiljod eptir V. Br.). 
Rvik 1890, 8 bis. 82; 

B. Ritgjdrdir i årsritu m og 6 d r u m ritum, lik- 
rædur i utfararminningnm o. fl. 

1 »Fjolnit. Um tekjur presta å Islandi VII. år 1844, bis. 3 
— 26. Sk^rsla um bindindisfjelagid (åsaint Gunnl. Rordarsyni) s. 
st. bis. 58 — 70. 

i »Årsriliv. presta i Svdra-Rdrnespingi. Fåein ord um fje- 
lagsskap og samtdk presta. 1. år. 1846 bis. 1 — 14. Ekki nema 
hålfyrdi um medferd alpingis å »frumvarpi til tilskipunar, ernå- 
kvæmar tiltaki pad, sem fyrir er mælt i reglugjord 17. juli 1782«. 
I, bis. 44 — 48. Ræda um oidrykkju (pVdd) I, bis. 49—59. Frå 
fundi presta 16. april 1846 II, 1847 bis. 1 — 2. Um kirkjurækni II, 
bis. 3 — 16. Um ad kenna foreldrum og husbændum ad spyrja 
bdrn II, bis. 25 — 39. Bæn um n£ja messusdngsbdk II, bis. 49 — 52. 

1 » Soryarhålidv i minningu dauda Krisljåns konungs ått- 
unda. Rvik 1848. Ræda haldin i Reykjavik 8. mai 1848. bis. 5 — 14. 

( » Arriti « prestaskdlans. Rvik 1850. Ræda vid setningu 
prestaskdlans 2. oktOber 1847, bis. 15 — 27. Sk^rsla um åstand 
prestaskdlans bis. 28—40. Um kirkjuhreyfing å R^zkalandi bis. 


Digitized by Google 



319 


41—80. Marlensen um Sakramenlin bis. 81—122. Agrip af æfi- 
sogu Gudbrands Porlåkssonar Holabiskups bis. 123—184. Um- 
burdarbrjef biskups til allra profasta å fslandi, dags. 8. marz. 
1850 bis. 185-190. 

1 » ltædiim« vid jardarfor Sveinbjarnar Egilssonar rektors. 
Hvik 1855. Likræda llutt i kirkjunni. Einnig pr. i »Tækifæris- 
rædum« bis. 78—85. 

i » (Jtfararminning« Jons Thorsteinssons landlaeknis. Kni- 
liofn 1856. Ræda i kirkjunni bis. 14 — 23. Einnig pr. i »Tæki- 
færisrædum« bis. 86 —98. 

I nSIinningarriti« hins islcnzka bdkmenntafjelags 1816 — 1866. 
Kmhofn 1867. 4(b Ræda forseta å fundi i deild hins islenzka 
bokmenntafjclags i Reykjavik, 13. april 1866, bis. 1—5. 

I » Alpingistidindum « 1867. Reikningur yflr alpingiskostnad- 
inn 1865 og yfirlit yfir alpingiskostnadinn 1867 samid af Pjetri 
Pjeturssyni varaforseta. I. bis. 77—81 (Yidbætir B.). Umburdar- 
brjet til profasta 17. juli 1867, s. st. 1867, I, bis. 423—424. Auk 
pess fjoldi af rædum, ålitssk olum, nefndarålitum, konungsåvorp- 
um o. fl. 

i »Kristilegtim smdrilum «. Ertu kristinn? I. år nr. 1 1867 
bis. 2—9. Vcdråttan I. nr. 2, bis. 5 — 11. Hinn rangi og hinn 
rjetti fridur II. årg. nr. 1. bis. 1 — 14. Rodd frå gufuskipinu A- 
stria II, nr. 2, bis. 1 — 7. Gott råd II, nr. 2, bis. 13 — 14. Storm- 
urinn i oss II, nr. 2. bis. 15. Drottins ord II, nr. 4 bis. 1 — 8. 
Heimspekingurinn Henrik StefTens II, nr. 4, bis. 14—15. En gudi 
sjeu pakkir, *.cm oss hefir sign ri nu gefid fyrir drottinn vorn Jes- 
um Krist, II, nr. 5, bis. 11—16. Um kristindominn i daglegu lifi, 
III, år nr. 1. bis. 12—19. Hinn gerzki (russneski) skraddari III, 
nr. 3, bis. 1 — 12. Dr. Pjetur hefir etlaust pj'tt og frumsamid 
margar fleiri greinar i Kr. sm., en nu er cirdugt ur pvi ad skera, 
hvcrjar pær eru, pvi allar eru nafnlausar. 

»A T i ) krislileg sindril«, Rvik 1874. Påll postuli his. 4 — 18. 
Johannes Krysostomus bis. 19 — 36. Kristnibod Jons Vilhjålms å 
Sudurhafscyjum, bis. 37—56. Hugleiding um forsjon guds bis. 64 
— 69. Soknarpresturinn i Saint-Lyphar, bis. 70 — 76. 

t »Sdlmabok«. Reykjavik 1871. Formåli eptir Dr. P. P. 
dags. 21. juli 1871, 4 bis. 


Digitized by Google 



320 


j » Minning « sål. biskups Helga G. Thordersen. Kmhdfn 
1875. Ræda vid jardarfor biskups H. G. Thordersen, bis. 16 — 21 
1 tLikrædum # vid jardarfor P. Pjeturssonor profasts (1842) 
og dr. H. Schevings (1862). Rvik 1879. Formåli og ræda vid jard- 
arfor Dr. Hallgrims Schevings bis. 17 — 24. 

I »tfl/or« Jons Sigurdssonar og Ingibjargar Kinarsdottur, 
Rvik 1880. Ræda i kirkjunni vid jardarforina bis. 48 — 54. 

i »Sijsliimannaæ/iim« Boga Renediktssonar, I. bindi Rvik 
1881—1884. Skrå yfir handrit J6ns Kspolins s^sluinanns, bis. 
426-430. 

1 » Timariti « hins islenzka boknienntafjelags, V. årg. 1884. 
Æfisaga Brynjolfs biskups Sveinssonar, bis. 36—67. 

i » Djjravininum « III, Kmhdfn 1889. Hrafnar bis. 15. 

C. Greinar i dagblodum. 

1 » Reykjavikurpostinum « II. år 1848. Auglysing um sjdd 
prestaskdlans, bis. 116—118. III, oktoberm. 1848. Um prestaskdl- 
ann (svar til Nordurfara) bis. 6 -8. 

i » Lanztidindum « 1 — 2. år. Rvik 1849 — 51 er ljoldi greina 
eflir I)r. Pjctur, liklega hefir hann sjålfur ritad meira en helming 
alls, sem par er prentad. Helztu ritstjornargreinir eflir hann 
eru pessar: Inngangur I, bis. 1—2; um kosningar til pjodfundar- 
ins ad åri I, bis. 2—3, 5—6, 9—10, 13—14, 17—19. Um frjålsa 
verzlun I, bis. 14 — 16. Um prestaskdlann og ædri skola I, bis. 
23—24. Sundurlausar hugmyndir um stjdrnarskipun hjer å landi 
eptirleidis I, bis. 29—31, 33—34, 37-38, 41—42, 49—50. Um Ross 
skipherra og nordurgdngu hans I, bis. 71 — 72. Hålfyrdi um 
skdlamålid I, bis. 74—75. S^nishorn af riti Dr. Schleisners um 
Island I, bis. 88—89. Dålitid um umburdarbrjcf biskups frå 8. 
marz 1850 II, bis. 101 — 103. Hålfyrdi um årrit prestaskdlans II, 
bis. 109—110. Konunglegur urskurdur um braudaveiting å fs- 
landi II, bis. 110 — 111. Gulllandid Kalifornia II, bis. 160 — 162, 
166. Um pingvallafund i sumar II, bis. 193—194. Svar til Pjod- 
dlfs um Pingvallafund II, bis. 197—199. 

I »Ingålfi* 1853. Svar upp å brjef um prestaskdlann bis. 
62. Svar til J. Gudmundssonar logfrædings um prestaskdlann, 
.bis. 6G — 67. 


Digitized by Google 



321 


1 » fslendingi «. Svar til bdndamannsins i fslendingi nr. 3. 
p. å. II, årg. (1861) bis. 27. Umbodsbrjef til »Sk^ringa yfir nokkra 
stadi i Nyjateslamentinu« (med S. Melsted) s. st. bis. 112. 

1 »Pjodol/i«. Avarp am tækifærisrædur. VIII, årg. (1856) 
bis. 65. Athugasemd (um prentvillur i utfararminningu Dr. Jons 
Thorstensen) VIII, bis. 131 — 132. Sk^ringargrein, (svar gegn rit- 
domum i Nordra) XI, (1858) bis. 2—3. Åvarp (um kaup å N£ja- 
Testamentinu) XV (1863) bis. 190—191 (sbr. bis. 160). Ot al bdka- 
Iregn i Nordanfara (um bdk Magnusar Eirikssonar) XVII (1865) 
bis. 72—73; 192. Umburdarbrjef til prdfasta og presta å tslandi. 
XVIII (1866) bis. 150 — 151. Svar til sira Stefåns Porvaldssonar 
XXII (1870) bis. 106. Svar til Gudbrandar Vigfussonar um p$d- 
ingu å N£ja-Testamentinu XXII (1870) bis. 114—115, 117—118. 
Svar til Gudbrandar Vigfussonar (ut af brjefl frå E. M.) XXIII 
(1870) bis. 22. Åskorun (um innleidslu sålmabdkarinnar 1871) 
XXIV (1872) bis. 111 — 112. Svar til Nordanfara um grein i 
Bergens Tidende XXV (1873) bis. 63 — 64. Um Sålmabdkina. XXV 
bis. 65. Um nefndina i skolamålum vorum XXVIII (1876) bis. 21. 
Svar til Styrbjarnar i Nesi XXIX (1877) bis. 38. Sålmabok vor 
XXX (1878) bis. 41. Um synodus XXXVI (1884), bis. 119. Skortur 
å lærddmsbdkinni XXXVII (1885) bis. 1. Svar um grein i National- 
tidende XXXVIII (1886) bis. 188. 

t » Nordanfara «. Brjef biskupsins yfir tslandi til amtmanns- 
ins i Nordur- og Austuramtinu dags. 21. des. 1866 (um heilbrigd- 
isnefndir) VI. årg. (1867) bis. 9. Brjef frå biskupinum yfir tslandi 
d. 2. des. 1867 til ritstjdra Nordanfara (um solu å NJja-Tcsta- 
mentinu) VII (1868) bis. 1. Spurningar til sdknarmanna og presta 
vid visitaziu i Eyjafirdi VII (1868) bis. 37. Brjef til ritstjora 
Nordanfara (um åråsir sira Jdns Bjarnasonar å hina islenzku 
kirkju og prestastjett) XVII (1878) bis. 57—58. Til ritstjdra Nord- 
anfara (“/' 1880) (um husvitjanir presta) XX (1881) bis. 37. Til 
safnadarins i Hdlmabraudi. XXII (1883) bis. 47. 

t » Vikverja «. Um n$ kristileg smårit II. årg. (1874) bis. 99. 
Åskorun til åbyrgdarmanns Vikverja ad nafngreina dregluprcsta. 
II, (1874) bis. 168. 

t vfsafold«. Handbdk presta III (1876) bis. 6. Um hagtær- 
ing hallærisgjafa VI (1879) bis. 6—7. Um huslcstra VI, bis. 10—11. 

21 


Digitized by Google 



322 


Embættismannastjettin VI. bis. 14 — 15. Svar til Oddgeirs Steph- 
cnsen ura islenzka sjodi, einkum kirkna VIII (1881) bis 123. 
Brjef frå presti i Ameriku um Mormdna IX (1882) bis. 37. Åskor- 
un (um hugvekjur presta) IX, bis. 77. Hinn nafnfrægi hugvekju- 
safnsstyrkur X., (1883), bis. 70—71. U msynodusXI (1884) bis. 115. 
»Truarjåtning framtidarinnar« XIV, (1887), bis. 190—191. Hålfyrdi 
um biskupsvisitaziur XV. 1888 bis. 187. R^rnun biskupsvalds- 
ins XVI (1889) bis. 2—3. Prestsekknasjodurinn XVI. bis. 49 — 50. 
105 — 106. Visur eptir gamlan mann. XVIII (1891) bis. 45, 73. 

1 »Fjallkonunni«. Um brjefkafla frå »einum merkasta presti 
landsins« III. årg. (1886) bis. 93. 

1 »Skuld«. Svar upp å grein i Skuld (30. nov. 1882) um 
hneykslanlegan drykkjuskap prests V. årg. (1883), bis. 124. 

D. Greinir i utlendum ritum. 

I » Reports of the Brilish and Foreign Bible Society, London « 
eru prentadar margar sk^rslur og brjef frå Pjetri biskupi Pjet- 
urssyni. 1864 bis. 75-76; 1865 bis. 79-82; 1866 bis. 78-80; 1867 
bis. 99—101; 1868 bis. 90—91; 1870 bis. 89; 1871 bis. 117—118; 1877 
bis. 96-97; 1878 bis. 77—78; 1879 bis. 82; 1880 bis. 91; 1881 bis. 
73; 1882 bis. 112; 1884 bis. 92-94; 1886 bis. 103-104; 1889 bis. 95; 
1890 bis. 91. t »Report« 1884 er brjef um 300 åra afmæli heil. 
ritningar å lslandi og um sidabétina bis. 93—94. 

t »Comtes rendus de VAcademie des Sciences«, Paris 1860. 
Tom. LI: Sur unc nouvelle éruption d’un volcan islandais, 

extrait d’une lettre de M. Pjetursson å M. de Saulcy. 

1 »Schleswig — Holstein — Lauenburgisches Kirken und Schul- 
blatt « 1889—90. nr. 45. Zwei denkwurdige Briefe aus Island (frå 
Pjetri biskupi). 

i » Luthersk Ugeskrift « Udg. af F. W. Bugge og I. C. Heuch 
8de Halvaar Juli— Dec. 1880 Kristiania bis. 337 — 343, 386 — 392. 
Om den kristelige Kirke i Island. 

1 » Xa tional- Tid e n d e « eru allmargar frjettagreinir og adrar 
greinir å årunum 1882 til 1887, eptir Dr. P. P. 


Digitized by Google 



323 


7. KvæOI til Pjeturs biskups Pjeturssonar og erfllJOO eptlr 
hann og fru Sigrid!.'/ 


Fyrir minni Dr. theol. Pjeturs Pjeturssonar biskups yflr * 
islandi i samsæti islendinga i Kaupmannahofn 27. juni 1866. 
(Tvd kvædi). 

Sunnan aptur solin nu 
sendir geisla hl£ja 
og um fannhvitt fjallabu 
fegurd vekur nj'ja: 
medan brosir h^’r og heid 
hun yllr jokultindi 
heim vid biskup buum skeid 
bezturn dskavindi. 

Nu er lærddms goldid gjald, 
gdds til hyggja cigum, 
pcim er hæfast veitt nu vald 
vel sem treysta megum: 
neyttu heill fyrir nordan sæ 
nåms ad fornum stolum 
Gizurar og Isleifs æ 
og svo Jons ;i Iloluml 

Nu er strids og styrjar old, 
stortidinda bidum, 

2f’ta verk sjer eiga kvold 
611 i heimi vidum: 
reistu heima hellubjarg 
hitt er old ei felli. 


1) Jeg hefl hjer safnad kvædum um Pjelur biskup og erfiljédum eplir 
hann og læt prenta pnu i einni heild eins og tizka heflr verid i islenzkum æfi- 
minningum. Sum kvædin eru gullfullcg, sum ljeleg og litilfjdrleg eins og geng- 
ur, t>o pau lysi gédum vilja. Menn eru nu n ddgum svo vanir ad sjå misjafhan 
k vedskap å prenti, svo jeg vona menn hneykslist ekki po hjer sjeu <ms Ijettvæg 
Ijod innanum og saman vid. Jeg hefl ekki sleppt hjer ncinu sem jeg pekkti 
nema »Kvedju til P. Pjeturssonar, er hann for heim til Islands sumarid 1844*, 
sem prentud er i I.jodmalum Giala Thorarensens. Kvik 1885, bis. 30 — 31. 

21 # 


Digitized by Google 



324 


po vid tålan lidar varg 
timans skepnur hrelli! 

Vitum pad, ad vorri pjod 
villt pu allt hid bezta, 
drottinn veitti dug og mod 
dåd ad vinna fiesta: 
ungum frågum idnir pær 
itran lodur kenna 
par sem vidum vollum nær 
vdtnin stridu renna. 

Landi bodar frelsi frid, 

Hug og anda vekur, 
eymd og hræzlu, argan sid, 
allt å burtu rekur: 
fer i gegnum fjollin stor, 
frjdvgar urd og steina — 
visirinn er mikiis mjdr, 
mustards-kornid eina! 

O, ad så, sem leitt fram ljet 
lif ur bergi hordu, 
heillum leidi hvert pitt fet 
hamralands å jordul 
så, sem kyrrdi sæ og vind, 
sinni pjer ollum tidurn, 
og pjer vciti lifsins lind 
leida frdns ad hlidumt 

Pjetur biskup, hå og heid 
beiin pig gæfan leidi, 
og urn n^'tast æflskeid 
æ pjer veginn greidi! 
njdti itrar elli til 
tsland verka pinna 
og pin lidins langt um bil 
lifsælastra minna! 

Ciisli Brynjulfsson. 


Digitized by Google 



325 


Veg pinn, er sæmdin sumarheid 1 ) 
vor biskup kær! nam résum reifa, 
med vinaliljum ljdsum dreifa 
islenzkar hendur hafa preyd; 
heill sjertu med oss halur blidi, 
hrddmogur lands og stjettarpr^di, 
virdingin, sem ad var pjer sVnd, 
verdur med dskum brædra krj’nd. 

Pjer hjålmunvol i hendur gaf 
Alvaldur fleyi fogru ad stvra, 
mænir i stafni merkid skira, 
og vidan leggur ljdmann af. 

. SVna mun leid um s\ædi vasta 
segull og leidarstjarnan fasta, 
blidfara straumar beina gnod, 
byrvindur himins fyllir vod. 

Pjer laukagardur lifs vid sol 
Ijedur er til ad rækta og gæta, 
vanmegnu hjukra, brostid bæta, 
prifnad ad veita vdrn og skjol, 
treysta må pinum hdgum hondum, 
hugkvæmri rækt og gjordum vondum, 
gledji pig allt sem frjovgast fær, 
fodurlands pad i moldu grær. 

Pjer hjord i geymslu gefln er, 
lifanda vatns hjå lindum skærum, 
ljufl ber hun traust å hirdi kærum, 
sem tryggur hana tjoni ver. 

Hve muntu gladur henni sinna? 

Holl verda launin starfa pinna, 
gagn, sem pu vinnur godri hjord, 
gledja mun pina fdsturjord. 

Svo fagurt starf pjer valid var, 

1) Norflonfari V. 1HGG, bis. 37 og 41. Kvæfll pessi cru lika prenlufl a 
lnusum bloflum. 


Digilized by Google 



326 


pad modurfoldu fognud veitir, 
pvi godu vonin henni heitir, 
af pvi sem adur åvoxt bar. 

Nu, sem å manndoms itruiu årum, 
eflirdu prjddur silfurhårum 
kirkjunnar veg og kennidom 
med kærleiks dåd og snjollum rdm. 

Fylgi pjer blid uro blåa Rån 
af brædrafund i fadminn modur 
6sk vor, ad fremst pinn hel] ist hrodur, 
og vinnudag pinn lengi lån. 
Kvoldrodinn loks, på dvinar dagur, 
d^rdlega skini seinn og fagur, 
gudblidur pegar tykur leid 
ljéraandi å runnid æfiskeid. 

Stcingrimur Thorsteinsson. 


Viro maxime venerabili 
Domino Petro Petræo 

Rccens inaugurato Islandiæ cpiscopo dignissimo 
Doctori Thcologiæ celeberrimo, 
Danebrogiei ordinis equiti aurato, 
Britannicæ Bibliorum Societatis Præsidi honorario 
Patriæ nomine gratulatur subscriptus. 1 ) 

Cui prius applaudat patria' et sua gaudia dicat, 
Quam Tibi’, amor patrii deliciæque soli! 

Quem potius ctocta fas est celebrare camena, 
Certatimque pia toliere’ in astra chely, 

Quam Te, docte Pater! spes o fldissima rerum! 
Christicolis tutum præsidium’ atque decus! 

Ut raueus niveos interstrepit anser olores, 

Desvctæ repeto sic ego fila lyræ. 

Te Tua læta cohors merito veneratur amatque, 

1) Norflanfarl VI. 1H67, bis. 71. 


Digitized by Googie 



327 


Ad qucm contugiat, quemque sequatur, håbet. 

Nam Tua signa sequens vigilantior, optime Præsul! 

Jam sibi commissum. Te duce, munus obit 
Cum quondam gens grata Deo premeretur acerbo 
Servitio’, oppressis adtuit Amramides. 

Post ubi commentis fæderari’ ecclesia vanis 
Coepit et injusto subdere colla jugo, 

Magnanimus Christi surgebal præco Lutherus, 

Ausus Lernæam voce ferire feram. 

Et Deus omnipotens jam lumen amabile Petrum 
Qui Christi sanetum servet ovile, dedit, 

Vix ullum’ inveniens, melius qui’ impendere vitæ 
Numinis ad nutum, tempora sciret eo. 

Quot scripta’ egregii sacrorum’ antistitis exstant! 

Scripta salutifero lumine plena Dei. 

Hæc opera’ ambrosii pretii non ulla velustas, 

Iropia non hostis spuma’ abolcre potest. 

Omnipotens numen spatium Tibi proroget ævi, 

Ut patriæ niteas, gemma corusca din! 

Serus, terrestri mitra lituoque relicto. 

In coeli redeas regna beata precor. 

Optimi episcopi observantissimus, 

E. Th. (Einar Hallgrimsson Thorlacius). 

isienzk p^ding hinna latnesku ljoda. 1 ) Eptir sira J6n Ingvaldsson. 
Mæringi’ heidurs hæst verdugum, 
herra Pjetri Pjeturssyni; 
biskupi nfsked bezt til kjornum, 
vigdum hjer å voru landi; 
kennifodur frægsta’ i gudvisi, 
riddara d$rrar Danabrogs ordu; 
bibliufjclags Breta-pjodar 
hefd-tignudum heidursforseta; 
i sins ættlands oskar nafni 
æztu heilla undirritadur. 

1) Nordnnfari VII. 1868. Aukablad rid nr. 3—4. Par aptan vid eru 
skyringnr. 


Digitized by Googlc 



328 


Hvern i håvegum hafa vort ætti 
fodurland fremur, og fognud inna, 
cn pig! vorrar ættlands pjédar 
åst og unan ågætasta! 

Hvern ber fremur hverjum vid annan 
lærdra lofvisum leyfa keppast 
og helgrar trtiræknis hdrpuslætti 
hefja i hædum hæstum soma, 
cn pig lærdi lærifadir! 
oruggst traust vorra adalmåla, 
athvarf ohult og itur somi! 

Krists peim tru og kenning rækjn. 
Eins og på raddhås raular gassi 
innanum svana song fannhvitra 
eins eg nu upp tek ellistirdnadur 
lengi éleiknn ljodgigju strengi. 

Pinn pjédskari pjer huggladur 
vegseind og åst ad verdleik tjåir, 
hjå pjer éhults athvarfs sjer leitar, 
og forsjå traustri fylgir pinni. 

Pvi fvlgjandi pinu merki, 
hiskup bezti! bezt årvakur, 
kollun embættis knå’r bezt rækja, 
undir leidsogn itri pinni. 

Pegar folk Guds fordum daga, 
pjådist såru prældomsoki, 

Amrams arfi undirprykktum 
ad Guds rådi adstod veitti. 

Seinna er Krists var kirkja saurgud, 
af hindui*vilnum våljugstruar, 
og hlaut håls og hofud ad beygja 
und tru’roki allrangsnunu. 

Ildfst på handa hugumstéri 
knårr Lutherus krists trubodi, 
er lernuvargi likt truskrlpi, 
leiptri raddteins lemstra pordi, 
cn n^ Drotlinn allsvaldandi. 


Digitized by Google 



329 


blys-ljéss åst-holt biskup Pjetur, 
veitti, gæzlu og vdrd ad haldi 
så Krists helgu å saudahusi. 

Vart nam nokkur verda fundinn 
ad bending Guds er betur hånum 
verja stundi’ og vel ad neyta 
gåfum lifs og geflns tima. 

Hve mdrg helg rit bjå oss flnnast, 
hirdis (ij’rdlegs helgra doma, 

611 er innra Guds uppfyllt birtast 
sålheilnæmu sannleiks Ijosi, 
Helgudu samgild himnabraudi, 
rit pau elli engin megnar, 
engin gudlaus gomaspyja 
dolgs (jdn-frodu foreydd vinna. 
Heima og himna hår alvaldur, 
lofsælt lif pitt lengi tcygi! 
ad sem edalsteinn iturfagur 
lengi og vel l^sir landi voru. 
Biskupstignar bunad jardligan, 
pegar hjer loks, pjer af leggur, 
hæstri’ i hljétir himnasælu 
bustad bezta; bid cg af hjarta, 
biskupi beztum, bezt ly'dskyldur 
i undirgefni E. H. Th. 

I. 'i s. 


Lucubratlo gratulatorla. 

Castalidcs nymphæl vctulas recreate medullas, 
Dum canere’ experior tenuis modulamine flli 
Dignos laude viros longe melioris avenæ. 

PZst locus — indigcnis in aperto pervia eampo 
Spatia reddit humus — præpollens ubere glcbæ. 
Pone tegunt montes lætasque’ armenta per lierbos 
Pascuntur, lateque gregum vaga copia’ oberrat, 


Digitized by Google 



330 


Quæ quamvis avido satis est numerosa colono. 

E regione loci Zephyros spirare secundos 
Audis, et virides permulcere flamine ripas 
Quas præterlambens fluviorum maximus amnis 
Irrigat et cingit spumosi gurgitis æstu, 

Ne quis opes domini poterit deperdere’ inultas. 
Najadum formosa cohors his præsidet undis. 

Hic prisci proceres patrios posuere penates, 

Atque Vidivallas diverunt nomine fundum. 

Sedes grata suis, longo spectabilis ævo. 

Hane rite’ excultam tenuit volventibus annis 
Et sacer et saneti decoratus nomine Petri, 

Heros usque bonus, sparta bene funetus adeptæ, 
(Præpositum salutant cleri qui tractat habenas 
Imperioque regit) quo non præstantior alter 
Nec pietate fuit nec docta’ instructior arte 
Sev Flacci pulsåre chelyn vel Apolline digna 
Indigeno’ adgressus deducere carmina plectro, 

Sive dei celebrare pio mysteria cæpit 
Ore, atque angelicas ad siderea tollere laudes. 
Quanta’ oris, formæ, gestusque habitusque decentis 
Majcstas et amor, pariter facilique gravique 
Digna viro! quanti sum tus vitæqe labores, 

Sev fessos placido longisque erroribus actos 
Hospitio’ excepit, sev qvos fortuna novercans 
Fregerat, auxilio juvit lætosque remisit! 

Nunc gremio’ Abrahæ cælesti pace quiescit. 

Quid tibi, musa, moræ est thalami percensere fausti 
Pignora, quæ nostris fulgent per secula fastis. 
Primo dignc loco, prima dicende Camena! 

Provida cui pietas proprio de nomine nornen 
Et bona quæque dedit tenero, Petrumque vocari 
Jussit, et ingenitas ad sidera crescere dotes. 

Audit vota deus, quid enim præstantius unquam 
Ætas nostra tulit? verbis, precor, invidia’ absit! 

Rite creatus eras Doctor sanetique Professor 
Ofilcii, qui quicquid erit sapientiæ’ ad ungvem 


Digitized by Google 



Perlustrasti animo docili' et cutn lacte bibisti, 
Frugiferæ’ assidue diflfundens munera rnessis. 

Tu petræ’ impositam tractas, adamas recitasque 
Mellifluis labiis doctrinam cælitus ortam. 

Palladio' hoc tutus quæcunque hostilia spernis 
Spicula tartarei necnon mala toxica I)itis. 

Sic bene respondent Petri venerabile nornen 
Et tibi dclatæ parles, hoc pulpita, chartæ 
Testantur, juvenuraque chorus, qui docta magistri 
Discendi cupidus præcepta’in pectore volvit. 

Macte nova meritorum' hedera, doctum caput, esto! 
Jamque auratus eques, non dudum' insigne corusco 
Donatus, multos vigeas valcasque per annos! 

Alterura’ honorato genitum de fædere lecti, 

Omnia laudato similem’ et sat honoribus auctum, 
Muneris exhausto celebris vitæque laborc 
Humano longe major Sapientia eaptu 
Ad meliora ciens æterna luce beavit, 

Divinumque novo jam nomine numen adauxit. 

Scilicet ut niteat genitor cev luimnc terno 
Tertius evasti non ultima gloria fratrum, 

Qui, qvoties scandis nullis venale tribunal 
lllecebris, sævas, recti servator et æqui, 

Justa lance domas lites. Sic itur ad astra! 

Ne quid defieri patiatur diva potestas 
Connubio'est eodem stabili concepta vi rago 
Inter formosos longe pulcherriina cætus. 

Quæ, postquam nupta’est venerando casta marito, 
Cottidic’ ante’ oculos juvenilia perspicit arva. 

Hoc erat in votis. O terque quaterque beati, 

Queis bene contingit Sobolem producere talcm! 
Vive, vale felix Petri clarissima proles! 

Optima perpetuo virtutis præmia carpensl 
Honoris et amoris causa 



332 


Echo borealls 

ad scpulcra quorundam transalpina. 

Evigilans animus terræ pertæsus opacæ 
alta petit, rutili miratus lunten Olympi 
auroræ borealis equis, (mirabile dictu!) 
invehitur lateque volans per inane peregit 
austrum versum iter, tandem delapsus ab alto 
arboris excelsæ grata reqvievit in umbra. 

Heic secum repetit vita meliore beatos, 
defunetos memorans patres, dehinc talia fatur: 

Te memini’ eximium nobis patrem et omnibus omne 
o Vidaline bonus merito cognomine dictus; 
præsulis hunc titulum non ulla' oblitterat ætas. 

Et meminisse juvat doctum Steingrime! tuum eum 
mitra mieans decorare caput pietate refulgens 
eæperit et digno resonarint omnia plausu. 

Nullum’ equidem memini, qui par tibi sit fueritve, 
Egilides! nostri lux sane maxima seeli, 
maxima perpetuos Heliconis gloria’in annos. 

Quis neseit sunimo medicinæ munere funetum 
Thorsteinium tamam sibi conciliasse perennem 
atque feros doctis manibus repulisse dolores? 

Et jam mæsta Thcmis magnum sibi luget ademptum 
Sveinbjorno genitum, jam publiea damna tribunal 
conqueritur propriamque dolet cecidisse coronam. 

O pater omnipotens, divinæ fons et origo 
justitiæ! justo qui libret ]>onderc lancem, 
redde virum vacuæ sedi’et res adspice noslras! 

Multos præterea, quorum cælestia sertis 
tempora cinguntur roseis et victrice lauro, 
observari’ animo sensi mentemque memore. 

O Reychjavicæ quoties cev tulmine tacta 
teeta tremuntl quoties efTuse grandinis instar. 
funera notorum densantur magna tuorum! 

Lumina terna tamen claro splendore relucent: 


Digitized by Google 



333 


Helgo, Petrus nosterque pio satus Helgone Nestor 
cætus Christiadum clare fulgentia fulcra. 

Salve lux hominum, rerum tutela salusque, 
adsis et totuin’ illustra splendoribus orbem, 
facque tua afflad bene fotum desuper aura! 

E. Th. 


Bergm&l NorOurlands 

vid grafir nokkurra Sunnlendinga (frihendis utlagt). 

Nåttvakinn andi frå mier flaug 

nordurljdsa 

leid um rosir 

svam loks yfir Sudurbaug. 

Hniginn nidur å håan meid 

framlidinna 

fedra sinna 

minntist par å pessa leid. 

Man jeg pig cnn på godi Geir 
fodur beztan 
mannvin mestan 
minning pinna dygda' ei dcyr. 

Man jeg pig Sleingrim mitur hans 

engilblidan 

bera sidan 

tign sambodin bezta manns. 

Man jeg jafnoka pinn ci po, 

Egils mdgur 
fræg og fogur 
mcginprVdi å Parnasso. 


Digilized by Google 



334 


Heyrdi’ jeg vidfrægan læknir lands 
Porsteins arfa 
itum parfa, 

pra u tgod reyndist hondin hans. 

Og nu hinn mikla Sveinbjornsson 
ædsta blom 
i yfirdåmi 

soflnn Thcmis trega kon. 

Rjettlåti Gud! låt rjettlætid 
pins cigin hjarta 
imynd hjarta, 
endurkr^na autt sætid. 

Margra fleiri på minnast tok, 
hverra nafn 
i helgra safni 
ljomar skært å lifsins hék. 

Raunum pråslegin Rcykjavik! 

pinir beztu 

megir mcstu 

fallnir eru og lidin lik. 

Ro loga enn på ljdsin prenn 
Helgi, Pjetur 
og Helga getinn 
vitrir Sions vokumenn. 

Kirkjunnar vordur, sannleiks-sdl! 

låt pins anda 

ljosskinanda 

ljdma’ um alheims bygd og bél. 

E. Th. 


Digitized by Googie 



335 


»Pegar frjcttist med vissu, ad kominn væri aftur lil lands- 
ins med biskupsvigslu herra préfessor, Dr. theol. Pjetur Pjeturs- 
son urdu til pessi ljddmæli«. 1 ) 


Velkominn vertu 

Sdttir pu heidur 

af vegi Dana, 

i hilmis sali 

ættjardar somi. 

sem verdskuldadur 

ættmanna hrés; 

var fyrir Iongu; 

fagnar pjer fjdrgyn 

pvi var su for pin 

fegins hugar, 

rjettnefnd frægdarfor 

og breidir fadminn mot 

og ad verdleik goldid 

frægstum nidja. 

vel unnid starf. 

Heill sje pvi skipi 

Vist er pjer ad nj'ju 

sem pig heilan flutti 

vandastari falid 

aftur heim 

en par sem råda 

ad heima pinu; 

rjettvisi og ni ildi, 

farsæl var su stund 

gudsotti og vizka 

er pu fæti steigst 

gjordum ollum 

fyrst aftur å 16d 

leidist allt framt 

fosturjardar. 

til lukku og frama. 

Får vann pjer meira 

Verdi pjer pannig 

til frama gudsrikis; 

vegur så hinn n£i 

får vann pjer belur 

og æfispor hvert 

til frædslu sålum; 

til yndis og gæfu; 

mun pad æ uppi 

kr^nist æfin 611 

medan old liflr, 

åstsæld og hcidri; 

su ei vettugi 

og hin efsta stund 

virdir Drottins ord. 

endalykt sælli. 


8 . 


Til biskups Dr. PJeturs PJeturssonar 1. Januar 1867. 
Frå einum af lærisveinum hans.*) 

I dag er bjart i biskupsdæini pinu, 
hin blida sol å kaldan jokul mænir, 

l) Norflnnfari VI. 18G7 bis. 21. 

%) Pjudolfur XIX. 1867, l>ls. 5o. 


Digitized by Google 



336 


og vill hann pida vdrmu Ijosi sinu. 

Svo girnast stundum huldar hjartans bænir 
med helgum yl ad pida brjostin koldu, 
sem hrekjast likt og brotinn is å didu. 

Svo girnist ætid guddomsljosid bjarta 
ad glæda lifsins yl i vorum såluni, 
og bræda klaka kolgu prungins lijarta. 

Hid bjarta mdt å timans hringdans hålum, 
sem hverfur ut i nj'jar aldaradir, 
pjer bodi nu Ijos og lif, vor kæri fadir'. 
Pjer bodi ljos frå lifsins rika stdli, 
svo ljosid megirdu’ enn på lengi glæda, 
og akur lifsins vdkva, verma, græda. 

Pin sådkorn groi i sælu herrans skjdli; 
likt sabbatshelgi byrjad år pjer renni 
og blémkranz nyjan bindi pjer ad enni! 


Avarp eOa tllelnkun til Dr. Pjeturs PJetursaonar. 
Framan vid vikusålma Gudmundar Gisla Sigurdssonar 1862.') 

Pu aldarljés! sem hriflnn helgum anda, 
å himinlindum pyrstri svalar ond, 
pin lærdémsverk i lofl munu standa 
sem logskær stjarna Frons å jokulstrdnd. 

Pad fræ, sem pu å fosturmoldu såir, 
ei folnad getur vetrarstormum i, 
pvi auga drottins å pad geislum stråir 
og édaudleikans bldmgun veitir pvi. 


Til Pjeturs biskups. 

Å 50 åra embættisafmæli hans 17. juli 1886.*) 

Å mddurskauti sjiikur sonur lå, 
er sdlin reis og horfdi ljdrann å, 

1) Vikusalmar og nokkrir nflrir salmnr eplir Gudmund Gisla Sigurdsson 
stud. theol Reykjavik 1862 IS mo. 

2) isafold XIII, 1886, bis. 125. 


Digitized by Googl 



337 


og signdi snot med sorgartårin skær, 
er sat og horfdi’ å undra-perlur tvær. 

Hun så par brotna bårur fjors og bels 
med bdli lifs og draumi fagrahvels. 

»Pu lifs mins gud, jeg lypti sål til pin, 
æ, låt ci deyja pessi ljosin min«! 

En rjett i sama rekkur stod bjå henni, 
ramlega vaxinn, studdi hond ad enni. 

Pau stordu å barnid sorgar-heilog sjén; 
ci såust vida skorulegri hjon. 

En kaldur sveiti kom å sveinsins brå, 
i kyrd hin småa hond å brjdsti lå. 

På talar svanni sorgarprumu lostinn: 

»/E, sjerdu augun brostin — nær pvi brostin«! 
En bliki andans brå å mannsins hvarm, 
hann brosti vid og mælti: »Still pinn harm. 
Und drottins hdnd vjer eigum oss ad bcygja, 
en ekki munu biskiipsangiin deyja«. 

Vor kæri biskup, pu varst pessi svcinn, 
vid pessa sdgu kannast hver og cinn. 

Svo mildilega modursorgin bættist, 
svo minnilega fddurspåin rættist! 

Pin fogru augu skyldu’ ei skoda hel, 
pau skyldu spegla Drottins fagrahvel. 

Pau skyldu vaka å verdi skær og stillt 
og verda morgum ljds, ef gengi villt. 

Pin old var full af tåknum tilbrevtinga, 
af tåli og pokum margra sjénhverflnga. 

Og bjartar sjénir bolstrar tidum heptu, 
en biskupsaugun stefnunni' aldrei slepptu. 

Hin ytri sål vor augu sker og mædir, 
hin innri birta sjånarkraptinn glædir. 

Hver eru augun, aldrei sem ad deyja? 
pau augu, sem ad riki Drottins cygja. 

Vor kæri biskup, sit vid heilla hag, 
vjer heidrum Gud, ad såstu pennan dag! 



Digitized by Google 



338 


Med stilling, hogværd, styrk og elju stakri 
pu striddir hålfa did i Droltins akri. 

Vid sæld og praut, vid sorg og eptirlæti 
med sæmd og æru fyllir pu pitt sæti. 

Pvi veiti hann, sem gefur nådargjold, 
pjer, gddi biskup, fagurt æfikvold. 

Og pegar sidast sol å f]olt pjer skin, 
og siga taka hvarmaljdsin pin, 
i fodurs pins tru pli ædra ljos munt eygja, 
pvi ekki skulu biskupsaugun deyja. 

Matthias Jochumsson. 


Grafskrlpt og erflljéd. 

Hvilir nu orendur hinn ågæti biskup 
Pjetur Pjetursson, 
doctor theologiæ, stdrkross af dannebrog. 

Hann var fæddur 3. oktober 1808, tok embættisprdf i gud- 
Irædi 1834, prcstvigdur 1836 og prolastur 1838 — 47, forstodumad- 
ur prestaskdlans 1847 —66, sæmdur professors-nafnbdt 1849, bisk- 
up yflr islandi 1866 — 89. 

Kvæntist i fyrra sinni 1835 6 n n u Sigridi Araddtt- 
u r (f 1839), i sidara sinni 1841 Sigridi Bogaddttur. 

Med seinni konu sinni eignadist hann 6 bdrn, en af peim 
lifa nu ad eins 2 dætur. Andadist 15. mai 1891. 


Ljds er hjer horfid, 
er lengi skein 
logskaert landi voru; 
en bjarmi pess 
mun bjartur l£sa 
enn um aldir margar. 

Stolpi er hjer fallinn, 
er styrkur reyndist 
vorri veiku kirkju: 


en seint pess munu 

merki fyrnast, 

live så stolpinn studdi, 

Hjarta er hjer kolnad, 
sem helgrar truar 
dflugt var af afli, 
og hrilid af hreinum, 
himinbornum, 
kærleikskrapti rikum. 


Digitized by Google 



339 


Hånd er hjer stirdnud, 
sem hjålparpurfum 
ljuft var lid ad veita; 
margir pess ininnast 
munu lengi 

og hjålparhdnd på blessa. 

Lif er hjer lidid 
lofsælt og fagurt, 
helgad dyggd og drotlni; 


en åvextir pess, 
pott årin lidi, 
munu skærir skina. 

Syrgja må ættjord 
soninn fræga, 
sinnar aldar soma; 
klædast må kirkja 
klædum sorgar, 
hrygg af hirdis låti. 


Pott kirkjufodur kæran hdrmum vjer, 
vor kirkjusorg med lofgjord enda ber; 
oss ber ad lofa gud, er gaf oss hann, 
til g<’>ds hjå oss er flestum mcira vann. 


Oss ber ad pakka pessa miklu gjof! 
jå, pokkum vid vors kirkjufddurs grof 
hans fyrir lif, hans fyrir verk og tru, 
og fyrir launin, sem hann hl^tur nu. 

En bidjum par og godan gud um nåd, 
ad goda sædid hjå oss nidursåd 
af honum, sem nu hjedan kvaddur er, 
pann hljoti voxt, er sliku sædi ber. 

Helgi Hålfdånarson. 


Nu sit jeg hjer eptir solarlag 
og sje yfir langan fagran dag. 
j vestrinu dagsbrun hinnst er hnigin, 
en hinum megin upp fegri stigin. 

Hinn ljdsi dagur er lidinn braut 
i lidinna alda' hid djupa skaut. 

Ur djupinu stjornur ljosar lida: 
pær ljufu minningar fyrri tida. 

Jå, pad er svo margs ad ininnast hjer, 
svo margt, sem nu fyrir sjonir ber; 

22 * 


Digitized by Google 



340 


svo margar og fagrar myndir vaka, 

A mannsæfi på er lit til baka. 

Jeg lit hvar fyrrum hann stod i stol; 
par stafadi geisluni andans sol, — 
hun stafadi guds ords geislum hjdrtum 
og gjdrdi svo bjart i margra hjdrtum. 

Jeg lit hvar hann sat med sveina-hjord 
og sådi fræinu’ i gljupa jdrd. 

Margt guds ords fræ, er hann fyr par sådi, 
bcr fagran åvoxt å modurlådi. 

Jeg lit hvar hann eins og Aron stod 
vid altari guds i helgum mod, 
med breiddan fadm og med bæn å tungu 
og blessun lagdi’ vflr hina ungu. 

Jeg lit hvar hann stod å pingi par, 
um pjodar målin er samid var; 
hann taladi stillt og styrdi pingi 
sem stadfostum hæfir pjodmæringi. 

Jeg lit hvar hann sat vid lampann hljott 
og las og skrifadi fram å nott. 

Po 1 1 dvinadi longum dagsins stundin 
ei dapradist sål nje prevttist inundin. 

Hver run var pad, sem ad rjed hans hond? 
hvad ritadi par hin idna hond? 

Par drottins runir hann rjed og kenndi 
og ritadar lit um landid sendi. 

1 bjortum stofum vid ofnsins yl, 
i aumuin kofum, i hridarbyl 
menn upp peim kyndlinum bregda bjarta, 
sem birtu' og yl gefur morgu hjarta. 

På haustid kemur og huniar ad, 
i husum kveykt er Ijdsid pad; 


J 

Digitized by Googie 



341 


pad logar svo bjart og ljj'sir 61 dum 
å longum og dimmum vetrarkvdldum. 

På faslan kemur med frost og snjo, 
pad fra* i kuldanum lilir po, 
er sott ad krossinuni Krists hann hefir, 
pvi krapturinn guds pvi litsmagn gefur. 

På vorid kemur svo bjart og blitt, 
på bodar hann aptur lilid n^tt; 
på sjå menn pau vorsins blod i bloma, 
er boda peim upprisunnar ljoma. 

På dagur kemur og dagur fer, 
på dimman rjenar og ljosid pver, 
sem englar småir hans bænir benda 
upp bænarengla til guds ad senda. 

På helgur dagur u himni skin 
og hvilast menn cptir verkin sin, 
på leita menn hvildar lunum anda 
vid lilsord pau, er å bok hans standa. 

Hins gamla og preytta pungu sår, 
hins pjåda og mædda stridu tår, 
pau mjkir hans kenning milda’ og p$ r da 
lim miskunnsemdanna fodur blida. 

Kn bornum småm, sem enn eru ung, 
peim ordin guds eru stundum pung. 

Ki gleymir hann peim: Med gådum sogum 
hann gefur peim skyn å drottins Iogum. 


Nu hnigin i val er hetjan sterk 
og hvilist nu eptir mi kil verk: 

Pau atreksverk, er hann vann i fridi, 
og verda svo morgum enn ad lidi. 

live lengi vara hjer verkin hans 
til vidreisnar kirju frelsarans, 


Digitized by Gcjogle 



342 


pad fara ?iiun eptir aldarnnda, 
en ælinlega mun nokkud sfanda. 

Kn eitt cr vist : ad pau åhrif god, 
sem andans menn hafa' å sina pjdd, 
pau aldrei fyrnast, pott aldir lidi, 
pau yngri kynslodum verda prydi. 

Og eitt er vist um pad aldarljos: 
ad aldrei dvinar hans maklegt hros; 
hans gdfuga nafn med sæmd og soma 
å sdgunnar liimni bjart mun Ijoma. 

Ja, kirkjusaga vors kæra lands 
hun kryna mun lengi verkin hans; 
en kærleikur hans og mikla mildi 
og tnannud aldrei fellur ur gildi. 

Ef eignumst vjer margan afbragdsmann 
med idni, gafur og prek sem hann, 
og mannudarrikt og hogvært hjarta, 
vjer hdfum i vændum framtid bjarta. 

Ynldimnr Bricm. 


Håaldrad, hufugt og preytl, 

6, hneig pig i signudum fridi, 
(gudi sje lof sem pig gaf!) 
gdfgasla hofud vors lands! 

Kirkjuleg did vor cr ei, 
en dldin til grafar pjer fvlgir, 
blessandi biskupsddm pinn, 
biskup i sannleik pu varsl! 

Hirdir pu varst, eigi vold 
nje valdbod nje hjatrii pig studdi; 
innan og ofan frå kom 
embættistign pin og dåd. 


J 

Digitized by Google 



343 


Vægd fyrir vald kaustu helzt, 
og valdherrans strangleik pu beittir 
(af pvi vard audna pin stor) 
cinungis sjålfan pig vid. 

Leidtogi' og ljos varstu oss, 
pin lifsspcki nådi til hjartans, 
af pvi ad ordid var Krists, 
eiginni sjålfsprdfun stutt. 

Nytsemi, fridsemi, frægd 
og fcgurd var lif pitt til cnda, 
kvcdur scm signandi sål, 
slokknar scm altarisljds! 


Fækka landsins fornu trjc 
frostnædingi kaldar, 
gudi vigd å haudur linje 
licidurs bjorkin aldar. 

Sorgar fregn um fjoll og dal 
fer ad hverjum gardi; 
cins i hreysi’ og håuni sal 
hvilir Pjelurs vardi. 

Hann var pjodar sinnar son, 
sendur henni’ i stridi, 
ungur bennar åst og von, 
aldinn hennar pr$di. 

Hennar forna hraustleik bar, 
hetju kostum buinn, 
gjorfileik og gæfu par 
gipti snilld og truin. 

Rik var sål, en liraust var hond 
heiniinn vid ad stima, 
viljinn stor, en vidkvæni ond, 
valdi råd i tima. 


Digilized by Google 



I ngum munni minntist vid 
modur sina kalda, 
fjell å knje ad fornum sid 
lyrir kongi alda. 

Sor, ad vernda hraustri hund 
hennar skirnarklædi, 
sdr, ad leggja lif og ond 
lifs vid ædstu gædi. 

Gekk svo fram med stélu' og staf 
sirids ad helgri yrkju, 
hond og dåd og hjarta gaf 
heidri guds og kirkju. 

Allir hrésa audnu hag 
afreksmanns å foldu, 

J>o er vist, hann pungan dag 
poldi ofar moldu. 

Hjartad klokkt, en hyggjan pjett, 
heimur vjelar tomar, 
gabh og brigzl fyrir goti og rjett, 
grimmir og kaldir domar. 

P6 vard honum hvergi um megn 
heimsins vana-glaumur, 
annar dypra gekk i gegn 
geigvænn timans straumur. 

Og å slikum oldu-sjé — 
eins og helgum nafna, — 
lannst honum vist sem festa’ og ro 
farast myndi’ og kaina. 

En sem pegar Israel 
åtti strid um néttu, 
ekki såu adrir vel 
ognir paer hann sdttu. 



Gud einn telur gods manns tår, 
gefin fyrir l$di; 
kappinn nefnir sjaldan sår, 
sem hann fær i stridi. 

Pott nu flcstum flnnist senn 
folni klerka bidmi, 
lengi voru vigdir menn 
vorrar pjodar somi. 

Hver hefir fleiri manna mein 
m^kt å vorri foldu? 

Loks eru pessi biskups bein 
byrgd i vigdri moldu. 

Hr sem heyri’ eg oma rom 
ordtak seinni tida: 
belur kunni' ei kristinddm 
klerkur fyrr ad p£da. 

Legdu, pjdd min lyndisgljup, 
lengi rækt vid Pjetur, 
får pitt sjuka sinnis djup 
så eda l^'sti betur. 

Pakka måttu strid og starf, 
storverks pjer hann unni, 
mundu hann gaf pjer mikinn arf 
medan bærast kunni. — 


Yfir gudsmanns bana bdl 
breidist drottins heidi; 
gudi dj'rd mdt gladri sol 
gråti ros å leidi! 

Matlh. Jochumsson. 



346 


Fru SigrIOur Bogaddttlr.*; 

Pegar år i didu 
ytum gjordi froa 
sdlin skein å skjdldu, 
skatnar keyrdu joa; 
brosti haf og haudur, 
hidgu blom å velli — 
på var åst og nudur 
undir Stadar/elli. 

Hjedi rnusnargardi 
rekkur pjodum kunni, 
tramar en Fåfnis ardi 
frædum lands så unni, 
studdi hold i stafni, 
sterk og prud å velli, 
jofurs bruda jafni 
Jurprudnr å Kelli. 

Lengi lånid undi, 
lif og Ijor og idja, 
får å Froni mundi 
fegri gcta nidja, 
fulla frenidaraudi: 
fdstra minn hinn staka’) 
Jens, er bytt i braudi. 
Benedikt liinn spaka. 

Atti dj’-rar dætur 
dros med gdfgum manni, 
sæmilcgri sætur 
sjaldan Kstu ranni. 

Brostu ljuf i lyndi 
liljublom å velli, 
på var åst og yndi 
undir Stadarlelli. 

I) Pjéaolfur 50. arg. UKM his. 20. 

2i Bn njulfur i Flntcy (f 1870 . 


Digitized by Google 



:u7 


LJ'sti fésturlandi 
ljos ai ungum vonum, 
fagur frelsisandi 
fæddist landsins snnum. 
Bldmin sdlar bidu 
bljug og p\'d 6 velli — 
horskir herrar ridu 
heim ad Stadarfelli. 

Sem i d^rstu sogum, 
sonum landsins beztu 
hjon med rausnarhogum 
heimasætur festu. 

Loks var gledin gengin, 
grjetu strå å velli — 
rosin eptir engin 
undir Stadarfelli. 

Hvar er horski skarinn? 
hvad i efni fleira? 

Fram hjå eru farin 
fimmtiu år og meira. 

Autt er ut um haga, 
engin hiom å velli. 

Inn mjer od pinn, saga, 
undir Stadarfelli. 

Sorgarstef min stilli 
strengir harrai grættir; 
fjori enn mig fylli 
frægdar vorrar :ettir. 

Hvad mun helst sem bægir: 
hrygdarlund og elli 
eda »skardid« ægir 
undir gamla Felli? 

Pott cg hati ad heyra 
harmatolur nauda, 


Digitized by Google 



348 


eltir samt milt eyra 
omur »pessa dauda«. 

Adall minnar aldar 
allur horfinn, farirtn, 
par sem f 61 vu faldar 
feigdar kaldi marinn. 

Hvcrgi så jeg sidast 
siga feigs ad velli 
bjarkanna, sem blidast 
brostu undir Kelli ? 

Pilt jeg yrki erfi, 
aldinbjorkin pruda 
Taldin fogru gerli 
folskvalausust bruda! 

Aldrei biskups bedur 
buinn verdur neinni 
— satt milt kvædi kvedur — 
konu sålarhreinni. 

Islenzk varstu i anda, 
ordi, verki, pekking, 
slcrk i veg sem vanda 
vissir ei af blekking. 

Allt bid goda, gengna, 
geymdir pu i sonia, 
en hid »ferska« fengna, 
fannst pjer vandi ad roma. 
Upp i einfaldlcika 
ond pin leit til hæda, 
par sem råd vor reika, 
rjettan veg ad præda. 

Bekkur var pjer buinn, 
beztur fordum talinn, 
trygdin nu og truin 
tjalda brudarsalinn. 


Digitized by Google 



Sætt i svdlu rumi 
svanninn hvili fromi; 
dreiti dopru humi 
Drottins sélarljomi. 

I.åtum hugann hrcssa 
helgar Bragarædur. 

Enn skal ykkur blessa 
itru systur, brædur! 

Hvilid frægdum laldin, 
fri vid sorg og elli 
enn på groa aldin 
undan Stadarfelli. 

Matthias Jochumsson. 


Digitized by Googl 



SHf 



Digitized by Googl 


S^niahorn af rithund dr. P. Pjeturssonar, Or kopiubok Stadastadarp 




Digitized by Google 


Sy'nUhom nf rithAnd dr. P. PJeturssonnr. Or brjefl III préfn.t* M.tfrnmnnnn. 













UNIVERSITY OF MICHIQAN 


3 9015 06391 3464 









Digitized by Google 




